พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 1 
พระสุตตันตปิฎก 
เล่ม ๒๕ 

ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก 
ขอนอบน้อมแด , พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
อปทาน 

ภัททาลิวรรคที่ ๔๒ 
ภ'ททาลิเถราปทานที่ ๑ 
ว่าด้วยผลแห่งการสร้างมณฑป 

[๑] พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า สุเมธะ ผู้เลิศ ประกอบด้วย 
พระกรุณา เป็นมุนี ปรารถนาความวิเวก เลิศกว่าโลก ได้เสด็จเข้า 
ไปยังป่าห่มพานต์ ครั้นแล้ว พระสุเมธสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้นำโลก 
ประเสริฐกว่าบุรุษ ได้ประทับนั่งขัดสมาธิ พระพุทธเจ้าผู้นำโลก 
พระนามว่าสุเมธะผู้สูงสุดกว่าบุรุษ พระองค์ประทับนั่งขัดสมาธิอยู่ ๗ 
คืน ๗ วัน เราถือหาบเข้าไปกลางป่า ณ ที่นั้นเราได้เห็นพระสัมมา 
สัมพุทธเจ้าผู้ข้ามโอฆะได้แล้ว ไม่มีอาสวะ ครั้งนั้น เราจับไม้กวาด 
กวาดอาศรม ปักไม้สี่อันทำเป็นมณฑป เราเอาดอกรังมามุงมณฑป 
เราเป็นผู้มีจิตเลื่อมใส โสมนัส ได้ถวายบังคมพระผู้นำโลกแล้ว 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธะ ที่ชนทั้งหลายกล่าวกันว่า 
มีปัญญาดังแผ่นดิน มีพระปัญญาดี ประทับนั่ง ณ ท่ามกลาง 
พระภิกษุสงฆ์ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้เทวดาทั้งปวงทราบว่า 
พระพุทธเจ้าจะเปล่งวาจา จึงพากันมาประชุมด้วยคิดว่า พระพุทธ 
เจ้าผู้ประเสริฐสุด มีพระจักษุ จะทรงแสดงพระธรรมเทศนา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 2 

โดยไม , ต้องสงสัย พระพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธะ ผู้สมควรรับ 
เครื่องบูชา ประทับนั่งในหมู่เทวดา ได้ตรัสพระคาถาดังต่อไปนี้ 
ผู้ใดทรงมณฑป มีดอกรังเป็นเครื่องมุงแก่เราตลอด ๗ วัน 
เราพยากรณ์ผู้นั้น ท่านทั้งหลายจงฟ้งเรากล่าว ผู้นั้นเกิดเป็นเทวดา 
หรือมนุษย์ จักเป็นผู้มีผิวพรรณเหมือนทองคำจักมีโภคทรัพย์ 
ล้นเหลือบริโภคกาม ช้างมาตังคะ ๖ หมื่นเชือกประดับด้วยเครื่อง 
อาภรณ์ทุกชนิด รัดประคน และพานหน้าพานหลังล้วนทองกอปร 
ด้วยเครื่องประดับศรีษะและข่ายทอง มีนายหัตถาจารย์ผู้มีมือถือหอก 
ซัดและขอ ขึ้นขี่ประจำ จักมาสู่ที่บำรุงผู้นั้นทั้งเวลาเย็นเวลาเช้า 
ผู้นั้จักเป็นผู้อันช้างเหล่านั้นแวดล้อมแล้ว รื่นรมย์อยู่ สินธพอาชาไนย 
โดยกำเนิด ๖ หมื่นน้า ประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างเป็น 
พาหนะว่องไว มีอัสวาจารย์ผู้สวมเกราะถือธนู ขึ้นขี่ประจำ ชัก 
แวดล้อมอยู่เป็นนิตย์ นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา รถ ๖ หมื่นลัน 
ประดับด้วยสรรพาลังการ หุ้มด้วยหนังเสือเหลืองน้าง ด้วยหนังเสือ 
โคร่งบ้าง มีธงปักหน้ารถ มีคนขับถือธนูสวมเกราะขึ้นประจำ จัก 
แวดล้อมผู้นั้อยู่เป็นนิตย์ นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา บ้าน ๖ หมื่นบริบูรณ์ 
ด้วยเครื่องใช้ทุกสิ่ง มีทรัพย์และข้าวเปลือกสันเหลือ บริบูรณ์ดีทุก 
ประการ จักมีปรากฏอยู่ทุกเมื่อ นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา เสนาสี่เหล่า 
คือ กองช้าง กองน้า กองรถ กองราบ จักแวดล้อมผู้นี้อยู่เป็น 
นิตย์ นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ในกัปที่ ๑, ๘๐๐ ผู้นี้จักรื่นรมย์อยู่ 
ในเทวโลก ชักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๑, ๐๐๐ ครั้ง และจักรเสวย 
ราชสมบัติในเทวโลก ๓๐๐ ครั้ง จักได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอัน 
ไพบูลย์โดยคณนานับไม , ล้วน ในกัปที่ ๓๐,๐๐๐ พระศาสดามีพระ 
นามว่า โคดม ซึ่งสมภพในวงศ์พระเจ้าโอกากราชชักเสด็จอุบัติ 
ขึ้นในโลก ช้าพระองค์เป็นทายาทในธรรมของพระองค์ท่าน เป็น 
โอรสอันธรรมนิรมิตแล้ว กำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้ว เป็นผู้ไม่มี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 3 

อาสวะอยู่ ในกัปที่ ๓๐,๐00 (แต่กัปนี้) ข้าพระองศ์ได้เห็นพระศาสดา 
ผู้นำโลก ในระหว่างนี้ข้าพระองค์ได้แสวงหาอมตบท การที่ข้าพระ 
องศ์รู้ศาสนธรรมนี้ เป็นลาภของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้ดีแล้ว 
วิชชา ๓ ข้าพระองค์บรรลุแล้วโดยลำดับ พระพุทธศาสนา ข้าพระ 
องค์ทำเสร็จแล้ว ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบุรุษอาชาไนย ข้าพระองค์ขอ 
นอบน้อมแด่พระองค์ ข้าแต่พระองค์ผู้สูงสุดกว่าบุรุษ ข้าพระองค์ 
ได้บรรลุอมตบท เพราะกล่าวสดุดีพระพุทธญาณ ข้าพระองค์เข้า 
ในถิ่นกำเนิดใดๆ คือ จะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ย่อมเป็นผู้มีความสุข 
ในที่ทุกสถาน นี้เป็นผลในการที่ข้าพระองค์กล่าวสดุดีพระพุทธญาณ 
นี้เป็นการเกิดครั้งหลังของข้าพระองค์ ภพสุดท้ายกำลังเป็นไปอยู่ 
ข้าพระองค์ตัดกิเลสเครื่องผูก ดังช้างตัดเชือกแล้ว เป็นผู้ไม่มี 
อาสวะอยู่ ข้าพระองค์เผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอนภพขึ้นได้ทั้งหมด 
แล้ว ตัดกิเลสเครื่องผูก ดังช้างตัดเชือกแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ 
การที่ข้าพระองค์ได้มาในสำนักพระพุทธเจ้าของข้าพระองค์นี้เป็น 
การมาดีแล้วหนอ วิชชา ๓ ข้าพระองค์บรรลุแล้วโดยลำดับ พระ 
พุทธศาสนา ข้าพระองค์ได้ทำเสร็จแล้ว คุณวิเศษเหล่านี้ คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ ข้าพระองค์ได้ทำให้แจ้ง 
แล้ว พระพุทธศาสนาข้าพระองค์ได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระภัททาณิถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ภัททาลิเถราปทาน. 

เอกฉัตติยเถราปทานที่ ๒ 

ว่าด้วยผลแห่งการกางเศวตฉัตรถวายพระพุทธเจ้า 

[๒] ข้าพระองค์ได้สร้างอาศรมซึ่งมีทรายสีขาวสะอาดเกลื่อนกล่นใกล้แม่ 

นี้าชันทภาคา และได้สร้างบรรณศาลาไว้ แม่นี้าจันทภาคานั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 4 

เป็นแม่นาที่มีส่งลาด มีท่านาราบเรียบ น่ารื่นรมย์ สมบูรณ์ด้วยปลา 
และเต่า อันจระเข้เสพอาศัย หมี นกยูง เสือเหลือง นกการะเวก 
และนกสาลิกา รํ่าร้องอยู่ทุกเวลา ช่วยทำอาศรมของข้าพระองศ์ให้ 
งดงาม นกดุเหว่าเสียงหวาน และหงส์มีเสียงเสนาะ ร้องอยู่ใกล้ 
อาศรมนั้น ช่วยทำอาศรมของข้าพระองศ์ให้งดงาม ราชสีห์ เสือ 
โคร่ง หมู นกยาง หมาป่า และหมาไน บันลือเสียงอยู่ที่ช่องเขา 
ช่วยทำอาศรมของข้าพระองค์ให้งดงาม เนื้อทราย กวาง หมาจิ้งจอก 
สุกร มีมาก บันลือเสียงอยู่ที่ช่องเขา ช่วยทำอาศรมของข้าพระองศ์ 
ให้งดงาม ต้นราชพฤกษ์ ต้นจำปา ไม้แคฝอย ไม้ยางทราย ไม้ 
อุโลก และต้นอโศก ช่วยทำอาศรมของข้าพระองศ์ให้งดงาม ต้นปรู 
ต้นศัทเค้า ต้นตีนเป็ด เถาตำลึง ต้นคนทีสอ ไม้กรรณิการ์ 
ออกดอกอยู่ใกล้อาศรมของข้าพระองค์ไม้กากะทิง ต้นรัง และ 
ต้นสน บัวขาว ดอกบานสะพรั่ง ใกล้อาศรมนั้น กลิ่นหอมฟ้ง 
ไป ช่วยทำอาศรมของข้าพระองค์ให้งดงาม และที่ใกล้อาศรมนั้นมี 
ไม้'โพธไม้ประดู , ไม้สะท้อน ต้นรัง และไม้ประยงค์ ดอกบานสะพรั่ง 
ช่วยทำอาศรมของข้าพระองค์ให้งดงาม ต้นมะม่วง ต้นหว้า ต้น 
หมากหอมควาย ต้นกระทุ่ม ต้นรังที่งดงาม มีกลิ่นหอมฟ้งขจรไป 
ย่อมทำอาศรมของข้าพระองค์ให้งดงาม ต้นอโศก ไม้มะขวิด และ 
ต้นภคินีมาลา ดอกบานสะพรั่ง มีกลิ่นหอมฟ้งขจรไป ย่อมทำ 
อาศรมของข้าพระองค์ให้งดงาม ต้นกระทุ่ม ต้นกล้วย ถั่วฤาษี 
และต้นมะกลํ่าดำ มีผลอยู่เป็นนิตย์ ช่วยทำอาศรมของข้าพระองค์ 
ให้งดงาม ต้นสมอไทย มะขามป้อม มะม่วง หว้า สมอพิเภก 
กระเบา ไม้รกฟ้า มะตูม ผลิผลอยู่ใกล้ๆ อาศรมของข้าพระองค์ 
ในที่ไม , ไกลอาศรม มีสระโบกขรณี มีทำนั้าราบเรียบ น่ารื่นรมย์ใจ 
ดารดาษไปด้วยบัวขม กอปทมและกออบล กอปทมกอหนึ่ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 5 

กำลังดอกตูม กออื่นๆ มีดอกบาน บ้างก็มี , ใบและกลีบหลุดลง 
บานอยู่ใกล้อาศรมของข้าพระองค์ ปลาสลาด ปลากระบอก ปลา 
สวาย ปลาเค้าและปลาตะเพียน ว่ายอยู่ในนั้าใส ช่วยทำอาศรม 
ของข้าพระองค์ให้งดงาม มะม่วงหอมที่น่าดู กับต้นเกดที่ขึ้นอยู่ริมส่ง 
มีกลิ่นหอมฟ้งขจรไป ช่วยทำอาศรมของข้าพระองค์ให้งดงาม นํ้า 
หวานที่ไหลออกจากเหง้า รสหวานปานดังนั้าผึ้ง นมสดและเนยใส 
มีกลิ่นหอมฟ้งขจรไป ย่อมทำอาศรมของข้าพระองค์ให้งดงาม ใกล้ 
อาศรมนั้น มีกองทรายที่สวยงาม อันนั้าเสพแล้วเกลื่อนไป ดอกไม้ 
หล่นไป ดอกไม้บาน สีขาวๆ ช่วยทำอาศรมของข้าพระองค์ให้ 
งดงาม ฤาษีทั้งหลายสวมชฎามีหาบเต็ม นุ่งหนังสัตว์ทั้งเล็บ ทรงผ้า 
เปลือกไม้กรอง ย่อมยังอาศรมของข้าพระองค์ให้งดงาม ฤาษีทั้งหลาย 
ทอดตาดูประมาณชั่วแอก มีปัญญา มีความประพฤติสงบ ไม่ยินดี 
ในความกำหนัดในกาม อยู่ในอาศรมของข้าพระองค์ ฤาษีทั้งหลาย 
ผู้มีขนรักแร้และเล็บงอกยาว ฟืนเขลอะ มีธุลีบนศรีษะ ทรงธุลี 
ละอองและของเปรอะเปือน ล้วนอยู่ในอาศรมของข้าพระองค์ ฤาษี 
เหล่านั้นถึงที่สุดแห่งอภิญญา เหาะเหินเดินอากาศได้ เมื่อเหาะขึ้น 
สู่ท้องฟ้า ย่อมทำให้อาศรมของข้าพระองค์งดงาม ครั้งนั้น ข้า 
พระองค์อันศิษย์เหล่านั้นแวดล้อมอยู่ในป่า เป็นผู้เพียบพร้อมด้วย 
ความยินดีในฌาน ไม , เก ลางวันกลางคืน ก็สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค 
มหามุนี พระนามว่าอัตถทัสสี เป็นนายกของโลก เสด็จอุบัติขึ้น 
ยังความมืดให้พินาศไป ครั้งนั้นศิษย์คนหนึ่งได้มายัง สำนัก ของข้า 
พระองค์ เขาประสงค์จะเรียนลักษณะชื่อว่าฉฬังคะ ในคัมภีพระเวท 
พระพุทธเจ้าพระนามว่าอัตถทัสสี ผู้เป็นมหามุนี ทรงอุบัติขึ้นใน 
โลก เมื่อทรงประกาศสัจจะ ๔ ทรงแสดงอมตบท ข้าพระองค์เป็น 
ผู้ยินดี ร่าเริงบันเทิงจิต มีหมวดธรรมอย่างอื่นเป็นที่มานอน ออก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 6 

จากอาศรมแล้ว พูดดังนี้ว่า พระพุทธเจ้าผู้มีลักษณะอันประเสริฐ 
๓๒ ประการ เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก มาเถอะท่านทั้งหลาย เรา 
ทุกคนจักไปยังสำนักของพระสัมมาส้มพุทธเจ้า ศิษย์เหล่านั้นผู้ 
ปฏิบัติตามคำสั่งสอนถึงที่สุดในสัทธรรม แสวงหาประโยชน์อย่าง 
เยี่ยมได้รับปากว่า ดีแล้ว ในกาลนั้น พวกเขาผู้สวมชฎามีหาบ 
เต็ม นุ่งหนังสัตว์พร้อมทั้งเล็บ เสาะหาประโยชน์อย่างเยี่ยม ได้ 
ออกจากป่าไป สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคผู้มีพระยศใหญ่พระนามว่า 
อัตถทัสสี เมื่อทรงประกาศสัจจะ ๔ ได้ทรงแสดงอมตบท ข้า 
พระองค์ถือเศวตฉัตรกั้นถวายแด , พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ข้าพระองค์ 
ครั้นกั้นถวายวันหนึ่งแล้ว ได้ถวายบังคมพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด 
ก็พระผู้มีพระภาคพระนามว่าอัตถทัสสี เชษฐของโลก ประเสริฐกว่า 
นรชนประทับนึ่งในท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์แล้ว ได้ตรัสพระคาถา 
เหล่านี้ว่า ผู้ใดมีจิตเลื่อมใส ได้กั้นเศวตฉัตรให้เราด้วยมือทั้งสอง 
ของตน เราจักพยากรณ์ผู้นั้น ท่านกั้งหลายจงพิงเรากล่าวเมื่อผู้นี้ 
เกิดในเทวดาหรือมนุษย์ ชนกั้งหลายจักคอยกั้นเศวตฉัตรให้ทุกเมื่อ 
นี้เป็นผลแห่งการกั้นฉัตรถวาย ผู้นี้จักรื่นรมย์อยู่ในเทวโลก ๗๗ กัป 
จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช ๑, 00๐ ครั้ง จักเสวยราชสมบัติ 
ในเทวโลก ๗๗ ครั้ง จักได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์โดย 
คณนานับไม , ล้วน ในกัปที่ ๑, ๘๐๐ พระพุทธเจ้าพระนามว่า โคดม 
ศากยบุตร ชักเสด็จอุบัติ คำจัดความมืดมนอนธการให้พินาศ เขาจัก 
เป็นทายาทในธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น เป็นโอรสอันธรรม 
นิรมิตแล้ว ชักกำหนดเอาสวะกั้งปวงแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะปริ 
นิพพานในระหว่างกาล นับตั้งแต่ข้าพระองค์ได้ท่ากรรม คือ ได้ 
กั้นเศวตฉัตรถวายแด่พระพุทธเจ้ามา ข้าพระองค์ไม , รู้จักเศวตฉัตร 
ที่ไม , ลูกกั้น ชาตินี้เป็นชาติหลังสุดของข้าพระองค์ ภพสุดท้ายกำลัง 
เป็นไปอยู่ ทุกวันนี้ เหนือศรีษะของข้าพระองค์ได้มีการกั้นเศวตฉัตร 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 7 

ซึ่งเป็นไปตลอดกาลเป็นนิตย์ โอข้าพระองค์ได้ทำกรรมไว้ดีแล้ว 
แด่พระพุทธเจ้าพระนามว่า อัตถทัสสี ผู้คงที่ ข้าพระองค์เป็น 
ผู้สิ้นอาสวะทั้งปวงแล้ว บัดนี้ภพใหม่มิได้มี ข้าพระองค์เผากิเลส 
ทั้งหลายแล้ว ถอนภพขึ้นได้ทั้งหมดแล้ว ตัดกิเลสเครื่องผูก ดัง 
ช้างตัดเชือกแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ การที่ข้าพระองค์ได้มาใน 
สำนักพระพุทธเจ้าของข้าพระองค์นี้เป็นการมาดีแล้ว วิชชา๓ 
ข้าพระองค์บรรลุแล้วโดยลำดับ คำสอนของพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ 
ได้ทำเสร็จแล้ว คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ ข้าพระองค์ทำให้เสร็จแล้ว คำสอนของพระพุทธเจ้า 
ข้าพระองค์ได้กระทำแจ้งแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเอกฉัตติยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เอกฉัตดึยเถราปทาน 

ดึณสูลกฉาทนึยเถราปทานที่ ๓ 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกมะลิซ้อนเป็นพุทธบูชา 

[๓] ครั้งนั้น เราได้พิจารณาถึงความเกิด ความแก่ และความตาย ผู้เดียว 

ได้ออกบวชเป็นบรรพชิต เราเที่ยวไปโดยลำดับได้ไปถึงส่งแม่นี้า 

คงคา ได้เห็นพื้นแผ่นดินที่ส่งแม่นำคงคานั้น เรียบราบ สมํ่าเสมอ 

จึงได้สร้างอาศรมขึ้นที่ส่งแม่นี้าคงคานั้น อยู่ในอาศรมของเรา ที่จง 

กรมซึ่งประกอบด้วยหมู , นกนานาชนิด เราได้ทำไว้อย่างสวยงาม 

สัตว์ทั้งหลายอยู่ใกล้เรา และส่งเสียงน่ารื่นรมย์ เรารื่นรมย์อยู่กับ 

สัตว์เหล่านั้น อยู่ในอาศรม ที่ใกล้อาศรมของเรามีมฤคราชสี่เท้าออก 

จากที่อยู่แล้ว มันคำรามเหมือนอสนีบาต ก็เมื่อมฤคราชคำราม เรา 

เกิดความร่าเริง เราค้นหามฤคราชอยู่ ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้นำโชค 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 8 

ครั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้นำชั้นเลิศของโลกพระนามว , าติสสะ ผู้ 
ประเสริฐกว่าเทวดาแล้ว เป็นผู้ร่าเริง มีจิตบันเทิง เอาดอกกากะทิง 
บูชาพระองค์ได้ชมเชยพระผู้นำโลก ผู้เด่นเหมือนพระอาทิตย์ บาน 
เหมือนไม้พระยารัง รุ่งโรจน์เหมือนดาวประกายพฤกษ์ว่า พระองค์ 
ผู้สัพพ้ฌูญ ทำข้าพระองค์พร้อมทั้งเทพยดาให้สว่าง ด้วยพระญาณ 
ของพระองค์ บุคคลทำให้พระองค์โปรดปรานแล้ว ย่อมพ้นจากชาติ 
ได้ เพราะไม , ได้เฝ็าพระสัพพัญญพุทธเจ้าผู้เห็นธรรมทั้งปวง สัตว์ 
ทั้งหลายที่ถูกราคะและโทสะทับถม จึงพากันตกนรกอเวจี เพราะ 
อาศัยการได้เข้าเฝ็าพระองค์ผู้สัพพัญญนายกของโลก สัตว์ทั้งปวงจึง 
หลุดพ้นจากภพ ย่อมถูกต้องอมตบทเมื่อใด พระพุทธเจ้าผู้มีพระ 
ปัญญาจักษุ เปล่งรัศมี อุบัติขึ้น เมื่อนั้นพระองค์ทรงเผากิเลสแล้ว 
ทรงแสดงแสงสว่าง เราได้กล่าวสดุดีพระสัมพุทธเจ้าพระนามว่า 
ดึสสะ ผู้เป็นนายกชั้นเลิศของโลกแล้ว เป็นผู้ร่าเริง มีจิตบันเทิง 
เอาดอกมะลิซ้อนบูชาพระองค์ พระพุทธเจ้า พระนามว , าติสสะ ผู้ 
นำชั้นเลิศของโลก ทรงทราบความดำริของเรา ประทับนั่งบนอาสนะ 
ของพระองค์แล้ว ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า ผู้ใดเป็นผู้เลื่อมใส 
ได้เอาดอกไม้บังเราด้วยมือของตน เราจักพยากรณ์ผู้นั้น ท่าน 
ทั้งหลายจงฟิงเรากล่าว ผู้นั้นจักเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๒๕ ครั้ง 
จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๗๕ ครั้ง จักได้เป็นพระเจ้าประเทศราช 
อันไพบูลย์โดยคณนานับมิได้ ผลแห่งกรรมนั้น เป็นผลแห่งการ 
บูชาด้วยดอกไม้ ก็บุรุษที่ได้เอาดอกไม้บังเราทั้งเย็นและเช้า เป็นผู้ 
ประกอบด้วยบุญกรรม ชักปรากฏต่อไปข้างหน้า เขาปรารถนาสิ่ง 
ใดๆ สิ่งนั้นๆ จักปรากฏตามความประสงค์ เขาทำความดำริชอบให้ 
บริบูรณ์แล้ว จักเป็นผู้ไม่มีอาสวะ ปรินิพพาน เขาเผากิเลส มีสติ 
สัมปชัญญะ นั่งบนอาสนะเดียว บรรลุอรหัตได้ เราเมื่อเดิน ยืน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 9 

นั่ง หรือนอน ย่อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดอยู่ทุกขณะ 
ความพร่องในปัจจัยนั้นๆ คือ จีวร บิณฑบาต ที่นอนที่นั่ง และ 
คิลานปัจจัย มได้มีแก่เรา นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา บัดนี้เราบรรลุ 
อมตบทอันสงบระงับ เป็นธรรมยอดเยี่ยม กำหนดเอาสวะทั้งปวง 
แล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ ในอัปที่ ๙๒ แต่กัปนี้เราไล้บูชาพระ 
พุทธเจ้าอันใด ด้วยการบูชานั้น เราจึงไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่ง 
พุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอนภพขึ้นได้ทั้งหมดแล้ว 
ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ การที่ 
เราได้มาในสำนักพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้วหนอ 
วิชชา ๓ เราได้บรรลุแล้วโดยลำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จ 
แล้ว คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
เราทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระติณสูลกฉาทนึยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ติณสูลกฉานิยเถราปทาน. 

มธุมังสทายกเถราปทานที่ ๔ 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายเนื้อสุกรผสมนี้าผึ้ง 

[๔] เราเป็นคนฆ่าหมูอยู่ในนครพันธุมดี เราเลือกเอาเนื้อดีๆ มาเทลง 

แช่นี้าผึ้ง เราได้ไปสู่ที่ประชุมสงฆ์ ถือเอาบาตรมาใบหนึ่ง เอาเนื้อ 

ใส่บาตรนั้นให้เต็มแล้ว ได้ถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ ครั้งนั้น เราได้ 

ถวายแก่พระสังฆเถระ ด้วยคิดว่าเพราะเอาเนื้อใส่บาตรให้เต็มนี้ 

เราจักได้สุขอันไพบูลย์ เสวยสมบัติ ๒ อย่าง อันกุศลมูลตักเตือน 

เราแล้ว เมื่อถึงภพสุดท้ายชักเผากิเลสได้ เรายังจิตให้เลื่อมใสใน 

ทานนั้นแล้ว ได้ไปยังดาวดึงสพิภพ ณ ที่นั้น เรากิน ดื่ม ได้สุข 

อย่างไพบูลย์ ที่มณฑป หรือโคนไท้ เรานึกถึงบุรพกรรมเสมอ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 10 

ห่าฝน คือ ข้าวและนํ้า ย่อมตกลงมาเพื่อเราในครั้งนั้น ชาตินี้เป็น 
ครั้งสุดท้ายของเรา ภพหลังกำลังเป็นไป ถึงในภพนี้ข้าวและนาก็ 
ตกลงมาเพื่อเราตลอดกาลทุกเมื่อ เพราะมธุทานนั่นแหละ เราท่อง 
เที่ยวไปในภพ กำหนดเอาสวะทั้งปวงแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ใน 
กัปที่ ๙๑ แต่กัปนี้เราได้ให้ทานใด ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จัก 
ทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งมธุทาน เราเผากิเลสแล้ว .-. พระพุทธศาสนา 
เราได้ท่าเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระมธุมังสทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ มธุมังสทายกเถราปทาน 
นาคปัลลวกเถราปทานที่ ๕ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายกิ่งไม้กากะทิงบูชา 

[๕] เราอาศัยอยู่ในสวนหลวงในพระนครพันธุมดี พระพุทธเจ้าผู้นำโลก 
ได้ประทับอยู่ใกล้อาศรมของเรา เราถือเอากิ่งไม้กากะทิงไปปักไว้ 
ข้างหน้าพระพุทธเจ้า เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส ได้ถวายอภิวาท 
พระสุคตเจ้า ในกัปที่ ๙๑ แต่กัปนี้เราได้เอากิ่งไม้บูชา ด้วย 
การบูชานั้น เราไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา เราเผากิเลส 
ทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนา เราได้ท่าเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระนาคปัลลวกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ นาคปัลลวกเถราปทาน. 

เอกทีบียเถราปทานที่ ๖ 

ว่าด้วยผลแห่งการตามประทีปเป็นพุทธบูชา 

[๖] เมื่อพระสุคตเจ้าผู้นำโลกพระนามว่าสิทธัตถะ ปรินิพพานแล้ว 

ชนทั้งปวงทั้งเทวดาและมนุษย์ ต่างก็บูชาพระองค์ผู้สูงสุดกว่าสัตว์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 11 

และเมื่อเขาช่วยกันยกพระผู้นำโลกพระนามว่าสิทธัตถะ ขึ้นบนเชิง 
ตะกอน ชนทั้งหลายพากันบูชาเชิงตะกอนของพระศาสดาตามกำลัง 
ของตน เราได้ตามประทีปไว้ไม , ไกลเชิงตะกอน ประทีปของเรา 
ลุกโพลงจนพระอาทิตย์ขึ้น เพราะกรรมที่ได้ทำไว้ดีแล้วนั้น และ 
เพราะความตั้งใจชอบ เราละร่างมนุษย์แล้ว ได้ไปสู่ดาวดึงสพิภพ 
เขาย่อมทราบกันว่า วิมานอันบุญกรรมได้ทำไว้เป็นอย่างดี เพื่อเรา 
ในดาวดึงสพิภพนั้น ชื่อว่าเอกทีป ประทีปแสนดวงส่องสว่างอยู่ 
ในวิมานของเรา ร่างกายของเรารุ่งเรืองอยู่ทุกเมื่อเหมือนพระอาทิตย์ 
ที่กำลังอุทัยฉะนั้น สรีระของเรามีแสงสว่างด้วยรัศมีในกาลทุกเมื่อ 
เรามองเห็นได้ตลอดด้วยจักษุ ทะลุฝา กำแพง ภูเขา โดยรอบ 
ร้อยโยชน์รื่นรมย์ อยู่ในเทวโลก ๗๗ ครั้ง เสวยราชสมบัติใน 
เทวโลก ๓๑ ครั้ง ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช ๒๘ ครั้ง เป็น 
พระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์โดยคณนานับมิได้ เราจุติจากเทวโลก 
แล้ว เกิดในครรภ์ของมารดา นัยน์ตาของเราผู้แม้จะอยู่ในครรภ์ 
ของมารดาก็ไม่วินาศ เรามีอายุ ๔ ขวบแต่กำเนิดก็ได้ออกบวชเป็น 
บรรพชิต ได้บรรลุอรหัตแต่ยังไม , ถึงกึ่งเดือน เราชำระทิพยจักษุ 
ให้บริสุทธิแล้ว ถอนภพขึ้นได้ทั้งหมดแล้ว ตัดกิเลสทั้งปวงขาด 
แล้ว นี้เป็นผลแห่งประทีปดวงเดียว นอกฝา นอกกำแพง และ 
ถึงภูเขาทั้งสิ้น เราก็เห็นทะลุไปได้ นี้ก็เป็นผลแห่งประทีปดวงเดียว 
สำหรับเรา ภูมิภาคที่ขรุขระ ย่อมเป็นภาพที่ราบเรียบ ความมืด 
ย่อมไม่ปรากฏมี เราไม , เห็นความมืด นี้ก็เป็นผลแห่งประทีปดวงเดียว 
ในกัปที่ ๙๔ แต่กัปนี้เราได้ถวายประทีปใด ด้วยการถวายประทีป 
นั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้ก็เป็นผลแห่งประทีปดวงเดียว เราเผา 
กิเลสทั้งหลายแล้ว ..- พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเอกทีปิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้ 
จบ เอกทีปิยเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 12 

อุจฉังคปุปผิยเถราปทานที่ ๗ 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกไม้หนึ่งพก 

[๗] ในกาลนั้น เราเป็นช่างดอกไม้อยู่ในพระนครพันธุมดี เราเอา 

ดอกไม้ห่อเต็มพก แล้วได้ไปยังตลาด สมัยนั้น พระผู้มีพระภาค 

ผู้นายกของโลก อันภิกษุสงฆ์ห้อมล้อมแล้ว เสด็จออกไปด้วย 

อานุภาพใหญ่ เราได้เห็นพระวิปัสสีสัมพุทธเจ้า ผู้ส่องโลกให้ 

โพลงทั่ว ยังโลกให้ข้ามพ้น จึงหยิบดอกไม้ออกจากพก บูชาพระ 

พุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ในกัปที่ ๙๑ แต่กัปนี้เราได้บูชาพระพุทธ 

เจ้าผู้ประเสริฐสุด ด้วยพุทธบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผล 

แห่งพุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ..- พระพุทธศาสนาเราได้ 

ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอุจฉังคปุปผิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อุจฉังคปุปผิยเถราปทาน. 

ยาคุทายกเถราปทานที่ ๘ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายข้าวต้ม 

[๘] ครั้งนั้น เราได้พาแขกมาน้าน เห็นแม่นั้าที่เต็มส่ง จึงเข้าไปสู่ 
สังฆาราม ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัตร รักษาธุดงค์ยินดี 
ในฌาณ มีจีวรเศร้าหมอง ชอบสงัด เป็นนักปราชญ์ ท่านกำลัง 
อยู่ในสังฆาราม ท่านเหล่านั้นผู้หลุดพ้นดีแล้ว เป็นผู้คงที่ ได้ตัด 
คติเสียแล้ว ในเวลาที่แม่นั้าลูกกั้นด้วยนั้า ท่านไปบิณฑบาตไม , ได้ 
เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส เกิดปีติปราโมทย์ ประนมกรอัญชลี 
ประคองข้าวสาร ถวายยาคุทานแล้ว เราเลื่อมใส ถวายข้าวยาคู 
ที่เราต้มด้วยมือทั้งสองของตน ปรารภแต่เฉพาะกรรมของตัว ได้ไป 
ถึงดาวดึงสพิภพแล้ว วิมานที่สำเร็จด้วยแก้วมณี ได้เกิดแก , เราใน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 13 

หมู , ไตรทศ เราประกอบด้วยหมู , เทพนารี บันเทิงอยู่ในวิมานอัน 
อุดม เราได้เป็นจอมเทพยดาเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓๓ ครั้ง 
ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเสวยราชสมบัติใหญ่ ๓๐ ครั้ง ได้เป็นพระเจ้า 
ประเทศราชอันไพบูลย์โดยคณนานับมิได้ เสวยยศ ในเทวโลก 
บ้าง ในมนุษย์บ้าง เมื่อถึงภพที่สุด เราได้ออกบวชเป็นบรรพชิต 
ได้ละทิ้งสมบัติทุกอย่าง พร้อมกับผมที่ลูกโกน เราพิจารณาร่างกาย 
โดยความสิ้นไปและความเสื่อมไป ก็ได้บรรลุอรหัตก่อนให้สิกขา 
ทานอันประเสริฐเกิดแต่มือ ซึ่งเราประกอบดีแล้ว ชื่อว่าเป็นอันให้ดี 
แล้ว เพราะข้าวยาคูนั้นนั่นเอง เราจึงได้บรรลุบทอันไม่หวั่นไหว 
เราไม , รู้สึกว่า ความโศก ความรํ่าไร ความป่วยไข้ ความกระวน 
กระวาย ความเดือดร้อนใจเกิดขึ้นเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายข้าว 
ยาคู เราได้ถวายข้าวยาคูแก่สงฆ์ในบุญเขตอันยอดเยี่ยม ย่อมได้ 
เสวยอานิสงส์ ๕ ประการ เพราะเราเป็นผู้ถวายข้าวยาคูดีหนอ 
คือความเป็นผู้ไม่มีพยาธิ ๑ ความเป็นผู้มีรูปสวย ๑ ความเป็นผู้ได้ 
ตรัสรู้ธรรมได้เร็วพลัน ๑ ความเป็นผู้ได้ข้าวและนั้า ๑ และอายุ 
เป็นที่ ๕ ผู้ใดผู้หนึ่ง เมื่อจะให้เกิดโสมนัส ผู้นั้นควรถวายข้าวยาคู 
ในสงฆ์ บัณฑิตพึงถือเอาเฉพาะฐานะ ๕ ประการนี้เราทำกิจที่ 
ควรทำทุกอย่างแล้ว เพิกถอนภพทิ้งหลายแล้ว อาสวะสิ้นไปหมด 
แล้ว บัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีก เราจักเที่ยวไปนมัสการพระส้มพุทธเจ้า 
และพระธรรมอันดี จากบ้านหนึ่งยังบ้านหนึ่ง จากบุรีหนึ่งยังบุรีหนึ่ง 
ในกัปที่สามหมื่น เราได้ถวายทานใดในกาลนั้น ด้วยทานนั้น เรา 
ไม , รู้ทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายข้าวยาคู เราเผากิเลสทิ้งหลาย 
แล้ว .-. พระพุทธศาสนา เราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระยาคุทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ยาคุทายกเถราปทาน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 14 

ปัตโถทนทายกเถราปทานที่ ๙ 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายข้าวสาลีหนึ่งแล่ง 

[๙] เมื่อก่อน เราเป็นคนชอบเที่ยวในป่า ประกอบการงานในป่าเสมอ 
เราถือเอาข้าวสุกแห่งข้าวสาลีแล่งหนึ่ง แล้วได้ไปทำงาน ณ ที่นั้น 
เราได้เห็นพระสยัมภูสัมพุทธเจ้าผู้ไม , พ่ายแพ้อะไรๆ เสด็จออกจาก 
ป่าเพื่อบิณฑบาต ครั้นแล้วเราได้ยังจิตให้เลื่อมใส เราประกอบใน 
ทางการงานของคนอื่น และบุญของเราก็ไม่มี มีแต่ข้าวสุกแห่ง 
ข้าวสารแล่งหนึ่ง เราจะนิมนต์พระมุนีนี้ให้เสวย เราหยิบข้าวสุก 
แห่ง 1 ข้าวสาลีแล่งหนึ่งถวายแด'พระสยัมภู เมื่อเราเพ่งดูอยู่พระ 
มหามุนีทรงเสวย เพราะกรรมที่เราได้ทำไว้ดีแล้วนั้น และเพราะความ 
ตั้งเจตนาไว้ เราละร่างมนุษย์แล้วก็ไปสู่ดาวดึงสพิภพ เราได้เป็น 
จอมเทวดาเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓๒ ครั้ง เป็นพระเจ้าจักร 
พรรติราช ๓๓ ครั้ง ได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์ โดย 
คณนานับมิได้ เราเป็นผู้ถึงความสุข มียศ นี้เป็นผลของข้าวสุก 
แห่งข้าวสารแล่งหนึ่ง เมื่อเราท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ ได้ 
ทรัพย์นับไม , ถ้วน ความบกพร่องในโภคทรัพย์มิได้มีแก่เราเลย นี้ 
เป็นผลของข้าวสุกแห่งข้าวสารแล่งหนึ่ง โภคทรัพย์เปรียบด้วย 
กระแสนั้าเกิดขึ้นแก , เรา เราไม่สามารถจะนับได้ นี้ก็เป็นผลของ 
ข้าวสุกแห่งข้าวสารแล่งหนึ่ง เพราะมีผู้เชื้อเชิญว่า เชิญเคี้ยวกิน 
สิ่งนี้เชิญบริโภคสิ่งนี้เชิญนอนบนที่นอนนี้ฉะนั้น เราจึงเป็นคน 
มีความสุข นี้ก็เป็นผลของข้าวสุกแห่งข้าวสารแล่งหนึ่ง ในกัปที่ ๙๑ 
แต่กัปนี้เราได้ถวายทานใด ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้ก็ 
เป็นผลของข้าวสุกแห่งข้าวสารแล่งหนึ่ง เราเผากิเลสทั้งหลาย 
แล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 15 

ทราบว่า ท่านพระปัตโถทนทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปัตโถทนทายกเถราปทาน 
มัญจทายกเถราปทานที่ ๑๐ 
ว่าด้วยผลแห่งการทำตั่งถวายสงฆ์ 

[๑๐] เมื่อพระพุทธเจ้าผู้นำโลก พระนามว่าสิทธัตถะ ผู้ประกอบด้วย 
พระกรุณา ปรินิพพานแล้ว เมื่อปาพจน์มีความแพร่หลาย อัน 
เทวดาและมนุษย์สักการะแล้ว ในครั้งนั้น เราเป็นคนจัณฑาล ทำ 
ตั่ง ๔ เหลี่ยม เลี้ยงชีพด้วยการงานนั้น เลี้ยงดูเด็กๆ ก็ด้วยการ 
งานนั้น เราเลื่อมใสแล้ว ทำตั่ง ๔ เหลี่ยมเป็นอย่างดี ด้วยมือ 
ทั้งสองของตน แล้วได้เข้าถวายแก , พระภิกษุสงฆ์ด้วยตนเอง ด้วย 
กรรมที่ทำไว้ดีแล้วนั้น และด้วยความตั้งเจตนานั้นไว้ เราละร่าง 
มนุษย์แล้ว ได้ไปยังดาวดึงสพิภพ เราไปสู่เทวโลก บันเทิงอยู่ใน 
หมู , ไตรทศ ที่นอนมีราคามาก ย่อมเกิดตามความปรารถนา เราได้ 
เป็นจอมเทพเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๕๐ ครั้ง ได้เป็นพระเจ้า 
จักรพรรดิราช ๘๐ ครั้ง และได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์ 
โดยคณนานับมิได้ เราเป็นผู้ถึงความสุข มียศ นี้เป็นผลแห่งการ 
ถวายเตียงนอน ล้าเราจุติจากเทวโลกมาสู่ภพมนุษย์ ที่นอนสวยๆ 
ควรแก , ค่ามาก ย่อมเกิดแก , เราเอง นี้เป็นการเกิดครั้งหลังของเรา 
ภพสุดท้ายกำลังเป็นไป แม้ทุกวันนี้ที่นอนก็ปรากฏในเวลาจะนอน 
ในกัปที่ ๙๔ แต่กัปนั้เราได้ถวายทานใด ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จัก 
ทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายเตียง เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ... 

พระพุทธศาสนา เราได้ทำเสร็จแล้ว ลังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระมัญจทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ มัญจทายกเถราปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 16 

รวมอปทานที่มีในวรรนี้ คือ 

๑. ภัททาณิถราปทาน๖. เอกทีปิยเถราปทาน 

๒. เอกฉัตติยเถราปทาน๗. อุจฉังคปุปผิยเถราปทาน 

๓. ติณสูลฉาทนิยเถราปทาน ๘. ยาคุทายกเถราปทาน 

๔. มธุมังสทายกเถรไปทาน ๙. ปัตโถทนทายกเถราปทาน 

๕. นาคป้ลลวกเถราปทาน ๑๐. มัญจทายกเถราปทาน 

บัณฑิตคำนวณคาถาแผนกหนึ่งได้ ๒๐๑ คาถา. 

จบ ภัททาลิกวรรคที่ ๔๒ 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 17 

สกิงสัมมัชชกวรรคที่ ๔๓ 
สกิงสัมมัชชกเถราปทานที่ ๑ 
ว่าด้วยผลแห่งการกวาดลานพระศรีมหาโพธิ 
[๑๑] เราได้เห็นไม้แคฝอย ซึ่งเป็นไม้โพธิอันอุดมของพระผู้มีพระภาค 
พระนามว่าวิปัสสี แล้วยังใจให้เลื่อมใสในไม้โพธินั้น เราหยิบเอา 
ไม้กวาดมากวาด (ลานโพชิพฤกษ์) อันเป็นที่ตั้งแห่งไม้โพธิในกาล 
นั้น ครั้นแล้วได้ไหว้ไม้แคฝอยซึ่งเป็นไม้โพธินั้น เรายังจิตให้ 
เลื่อมใสในไม้โพธินั้น ประนมกรอัญชลีเหนือเศียรเกล้า นมัสการ 
ไม้'โพชินั้นแล้ว กลับไปยังกระท่อม เราเดินนึกถึงไม้โพธิอันอุดมไป 
ตามหนทางสัญจร งูเหลือมซึ่งมีรูปร่างน่ากลัว มีกำลังมาก รัดเรา 
กรรมที่เราท่าในเวลาใกล้จะตาย ได้ท่าให้เรายินดีด้วยผล งูเหลือม 
กลืนกินร่างของเรา เรารื่นรมย์อยู่ในเทวโลก จิตของเราไม่ขุ่นมัว 
บริสุทธิขาวสะอาดในกาลทุกเมื่อ ลูกศรคือความโศก ที่เป็นเหตุท่า 
จิตของเราให้เร่าร้อน เราไม , รู้จักมันเลย เราไม่มีโรคเรื้อนแ 
โรคกลาก ลมน้าหมู คุดทะราด หิดเป่อย และหิดด้าน นี้ก็เป็น 
ผลแห่งการกวาด ความโศก ความเร่าร้อน ไม่มีในหทัยของเรา 
จิตของเราตรง ไม , วอกแวก นี้เป็นผลแห่งการกวาด เราถึงสมาธิอีก 
ใจของเราเป็นธรรมชาดิบริสุทนี้สมาธิที่เราปรารถนาย่อมสำเร็จแก , เรา 
เราไม่กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ไม่ขัดเคืองใน 
อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคือง และไม , หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้ง 
แห่งความหลง นี้ก็เป็นผลแห่งการกวาด ในลัปที่ ๙๑ แต่กัปนี้เราได้ 
ท่ากรรมใดในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้นเราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผล 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 18 

แห่งการกวาด เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ..- พระพุทธศาสนาเราได้ทำ 
เสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสกิงสัมมัชชกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สกิงสัมมัชชกเถราปทาน. 

เอกทุสสทายกเถราปทานที่ ๒ 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผ้าเป็นพุทธบูชา 

[๑๒] เราเป็นคนเกี่ยวหญ้าขายอยู่ในพระนครหงสวดี เลี้ยงชีพด้วยการ 
เกี่ยวหญ้า เลี้ยงดูเด็กๆ ก็ด้วยการเกี่ยวหญ้านั้น พระชินเจ้า 
พระนามว่าปทุมุตระผู้รู้จบธรรมทั้งปวง เป็นนายกของโลก เสด็จ 
อุบัติขึ้น กำจัดความมืดมนให้พินาศ ครั้งนั้นเรานั่งอยู่ในเรือน 
ของตน คิดอย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก 
ไทยธรรมของเราไม่มี เรามีแต่ผ้าสาฎกผืนเดียวนี้ไม่มีใครจะให้เรา 
การลูกต้องนรกนำความทุกข์มาให้ เราจะปลูกฟิงทักษิณา ครั้นคิด 
ได้เช่นนี้แล้ว เราจึงได้ยังจิตของเราให้เลื่อมใส ได้ถือผ้าผืนหนึ่งไป 
ถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ครั้นถวายผ้าแล้วได้ประกาศ 
เสียงก้องว่า ข้าแต่พระมหามุนีวีระเจ้า ถ้าพระองศ์เป็นพระพุทธเจ้า 
ก็ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองศ์ให้ข้าด้วยเถิด พระพุทธเจ้าพระนามว่า 
ปทุมุตระ ทรงรู้แจ้งโลก ผู้สมควรรับเครื่องบูชา เมื่อจะทรงประกาศ 
ทานของเรา ได้ทรงทำอนุโมทนาแก่เราว่า ด้วยการถวายผ้าผืนหนึ่งนี้ 
และด้วยความตั้งเจตนาไว้ บุรุษนี้จะไม่ไปสู่วินิบาตเลยตลอดแสนกัป 
เขาชักได้เป็นจอมเทพเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓๖ ครั้ง จักได้เป็น 
พระเจ้าจักพรรติราช ๓๓ ครั้ง และจักได้เป็นพระเจ้าประเทศราช 
อันไพบูลย์โดยคณนานับมิได้ เมื่อเธอท่องเที่ยวอยู่ในภพ คือ 
ในเทวโลกหรือมนุษย์โลก จักเป็นผู้มีรูปสวยงาม สมบูรณ์ด้วยคุณ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎ 

มีกายสง่า จักได้ผ้าร้อยล้านแสนโกฏินับไม , ได้ ตามความปรารถนา 
ครั้นพระส้มพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ ผู้เป็นนักปราชญ์ตรัสดังนี้ 
แล้ว ได้เสด็จเหาะขึ้นสู่อากาศเหมือนพญาหงส์ในอัมพร ฉะนั้น 
เราเข้าถึงกำเนิดใดๆ คือ เป็นเทวดาหรือมนุษย์ในกำเนิดนั้นๆ 
เราไม่มีความบกพร่องในโภคสมบัติเลย นี้เป็นผลแห่งผ้าผืนหนึ่ง 
ผ้าเกิดแก่เราทุกๆ ย่างก้าว ข้างล่างเรายืนอยู่บนผ้า ข้างบนเรามีผ้า 
เป็นเครื่องบัง ทุกวันนี้จักรวาลพร้อมทั้งป่า ภูเขา เมื่อเราปรารถนา 
จะถือเอา ก็พึงคลุมได้ด้วยผ้า เพราะผ้าผืนเดียวนั่นแหละ เมื่อยัง 
ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ เราเป็นผู้มีผิวพรรณเหมือนทองคำ 
ท่องเที่ยวไปในภพห้อยใหญ่ เราได้ถึงความเป็นภิกษุเพราะวิบาก 
แห่งผ้าผืนเดียว ถึงชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้าย แม้ในชาตินี้ผ้าก็ยังให้ 
ผลแก่เราอยู่ ในกัปที่แสนแต่กัปนี้เราได้ถวายผ้าใดในกาลนั้น 
ด้วยการถวายผ้านั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งผ้าผืนเดียว 
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว.-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเอกทุสสทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เอกทุสสทายกเถราปทาน. 

เอกาสนทายกเถราปทานที่ ๓ 
ว่าด้วยผลแห่งการแต่งอาสนะบูชา 

[๑๓] มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อกสิกะ อยู่ในที่ไม , ไกลจากภูเขาห่มวันต์ เราสร้าง 
อาศรมอย่างสวยงาม สร้างบรรณศาลาไว้ที่ภูเขานั้น เรามีนามชื่อว่า 
นารทะ แต่คนทั้งหลายเรียกเราว่า กัสสปะ ในกาลนั้น เราแสวง 
หาทางบริสุทธิอยู่ที่ภูเขากสิกะ พระชินส้มพุทธเจ้าพระนามว่า 
ปทุมุตระ ทรงรู้จบธรรมทั้งปวง ทรงใคร่ต่อวิเวก ได้เสด็จมาทาง 
อากาศ เราเห็นพระรัศมีของพระองค์ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 20 

กำลังเสด็จมาที่ชายป่า จึงตบแต่งเตียงไม้แล้วปูลาดหนังสัตว์ ครั้น 
ตบแต่งอาสนะเสร็จแล้ว จึงประนมกรอัญชลีขึ้นเหนือเศียรเกล้า 
ประกาศถึงความโสมนัสแล้ว ได้กราบทูลอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ 
ผู้เป็นปราชญ์ นำสัตว์ออกจากโลก ขอพระองค์ผู้เป็นดังศัลยแพทย์ 
รักษาความเดือดร้อน ได้โปรดประทานการรักษาแก่ข้าพระองค์ 
ผู้อันความกำหนัดครอบงำเถิด ข้าแต่พระมุนี ชนเหล่าใดมีความต้อง 
การด้วยบุญ มองดูพระองค์ผู้เป็นพระพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐสุด 
ชนเหล่านั้นย่อมถึงความสำเร็จแห่งประโยชน์อันยั่งยืน พึงเป็นผู้ไม่ 
แก , ข้าพระองค์หามีไทยธรรมเพื่อพระองค์ไม่ เพราะข้าพระองค์ 
บริโภคผลไม้ที่หล่นเอง ข้าพระองค์มีแต่อาสนะนี้ขอเชิญประทับ 
นั่งบนเตียงไม้เถิด พระผู้มีพระภาคผู้ไม่มีความสะดุ้งเหมือนราชสีห์ 
ได้ประทับนั่งบนเตียงไม้แล้ว ทรงยับยั้งอยู่ครู , หนึ่ง แล้วได้ตรัส 
อย่างนี้ว่า ท่านจงเบาใจอย่าได้กลัวเลย แก้วมณีที่สว่างไสว 
ควรยินดี ท่านได้แล้ว ความปรารถนาที่ท่านได้ตั้งไว้ จักสำเร็จทุก 
ประการก็เพราะอาสนะ บุญที่ได้บำเพ็ญไว้ดีแล้ว ในเขตบุญอันยอด 
เยี่ยมหาน้อยไม , เลย อันผู้ที่ตั้งจิตไว้ดีแล้ว สามารถจะรื้อตนขึ้นได้ 
เพราะอาสนทานนี้ และเพราะการตั้งเจตนาไว้ ท่านจะไม , ไปสู่ 
วินิบาตตลอดแสนกัป ชักได้เป็นจอมเทพเสวยราชสมบัติในเทว 
โลก ๕๐ ครั้ง จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช ๘๐ ครั้ง จักได้เป็น 
พระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณนานับมิได้ พระสัมพุทธเจ้า 
ผู้มีพระนามว่าปทูมุตระ เป็นนักปราชญ์ ครั้นตรัสดังนี้แล้ว ได้ 
เสด็จขึ้นสู่นภากาศ ปานดังว่าพญาหงส์ในอัมพร ฉะนั้น ยานช้าง 
ยานม้า รถ คานหาม เราได้สิ้นทุกอย่าง นี้เป็นผลของอาสนะ 
อันหนึ่ง ในเมื่อเราเข้าป่าแล้วต้องการที่นั่ง บัลลังก์ดุจว่ารู้ความดำริ 
ของเรา ตั้งขึ้นใกล้ๆ ในเมื่อเราอยู่ท่ามกลางนี้าต้องการที่นั่ง บัลลังก์ 
ดังจะรู้ความดำริของเรา ตั้งขึ้นใกล้ๆ เราเข้าถึงกำเนิดใดๆ คือ เป็น 
เทวดาหรือมนุษย์ในกำเนิดนั้นๆ บัลลังก์ตั้งแสน ย่อมแวดล้อม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 21 

เราอยู่ทุกเมื่อ เราท่องเที่ยวอยู่ในสองภพ คือ ในเทวดาและมนุษย์ 
และเกิดในสองสกุล คือกษัตริย์และพราหมณ์ เราถวายอาสนะ 
อันหนึ่งในเขตบุญอันยอดเยี่ยม รู้ทั่วถึงบัลลังก์ คือ ธรรมแล้ว 
เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ ในกัปที่แสน แต่กัปนี้เราได้ถวายทานใด 
ในกาลนั้น ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นั้ก็เป็นผล'ของอาสนะ 
อันหนึ่ง เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จ 
แล้วดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเอกาสนทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เอกาสนทายกเถราปทาน. 

สัตตกษัมพปุปผิยเถราปทานที่ ๔ 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกกระทุ่ม ๗ ดอก 

[๑๔] มีภูเขาชื่อกษัมพะ อยู่ในที่ไม่ไกลภูเขาทิมวันต์ พระปัจเจกพุทธเจ้า 
๗ องค์อาศัยอยู่ที่ข้างภูเขานั้น เราเห็นดอกกระทุ่มจึงประนมมือแล้ว 
หยิบเอามา ๗ ดอก ได้เรี่ยรายลงด้วยจิตอันเปียม เพราะกรรมที่ 
เราได้ทำไว้ดีแล้วนั้น และเพราะความตั้งเจตนาไว้ เราละร่างมนุษย์ 
แล้ว ได้ไปยังดาวดึงสพิภพ ในกัปที่ ๙๔แต่กัปนี้เราได้กระทำ 
กรรมใดในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผล 
แห่งพุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ..- พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสัตตกทัมพปุปผิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สัตตกษัมพปุปผิยเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 22 

โกรัณฑปุปผิยเถราปทานที่ ๕ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกหงอนไก , 

[๑๕] เมื่อก่อน เรากับบิดาและธุ่เ เป็นคนทำการงานในป่า เลี้ยงชีพ 
ด้วยการฆ่าปศุสัตว์ กุศลกรรมของเราไม่มี ใกล้กับที่อยู่ของเรา 
พระพุทธเจ้าผู้นำชั้นเลิศของโลก พระนามว , าติสสะ ผู้มีพระปัญญา 
จักษุ ได้ทรงแสดงรอยพระบาทไว้ ๓ รอย เพื่ออนุเคราะห์ ก็เรา 
ได้เห็นรอยพระบาทของพระศาสดาพระนามว่าติสสะ ที่พระองค์ 
ทรงเหยียบไว้ เป็นผู้ร่าเริงมีจิตยินดียังจิตให้เลื่อมใสในรอยพระบาท 
เราเห็นต้นหงอนไก่ ที่ขึ้นมาจากแผ่นดิน มีดอกบานแล้ว จึงเด็ด 
มาพร้อมทั้งยอด บูชารอยพระบาทอันประเสริฐสุด เพราะกรรมที่ 
เราได้ทำไว้ดีแล้วนั้น และเพราะความตั้งเจตนาไว้ เราละร่างมนุษย์ 
แล้ว ไปสู่ดาวดึงสพิภพ เราเข้าถึงกำเนิดใดๆ คือ เป็นเทวดา 
หรือมนุษย์ ในกำเนิดนั้นๆ เรามีผิวกายเหมือนสีดอกหงอนไก่ มี 
รัศมีเป็นแดนซ่านออกจากตน ในกัปที่ ๙๒ แต่กัปนี้เราได้ทำ 
กรรมใดในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผล 
แห่งการบูชารอยพระพุทธบาท เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ... 

พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระโกรัณฑปุปผิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน. 

ฆฏมัณฑทายกเถราปทานที่ ๖ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายเปรียง 

[๑๖] พระผู้มีพระภาคผู้มีเหตุอันทรงดำริดีแล้ว เป็นเชษฐบุรุษของโลก 
ประเสริฐกว่านรชน เสด็จเข้าไปสู่ป่าใหญ่ ลูกอาพาธอันเกิดแต่ลม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎ 

เบียดเบียน เราเห็นแล้ว จึงทำจิตให้เลื่อมใสนำเอาขี้ตะกอนเปรียง 
เข้าไปถวาย เพราะเราได้กระทำกุศลกรรมและได้บูชาพระพุทธเจ้า 
เนืองๆ แม่นํ้าคงคาชื่อภาคีรสีนี้มหาสมุทรทั้ง๔และพื้นปฐพี 
ที่น่ากลัวซึ่งจะประมาณมิได้นับไม , ถ้วนนี้ย่อมสำเร็จเป็นเปรียงขึ้น 
ได้สำหรับเรา นี้ไผึ้ง นี้าตาลกรวด ดังจะรู้ความดำริของเรา เกิดขึ้น 
ต้นไม้ที่งอกขึ้นแต่แผ่นดินในทิศทั้ง ๔ ดังจะรู้ความดำริของเรา 
ย่อมเกิดเป็นต้นกัลปพฤกษ์ขึ้น เราได้เป็นจอมเทวดาเสวยราช 
สมบัติในเทวโลก ๕๐ ครั้ง ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๕๑ ครั้ง ได้ 
เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณนานับไม , ถ้วนในกัปที่ ๙๔ 
แต่กัปนี้เราได้ให้ทานใดในกาลนั้นด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติ 
เลย นี้เป็นผลแห่งขี้ตะกอนเปรียง เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว -.. 

พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระฆฏมัณฑทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ฆฏมัณฑทายกเถราปทาน. 

เอกธัมมสวนิยเถราปทานที่ ๗ 
ว่าด้วยผลแห่งการพีงธรรมครั้งเดียว 

[๑๗] พระพิชิตมารพระนามว่าปทุมุตระ ทรงรู้จบธรรมทั้งปวงประกาศ 
สัจจะ ๔ ทรงยังชนเป็นอันมากให้ข้ามพ้นดีแล้ว สมัยนั้น เราเป็น 
ชฎิลมีตบะใหญ่ สลัดผ้าคากรองเปลือกไม้ เหาะไปในอัมพร 
ในกาลนั้น เราไม่สามารถจะเหาะไปได้เหนือพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ 
สุด เราเหาะไปไม , ได้ เหมือนนกเข้าไปใกล้ภูเขาแล้วไปไม , ได้ 
ฉะนั้น เราบังหวนเป็นไอนั้าลอยอยู่ในอัมพรเช่นนี้ด้วยคิดว่า 
เหตุเครื่องทำให้อิริยาบถกำเริบเช่นนี้ มิได้เคยมีแก , เรา เอาละ 
เราชักค้นหาเหตุนั้น บางทีเราจักพึงได้ผล เราลงจากอากาศ ก็ได้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 24 

สดับพระสุรเสียงของพระศาสดา เมื่อพระศาสดาตรัสถึงว่าสังขาร 
ไม่เที่ยง ด้วยพระสุรเสียงที่น่ายินดี น่าพิง กลมกล่อม 
ขณะนั้นเราได้เรียนเอาอนิจจลักษณะนั่นแหละ ครั้นเรียนอนิจจ 
ลักษณะได้แล้ว ก็ไปสู่อาศรมของตน เราอยู่ในอาศรมนั้นแหละ 
ตราบเท่าสิ้นอายุ ตายไปแล้ว เมื่อกาลที่สุดกำลังเป็นไป เราระลึก 
ถึงการพิงพระสัทธรรม เพราะกรรมที่เราได้ท่าไว้ดีแล้วนั้น และ 
เพราะความตั้งเจตนาไว้ เราละร่างมนุษย์แล้ว ได้ไปสู่ดาวดึงสพิภพ 
รื่นรมย์อยู่ในเทวโลก ๓ หมื่นกัป ได้เสวยราชสมบัติในเทวโลก ๕๑ 
ครั้ง ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๓๑ ครั้ง และได้เป็นพระเจ้าประเทศ 
ราชอันไพบูลย์โดยคณนานับมิได้ เราเสวยบุญของตน ถึงความสุข 
ในภพน้อยภพใหญ่ เราท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ ก็ยังระลึก 
ได้ถึงสัญญานั้น บทอันไม่เคลื่อน คือ นิพพาน เราหาได้แทงตลอด 
ด้วยธรรมอันหนึ่งไม่ สมณะผู้มีอินทรีย์อันอบรมแล้ว นั่งในเรือน 
บิดา เมื่อจะแสดงธรรมกถา ท่านได้ยกอนิจจลักษณะขึ้นมาใน 
ธรรมกถานั้น พร้อมกับที่ได้พิงคาถาว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ 
มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป 
ความที่สังขารเหล่านั้นสงบระงับเป็นความสุข ดังนี้เราจึงนึกถึง 
สัญญาขึ้นได้ทุกอย่าง เรานั่ง ณ อาสนะเดียว บรรลุอรหัตแล้ว 
เราได้บรรลุอรหัตโดยเกิดได้ ๗ ปี พระพุทธเจ้าทรงให้เราอุปสมบท 
แล้ว นี้เป็นผลแห่งการพิงธรรม ในกัปที่แสน แต่กัปนี้เราได้ 
พิงธรรมใด ในกาลนั้น ด้วยการพิงธรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้ก็เป็นผลแห่งการพิงธรรม เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว -.. 

พระพุทธศาสนาเราได้ท่าเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเอกธัมมสวนึยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เอกธัมมสวนึยเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 25 
สุจินติตเถราปทานที่ ๘ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายข้าวใหม่ 

[๑๘] ครั้งนั้น เราเป็นชาวนาอยู่ในพระนครหงสวดี เลี้ยงชีพด้วยกสิกรรม 

เลี้ยงดูเด็กๆ ก็ด้วยกสิกรรมนั้น ครั้งนั้น นาของเราสมบูรณ์ดี 

ข้าวของเราออกรวงแล้ว เมื่อถึงเวลาข้าวแก่ดีแล้ว เราคิดอย่างนี้ 

ในกาลนั้นว่า เป็นการไม , เหมาะไม่สมควรแก , เราผู้รู้คุณน้อยใหญ่ 

ที่เราไม , ถวายทานในสงฆ์แล้ว พึงบริโภคส่วนอันเลิศด้วยตน 

พระสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนในโลก มีพระลักษณะอัน 

ประเสริฐ ๓๒ ประการ และพระสงฆ์ผู้มีตนอันอบรมแล้ว เป็น 

นาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นจะยิ่งไปกว่า เราจักถวายทาน คือ 

ข้าวกล้าใหม่ในพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์นั้นเสียก่อน ครั้นคิดเช่นนี้ 

แล้ว เราเป็นผู้ร่าเริง มีใจประกอบด้วยปีติ นำเอาข้าวเปลือก 

มาจากนา เข้าไปเผ้เาพระส้มพุทธเจ้า ครั้นเข้าไปเฝ็าพระส้มพุทธเจ้า 

ผู้เป็นเชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกว่านรชน ถวายบังคมพระบาท 

พระศาสดาแล้ว กราบทูลว่า ข้าแต่พระมุนี ข้าวกล้าสมบูรณ์ 

ทั้งพระองศ์ก็กำลังประทับอยู่ ณ ที่นี้ข้าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาจักษุ 

ขอพระองค์จงทรงพระกรุณารับเถิด พระศาสดาพระนามว่าปทุมุตระ 

ผู้รู้แจ้ง'โลกสมควรรับเครื่องบูชา ทรงทราบความดำริของเราแล้ว 

ตรัสพระดำรัสนี้ว่า บุรุษบุคคลผู้ปฏิบัติ ๔ จำพวก ผู้ตั้งอยู่ในผล ๔ 

จำพวก นี้คือสงฆ์เป็นผู้ตรง มีปัญญา ศีล และมีจิตมั่นคง 

บุญย่อมเป็นอันสั่งสมแล้ว ในเมื่อมนุษย์ผู้เพ่งบุญบูชากระทำอยู่ 

ทานที่ให้ในสงฆ์ย่อมมีผลมาก และควรให้ทานในสงฆ์นั้น ข้าวกล้า 

ของท่านนี้ก็เช่นเดียวกัน ควรให้ในสงฆ์ ท่านจงอุทิศแด , สงฆ์ 

นำเอาภิกษุทั้งหลายไปสู่เรือนของตนแล้วจงถวายสิ่งที่มีอยู่ในเรือน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 26 

ซึ่งท่านได้ตกแต่งแล้วเพื่อภิกษุสงฆ์เถิด เราอุทิศแด , สงฆ์ นำภิกษุ 
ทั้งหลายไปในเรือน ได้ถวายสิ่งที่เราได้ตกแต่งไว้ในเรือนแด่ภิกษุ 
สงฆ์ เพราะกรรมที่เราได้ทำไว้ดีแล้วนั้น และเพราะความตั้งเจตนาไว้ 
เราละร่างมนุษย์แล้ว จึงไปยังดาวดึงสพิภพ วิมานทองงามผุดผ่องสูง 
๖๐ โยชน์ กว้าง ๓๐ โยชน์ บุญกรรมได้สร้างไว้อย่างงามแล้วเพื่อ 
เรา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้น. 

จบ ภาณวารที่ ๑๙ 

ภพของเรา เกลื่อนกล่นระคนไปด้วยเทพนารี เรากิน ดื่ม ในภพนั้น 
อยู่ในสวรรค์ชั้นไตรทศ เราได้เสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓,๐๐๐ 
ครั้ง และได้เสวยราชสมบัติในเทวโลกอีก ๕๐๐ ครั้ง ได้เป็น 
พระเจ้าจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง และได้เป็นพระเจ้าประเทศราช โดย 
คณนานับมิได้ เราท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ ได้ทรัพย์นับไม , ได้ 
เราไม่มีความบกพร่องในโภคสมบัติเลย นี้เป็นผลแห่งข้าวใหม่ 
ยานช้าง ยานม้า วอ และคานหาม เราได้ทุกสิ่ง นี้เป็นผลแห่ง 
ข้าวใหม่ ผ้าใหม่ ผลไม้ใหม่ โภชนะมีรสอันเลิศใหม่ เราได้ทุก 
อย่าง นี้เป็นผลแห่งข้าวใหม่ ผ้าไหม ผ้ากัมพล ผ้าเปลือกไม้ ผ้า 
ฝ็าย เราได้ทุกอย่าง นี้เป็นผลแห่งข้าวใหม่ หมู่ทาสี หมู่ทาส 
และนารี ที่ประดับประดาอย่างสวยงาม เราได้ทุกจำพวก นี้เป็นผล 
แห่งข้าวใหม่ หนาวหรือร้อน ไม่เบียดเบียนเรา เราไม่มีความ 
เร่าร้อน อนึ่ง ทุกข์ทางใจไม่มีในหทัยของเรา เชิญเคี้ยวสิ่งนี้เชิญ 
บริโภคสิ่งนี้เชิญนอนบนที่นอนนี้คำเช่นนี้ เราได้ทุกประการ นี้ 
เป็นผลแห่งข้าวใหม่ บัดนี้ ชาตินี้เป็นชาติหลังสุด ภพสุดท้าย 
กำลังเป็นไป ถึงทุกวันนี้ไทยธรรมของเรา ก็ทำเราให้ยินดีอยู่ทุกเมื่อ 
เราได้ถวายข้าวใหม่ในหมู่สงฆ์ผู้ประเสริฐสุด ย่อมเสวยอานิสงส์ ๘ 
ประการ อันสมควรแก , กรรมของเรา คือเราเป็นผู้มีผิวพรรณผุดผ่อง ๑ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 27 

มียศ ๑ มีโภคทรัพย์มากมายใครๆ ลักไม , ได้ ๑ มีภักษามากทุก 
เมื่อ ๑ มีบริษัทไม่ร้าวรานกันทุกเมื่อ ๑ สัตว์ที่อาศัยแผ่นดินล้วน 
ยำเกรงเรา ๑ เราได้ไทยธรรมก่อน จะในท่ามกลางสงฆ์หรือเฉพาะ 
พระพักตร์ พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดก็ตาม พวกทายกเลยองศ์ 
อื่นๆ เสียหมด ถวายแก่เราเท่านั้น ๑ เราได้เสวยอานิสงส์เหล่านี้ 
เพราะได้ถวายข้าวใหม่ในหมู , สงฆ์ผู้อุดมก่อนนี้ก็เป็นผลแห่งข้าวใหม่ 
ในกัปที่แสนแต่กัปนี้เราได้ถวายทานใด ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จัก 
ทุคติเลย นี้ก็เป็นผลแห่งข้าวใหม่ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ... 

พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสุจินดิตเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สุจินติตเถราปทาน. 

โสณณกิงกณิยเถราปทานที่ ๙ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายกะดึงทอง 

[๑๙] เราได้ออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธา เรานุ่งห่มผ้าเปลือกไม้กรอง 
เห็นกรรมคือตบะ ก็สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคเชษฐบุรุษของโลก 
ประเสริฐกว่านระ พระนามว่าอัตถพัสสึเสด็จอุบัติขึ้นช่วยมหาชน 
ให้ข้าม ก็เราสิ้นกำลังเพราะพยาธิอย่างหนัก เรานึกถึงพระพุทธเจ้า 
ผู้ประเสริฐสุด ก่อพระสถูปอันอุดมที่หาดทราย ครั้นแล้ว เป็นผู้มี 
จิตยินดี มีใจโสมนัส เรี่ยรายดอกกะดึงทองโดยพลัน เราบำเรอ 
พระสถูปของพระพุทธเจ้า พระนามว่าอัตถทัสสึผู้คงที่ ด้วยใจอัน 
เลื่อมใสนั้นปานดังบำเรอพระพุทธเจ้าเฉพาะพระพักตร์ เราไป 
สู่เทวโลกแล้ว ได้ความสุขอันไพบูลย์ในเทวโลกนั้น เรามี 
ผิวพรรณปานทองคำ นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา เทพนารีของเรามี 
ประมาณ ๘๐ โกฏิ ประดับประดาสวยงาม บำรุงเราอยู่ทุกเมื่อ นี้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 28 

เป็นผลแห่งพุทธบูชา ดนตรี ๖ หมื่น คือ กลอง ตะโพน สังข์ 
บัณเฑาะว์มโหระทึก บรรเลงอย่างไพเราะในเทวโลกนั้น ช้าง 
กุญชรตระกูลมาตังคะแตกมัน ๓ ครั้ง อายุ ๖๐ ปี ๘,๔๐๐ เชือก 
ประดับสวยงามคลุมด้วยตาข่ายทอง ทำการบำรุงเรา ความเป็นผู้ 
บกพร่องในพลกายและที่อยู่ ไม'มีแก่เรา เราเสวยผลของดอก 
กะดึงทองได้เสวยราชสมบัติในเทวโลก ๕๘ ครั้ง ได้เป็นพระเจ้า 
จักรพรรดิ ๗๑ ครั้ง และได้เสวยราชสมบัติในมหาปฐพี ๑๐๑ ครั้ง 
บัดนี้ เราได้บรรลุอมตบทอันลึกซึ้ง ยากที่จะเห็นได้ สังโยชน์หมด 
สิ้นไปแล้ว บัดนี้ภพใหม่ไม่มี ในกัปที่ ๑, ๘๐๐ แต่กัปนี้เราได้เอา 
ดอกไม้บูชาใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผล 
แห่งพุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ..- พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้วดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระโสณณกิงกฌิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบโสณณกิงกฌิยเถราปทาน 

โสวัณณโกนตริกเถราปทานที่ ๑๐ 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายกระโหลกนั้าเต้า 

[๒๐] เราได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้อบรมใจ แกพระองค์แล้ว มีพระทัยตั้งมื่น 
เสด็จดำเนินอยู่ในทางใหญ่ ทรงข้ามโอฆะได้แล้วทรงยินดีในการ 
สงบระงบจิต ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง มีปกติเพ่งพินิจ ยินดีใน 
ฌาน เป็นมุนี เช้าสมาบัติ สำรวมอินทรีย์ จึงเอากระโหลกนั้าเต้า 
ตักนั้นข้าไปเฝ็าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ล้างพระบาทของพระ 
พุทธเจ้าแล้วถวายนั้าเต้า และพระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ 
ได้ทรงบังคับว่า ท่านจงเอากระโหลกนั้าเต้านี้ตักนั้ามาวางไว้ที่ 
ใกล้ๆ เท้าของเรา เรารับสนองพระพุทธดำรัสว่า สาธุ แล้วเอา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎ 

กระโหลกนํ้าเต้ามาวางไว้ใกล้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด เพราะความ 
เคารพต่อพระศาสดา พระศาสดาผู้ทรงความเพียรใหญ่ เมื่อจะทรง 
ยังจิตของเราให้ดับสนิท ได้ทรงอนุโมทนาว่า ด้วยการถวายนํ้าเต้านี้ 
ขอความดำริของท่านจงสำเร็จ ในกัปที่ ๑๕ แต่กัปนี้เรารื่นรมย์ 
อยู่ในเทวโลกได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช ๓๓ครั้ง จะเป็น 
กลางวันหรือกลางคืนก็ตาม เมื่อเราเดินหรือยืนอยู่ คนทั้งหลายถือ 
ถ้วยทองยืนอยู่ข้างหน้าเราเราได้ถ้วยทองเพราะการถวายนี้าเต้า 
แด่พระพุทธเจ้า สักการะที่ท่าไว้ในท่านผู้คงที่ทั้งหลาย ถึงจะน้อย 
ก็ย่อมเป็นของไพบูลย์ในกัปที่แสนแต่กัปนี้เราได้ถวายนี้าเต้าใน 
กาลนั้น ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งนี้าเต้า 
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนา เราได้ท่าเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระใสวัณณโกนตริกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล. 
จบ โสวัณณโกนตริกเถราปทาน. 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 

๑. สกิงสัมมัชชกเถราปทาน๖. ฆฏมัฌฑทายกเถราปทาน 
๒. เอกทุสสทายกเถราปทาน ๗. เอกธัมมสวนึยเถราปทาน 
๓. เอกาสนทายกเถราปทาน ๘. สุจินดิตเถราปทาน 
๔. สัตตกทัมพปุปผิยเถราปทาน ๙. โสณณกิงกณิยเถราปทาน 
๕. โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน ๑๐. โสวัณณโกนตริกเถราปทาน 
และในวรรคนี้บัณฑิตคำนวณคาถาได้ ๑๗๒ คาถา. 

จบสกิงสัมมัชชกวรรคที่ ๔๓. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 30 
เอกวิหาริวรรคที่ ๔๔ 
เอกริหาริยเถราปทานที่ ๑ 
ว่าด้วยผลแห่งการอยู่ป่าแต่ผู้เดียว 

[๒๑] ในภัททกัปนี้พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะโดยพระโคตรเป็น 
เผ่าพรหม มีพระยศใหญ่ ประเสริฐกว่านักปราชญ์ทั้งหลาย เสด็จ 
อุบัติขึ้นแล้ว พระองค์ไม่มีธรรมเครื่องให้เนิ่นช้า ไม่มีเครื่อง 
ยึดหน่วง มีพระทัยเสมอด้วยอากาศ มากด้วยสุญญตสมาธิ คงที่ 
ยินดีในอนิมิตตสมาธิ ประทับอยู่แล้ว พระองค์ผู้มีพระทัยรังเกียจ 
ไม่มีตัณหาเครื่องฉาบทา ไม่เกี่ยวข้องในกุศล ในคณะ ประกอบด้วย 
พระกรุณาใหญ่ เป็นนักปราชญ์ ทรงฉลาดในอุบายเครื่องแนะนำ 
ทรงขวนขวายในกิจของผู้อื่น ทรงแนะนำในหนทางอันยังสัตว์ให้ถึง 
นิพพาน ซึ่งเป็นเหตุทำเปือกตมคือคติให้แห้ง ในโลกพร้อมทั้ง 
เทวโลก ประทับนิ่งแสดงอมตธรรมอันเป็นความแช่มชื่นอย่างยิ่ง 
ซึ่งเป็นเครื่องห้ามชราและมรณะ ในท่ามกลางบริษัทใหญ่ ยังสัตว์ 
ให้ข้ามโลก พระวาจาไพเราะเหมือนนกการะเวก เป็นนาถะของโลก 
มีพระสุรเสียงก้องประหนึ่งเสียงพรหม ผู้เสด็จมาด้วยประการนั้น 
ถอนพระองค์ขึ้นจากมหันตทุกข์ ในเมื่อโลกปราศจากผู้แนะนำ ทรง 
แสดงธรรมที่ปราศจากธุลี นำสัตว์ออกจากโลก เราได้เห็นแล้ว 
ได้ฟ้งธรรมของพระองค์ จึงออกบวชเป็นบรรพชิตครั้นเราบวชแล้ว 
ในกาลนั้น คิดถึงคำสอนของพระชินเจ้าลูกความเกี่ยวข้องบีบคั้น 
จึงได้อยู่เสียในป่าที่น่ารื่นรมย์แต่ผู้เดียวเท่านั้น การที่เรามีกายหลีก 
ออกมาได้ เป็นเหตุแห่งการหลีกออกแห่งใจของเราผู้เห็นภัยใน 
ความเกี่ยวข้อง เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว -.. พระพุทธศาสนาเราได้ 
ท่าเสร็จแล้วดังนี้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 31 

ทราบว่า ท่านพระเอกวิหาริยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เอกวิหาริยเถราปทาน. 

เอกสังขิยเถราปทานที่ ๒ 

ว่าด้วยผลแห่งการเป่าสังข์เป็นพุทธบูชา 

[๒๒] ได้มีการสมโภชไม้มหาโพธ ของพระผู้มีพระภาคพระนามว่า วิปัสสี 

มหาชนมาประชุมกันบูชาไม้มหาโพธอันอุดม ไม้มหาโพธที่ควรบูชา 

เช่นนี้ของพระศาสดาพระองค์ใด พระศาสดาพระองค์นั้นจักเป็น 

ผู้เว้นจากความเศร้าโศกใหญ่มีปัญญา เป็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ 

สุด ครั้งนั้น เราถือเอาสังข์มาบำรุงโพธิพฤกษ์ เราเป่าสังข์ตลอด 

วันยังคํ่า ไหว้ไม้มหาโพธึ๋อนอุดมแล้ว กรรมที่เราได้ทำในเวลาก่อน 

จะตายส่งให้เราไปเทวโลก ซากศพของเราตกไปแล้ว เรารื่นรมย์อยู่ 

ในเทวโลก ดนตรีหกหมื่นยินดี ร่าเริง บันเทิง บำรุงเราอยู่ทุกเมื่อ 

นี้เป็นผลของพุทธบูชา ในกัปที่ ๗๑ เราได้เป็นพระราชาพระนาม 

ว่า สุทัสสนะ เป็นใหญ่อยู่ในชมพูทวีป มีมหาสมุทรทั้ง ๔ เป็น 

ขอบเขต ครั้งนั้น ดนตรี ๘๐๐ แวดล้อมเราตลอดเวลา เราย่อม 

เสวยกรรมของตน นี้เป็นผลของการบำรุง เราเข้าถึงกำเนิดใด คือ 

เทวดาหรือมนุษย์ แม้เรายังอยู่ในครรภ์ของมารดา กลองก็ประโคม 

อยู่ตลอดเวลา เพราะอุปัฏฐากพระสัมพุทธเจ้า เราได้เสวยสมบัติ 

แล้ว เป็นผู้บรรลุบทอันไม , หวั่นไหว เป็นบทอันเกษมไม่มีมลทิน 

ไม่ตาย ในกัปที่ ๙๑ แต่กัปนี้เราได้ทำกรรมใดในกาลนั้น ด้วยกรรม 

นั้นเราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลาย 

แล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเอกสังขิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เอกสังขิยเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 32 
ปาฏิหิรสัญญกเถราปทานที่ ๓ 
ว่าด้วยผลแห่งความเลื่อมใสในปาฏิหาริย์ 

[๒๓] ครั้งนั้น พระพิชิตมารผู้สมควรรับเครื่องบูชาพระนามว่าปทุมุตระ 
ได้เสด็จเข้าไปยังพระนคร พร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ผู้มีอินทรีย์อันสำรวม 
แล้ว แสนรูป ขณะนั้น ได้มีเสียงสนั่นก้องไพเราะรับเสด็จพระ 
พุทธเจ้าผู้สงบระงับ คงที่ ซึ่งกำลังเสด็จเข้าพระนครโดยทางรถ 
ด้วยพุทธานุภาพ พิฌที่ไม , ถูกทำเพลง ไม , ถูกเคาะ ก็บรรเลงขึ้นได้เอง 
ในเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าบุรี เรานมัสการพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ 
สุด พระนามว่าปทุมุตระ ผู้เป็นพระมหามุนี และเห็นปาฏิหาริย์แล้ว 
ได้ยังจิตให้เลื่อมใสในปาฏิหาริย์นั้น โอ พระพุทธเจ้า โอ พระ 
พระธรรม โอ สมบัติแห่งพระศาสดาของเรา ดนตรีถึงไร้เจตนาก็ 
ยังบรรเลงได้เองเทียว ในกัปที่แสนแต่กัปนี้เราได้สัญญาใดใน 
กาลนั้น ด้วยการได้สัญญานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่ง 
สัญญาในพระพุทธเจ้า เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว -.. พระพุทธศาสนา 
เราได้ทำเสร็จแล้วดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปาฏิหิรสัญญกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปาฏิหิรสัญญกเถราปทาน 

ญาณัตถวิกเถราปทานที่ ๔ 

ว่าด้วยผลแห่งการสดุดีพระพุทธองค์ 

[๒๔] เราได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่าสัตว์ ผู้รุ่งเรืองเหมือนต้น 
กรรณิการ์ โชติช่วงดังดวงประทีป ไพโรจน์ดุจทองกำ เราวาง 
คณโฑนั้า ผ้าเปลือกไม้กรอง ธมกรก ทำหนังเสือเฉวียงบ่า แล้วก็ 
สดดีพระพทธเจ้าด้ประเสริชสดว่า ข้าแต่พระมนี พระองศ์ทรงขจัด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 33 

ความมืดมิด ซึ่งอากูลไปด้วยข่ายคือ โมหะ ทรงแสดงแสงสว่าง 
คือ พระญาณ แล้วเสด็จข้ามไป พระองค์ได้ยกโลกนี้ขึ้นแล้ว สิ่งที่ 
ยอดเยี่ยมซึ่งมีอยู่ทั้งหมด จะเปรียบปานกับพระญาณเป็นประมาณ 
เครื่องไปจากโลกของพระองศ์ไม่มี ด้วยพระญาณนั้น โลกจึงขนาน 
นามพระองค์ว่าสัพพัญญ สัพพ้ฌูญ ข้าพระองศ์ขอถวายบังคม 
พระองค์ผู้มีความเพียรใหญ่ ทรงทราบธรรมทั้งปวง ไม่มีอาสวะ 
ในกัปที่แสนแต่กัปนี้เราได้สดุดีพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ด้วย 
การสดุดีนั้นเราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการสดุดีพระญาณ 
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระญาณตถวิกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ญาณตถวิกเถราปทาน. 

อุจฉุขัณฑิกเถราปทานที่ ๕ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายท่อนอ้อย 

[๒๕] เราเป็นคนเฝ็าประตูอยู่ในพระนครพันธุมดี ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศ 

จากธุลี ทรงรู้จบธรรมทั้งปวง เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัสได้ถือเอาท่อน 

อ้อยมาถวาย แด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดพระนามว่าวิป้สสี ผู้ 

แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ในกัปที่ ๙๑ แต่กัปนี้เราได้ถวายอ้อยใด 

ในกาลนั้น ด้วยการถวายอ้อยนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผล 

แห่งการถวายท่อนอ้อย เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ..- พระพุทธ 

ศาสนาเราได้ท่าเสร็จแล้วดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอุจฉุขัณฑิกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อุจฉุขัฌฑิกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎ 

กลมพทายกเถราปทานที่ ๖ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายมันอ้อน 

[๒๖] พระส์มัพุทธเจ้าพระนามว่าโรมสะ ประทับอยู่ที่ซอกเขา เราเลื่อมใส 
ได้ถวายมันอ้อนแด่พระองศ์ด้วยมือทั้งสองของตนในกัปที่ ๙๔ แต่ 
กัปนี้เราได้ถวายทานใดในกาลนั้น ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติ 
เลย นี้เป็นผลแห่งการถวายมันอ้อน เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว -.. 

พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระกลัมพทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ กลัมพทายกเถราปทาน. 

อัมพาฏกทายกเถราปทานที่ ๗ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายมะกอก 

[๒๗] เราได้เห็นพระสยัมภูพุทธเจ้าผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้อะไร ในป่าใหญ่ จึง 
ได้เอาผลมะกอกมาถวายแด่พระสยัมภูในกัปที่ ๓๑ แต่กัปนี้เราได้ 
ถวายผลไม้ใดในกาลนั้น ด้วยการถวายผลไม้นั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ... 

พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอัมพาฏกทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อัมพาฏกทายกเถราปทาน. 

หรีตกิทายกเถราปทานที่ ๘ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายลูกสมอ 

[๒๘] เรากำลังนำผลสมอ ผลมะขามป้อม ผลมะม่วง ผลหว้า สมอพิเภก 
กระเบา ผลรกฟ้า มะตูมมาด้วยตนเอง เราได้เห็นพระมหามุนีผู้มี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 35 

ปกติเพ่งพินิจ ยินดีในฌาน เป็นนักปราชญ์ ถูกอาพาธเบียดเบียน 
เสด็จเดินทางไกล ประทับอยู่ที่เงื้อมเขา จึงได้เอาผลสมอถวายแด่ 
พระสยัมภู ก็พอเราทำเภสัชเสร็จแล้ว พยาธิหายไปในทันใดนั้น 
เอง พระพุทธเจ้าผู้มีความกระวนกระวายอันละได้แล้ว ได้ทรงทำ 
อนุโมทนาว่า ก็ด้วยการถวายเภสัชอันเป็นเครื่องระงับพยาธินี้ 
ท่านเกิดเป็นเทวดา เป็นมนุษย์ หรือจะเกิดในชาติอื่น จงเป็นผู้ถึง 
ความสุขในที่ทุกแห่ง และท่านอย่าถึงความป่วยไข้ ครั้นพระสยัมภู 
พุทธเจ้าผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้อะไร เป็นนักปราชญ์ ตรัสดังนี้แล้ว ได้ 
เสด็จเหาะขึ้นสู่นภากาศ เหมือนพญาหงส์ในอัมพร ฉะนั้น 
เพราะเราได้ถวายสมอแด่พระสยัมภูพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ 
ความป่วยไข้จึงมิได้เกิดแก่เราเลยจนถึงชาตินี้นี้เป็นความเกิดครั้ง 
หลังของเรา ภพสุดท้ายกำลังเป็นไป วิชชา ๓ เราได้บรรลุแล้ว โดย 
ลำดับพระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ในกัปที่ ๙๔ แต่กัปนี้เราได้ 
ถวายเภสัชในกาลนั้น ด้วยการถวายเภสัชนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งเภสัชทาน เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนา 
เราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระหรีตกิทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ หรีตกิทายกเถราปทาน. 

อัมพปิณฑิยเถราปทานที่ ๙ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายมะม่วง 

[๒๙] ครั้งนั้น เราเป็นพญาช้างมีงางอนงาม ทรงกำลังพิริยะกล้าว่องไว 
เที่ยวอยู่ในป่าใหญ่ ได้เห็นพระผู้นำโลก เราได้หยิบเอาชิ้นมะม่วง 
มาถวายแด่พระศาสดา พระมหาวีรเจ้า พระนามว่าสิทธิ'ตถะ นายก 
ของโลก ทรงรับประเคน เมื่อเราเพ่งดูอยู่ พระพิชิตมารได้ทรง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 36 

เสวยในกาลนั้น เรายังจิตให้เลื่อมใสในพระชินเจ้าพระองค์นั้น จึง 
เข้าถึงสวรรค์ชั้นดุสิต เราจุติจากดุสิตนั้นแล้ว ได้เป็นพระเจ้าจักร 
พรรติราช เสวยสมบัติโดยอุบายเช่นนั้นแหละ เรามีตนส่งไปเพื่อ 
ความเพียรสงบระงับ ไม่มีอุปธิกิเลส กำหนดเอาสวะทั้งปวงแล้ว 
เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ ในกัปที่ ๙๔ แต่กัปนี้เราได้ถวายทานใดใน 
กาลนั้น ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวาย 
ผลไม้ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ..- พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จ 
แล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอัมพปิณฑิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อัมพปิฌฑิยเถราปทาน. 

ซัมพูผลิยเถราปทานที่ ๑๐ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายลูกหวา 

[๓๐] เมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ เชษฐบุรุษของโลก ผู้คงที่ ผู้ 
ทรงยศอันสูงสุด กำลังเสด็จเที่ยวบิณฑบาตอยู่ ข้าพระองค์มีใจ 
เลื่อมใส ได้ถือเอาผลชมพู , อย่างดีมาถวายแด่พระศาสดา ผู้เป็นทัก 
ขิไณยบุคคล เป็นนักปราชญ์ ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่กว่าสัตว์เชษฐ 
บุรุษของโลกประเสริฐกว่านรชน เพราะกรรมนั้น ข้าพระองค์จึงเป็น 
ผู้ละความชนะและความแพ้แล้ว ได้ถึงฐานะที่ไม , หวั่นไหวในกัปที่ 
แสนแต่กัปนี้ข้าพระองค์ได้ถวายทานใดในกาลนั้น ด้วยทานนั้น 
ข้าพระองค์ไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้อย่างดีเป็น 
ทาน ข้าพระองค์เผากิเลสทั้งหลายแล้ว -.. พระพุทธศาสนาข้าพระองค์ 
ได้ทำเสร็จแล้ว ลังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระซัมพูผลิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ชัมพูผลิยเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 37 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. เอกวิหาริยเถราปทาน ๖. กลัมพทายกเถราปทาน 
๒. เอกสังขิยเถราปทาน๗. อัมพาฏกทายกเถราปทาน 
๓. ปาฏิหิรสัญญกเถราปทาน๘. หรีตกิทายกเถราปทาน 
๔. ญาณตถริกเถราปทาน๙. อัมพปิณฑิยเถราปทาน 
๕. อุจฉุข้ณฑิกเถราปทาน ๑๐. ซัมพูผลิยเถราปทาน 
บัณฑิตคำนวณคาถาได้ ๘๖ คาถา. 

จบ เอกริหาริวรรคที่ ๔๔ 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 38 

วิเภทกิวรรคที่ ๔๕ 

ริเภทกพีชิยเถราปทานที่ ๑ 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายเมล็ดพืชสมอพิเภก 

[๓๑] พระพุทธเจ้าผู้มีความเพียรใหญ่ ทรงรู้จบธรรมทั้งปวง พระนามว่า 
กกุสั'นธะ พระองค์เสด็จหลีกออกจากหมู , ไปสู่ภายในป่า เราถือ 
เมล็ดพืชเครือเถาเที่ยวมา สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคทรงเข้าฌาน 
อยู่ ณ ระหว่างภูเขา เราเห็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นเทพของทวยเทพแล้ว 
มีใจเลื่อมใส ได้ถวายเมล็ดพืชแด่พระพุทธเจ้า ผู้เป็นทักขิไณย 
บุคคล เป็นนักปราชญ์ ในกัปนี้เอง เราได้ถวายพืชใดในกาลนั้น 
ด้วยการถวายพืชนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งเมล็ดพืช 
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ลังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระริเภทกพีชิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ วิเภทกพีชิยเถราปทาน. 

โกลทายกเถราปทานที่ ๒ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายพุทรา 

[๓๒] ครั้งนั้น เรานุ่งหนังเสือ ห่มผ้าคากรอง บำเพ็ญวัตรจริยาอย่างหนัก 
ใกล้อาศรมของเรามีต้นพุทรา ในกาลนั้น พระพุทธเจ้าพระนามว่า 
สิขี เป็นเอก ไม่มีผู้เสมอสอง ทรงทำโลกให้โชติช่วงอยู่ตลอดกาล 
ทั้งปวง เสด็จเข้ามายังอาศรมของเรา เรายังจิตของตนให้เลื่อมใส 
และถวายบังคมพระพุทธเจ้าผู้มีวัตรอันงามแล้ว ได้เอามือทั้งสอง 
กอบพุทราถวายแด่พระพุทธเจ้า ในกัปที่ ๓๑ แต่กัปนี้เราได้ถวาย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 39 

พุทราใด ในกาลนั้น ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผล 
แห่งการถวายพุทรา เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอนภพขึ้นได้ 
ทั้งหมดแล้ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้ว เป็นผู้ไม่มี 
อาสวะอยู่ การที่เราได้มายังสำนักของพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการ 
มาดีแล้วหนอ วิชชา ๓ เราได้บรรลุแล้วโดยลำดับ พระพุทธศาสนา 
เราได้ทำเสร็จแล้ว คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ 
และอภิญญา ๖ เราได้ทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำ 
เสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระโกลทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ โกลทายกเถราปทาน. 

เวลุวผลิยเถราปทานที่ ๓ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายมะตูม 

[๓๓] เราสร้างอาศรมไว้อย่างสวยงาม ใกล้ส่งแม่นี้าจันทภาคา อาศรมนั้น 
เกลื่อนกล่นไปด้วยต้นมะตูม เป็นที่รวมหมู , ไม้นานาชนิด เราเห็น 
ผลมะตูมมีกลิ่นหอมแล้ว ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด เรา 
ทั้งยินดีทั้งสลดใจ เอาผลมะตูมใส่หาบจนเต็ม ได้เข้าไปเฝ็าพระ 
พุทธเจ้าพระนามว่า กคุสันธะ แล้วถวายผลมะตูมสุกแด่พระองค์ 
ผู้เป็นเนื้อนาบุญ เป็นนักปราชญ์ ด้วยใจอันผ่องใส ในกัปนี้เอง 
เราได้ถวายผลมะตูมใดในกาลนั้น ด้วยการถวายผลมะตูมนั้น เรา 
ไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายมะตูม เราเผากิเลสทั้งหลาย 
แล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเวลุวผลิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เวลุวผลิยเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 40 

ภัลลาตกทายกเถราปทานที่ ๔ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายลูกรกฟ้า 

[๓๔] เราตกแต่งเครื่องลาดที่ทำด้วยหญ้าแล้ว ได้ทูลอาราธนาพระส้มพุทธ 
เจ้าผู้มีพระฉวีวรรณเหมือนทองคำ มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ 
ประการ ผู้ประหนึ่งว่าพระยารังที่กำลังดอกบาน เป็นพระพุทธเจ้า 
ผู้ประเสริฐสุด กำลังเสด็จไปทางท้ายป่าใหญ่ว่า ขอพระพุทธเจ้า 
ทรงโปรดอนุเคราะห์ข้าพระองศ์เถิด ข้าพระองค์ปรารถนาจะถวาย 
ภิกษา พระพุทธเจ้าพระนามว่าอัตถทัสสี ผู้อนุเคราะห์ ประกอบ 
ด้วยพระกรุณา มีพระยศใหญ่ ได้ทรงทราบความดำริของเรา จึง 
เสด็จแวะที่อาศรมของเรา ครั้นแล้ว พระองค์ได้ประทับบนเครื่อง 
ลาดที่ทำด้วยหญ้า เราได้หยิบเอาผลไม้รกฟ้ามาถวายแด่พระพุทธเจ้า 
ผู้ประเสริฐสุด เมื่อเรามองดูอยู่ พระพิชิตมารทรงเสวยในเวลานั้น 
เรายังจิตให้เลื่อมใสในทานนั้นแล้ว ได้ถวายบังคมพระพิชิตมาร 
ในกาลนั้น ในกัปที่ ๑, ๘๐๐ เราได้ถวายผลไม้ใด ในกาลนั้น ด้วยการ 
ถวายผลไม้นั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ 
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระภัลลาตกทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ภัลลาตกทายกเถราปทาน. 

อุมมาปุปผิยเถราปทานที่ ๕ 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกผักตบ 

[๓๕] ก็ครั้นเมื่อต้นไทรอันเป็นไม้โพธิพฤกษ์ งอกงามสีเขียวขจี เราได้เอา 
ดอกผักตบมาบูชาไม้โพธิพฤกษ์ ในกัปนี้เอง เราได้บูชาโพธิพฤกษ์ 
ใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 41 

ไม้'โพริพฤกษ์ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอุมมาปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สุมมาปุปผิยเถราปทาน. 

อัมพาฏกิยเถราปทานที่ ๖ 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกมะกอก 

[๓๖] พระมุนีพระนามว่าเวสสภูผู้อภิชาติ เสด็จเข้าไปสู่ป่ารังซึ่งมีดอกบาน 

สะพรั่ง ประทับอยู่ที่ซอกเขา เหมือนไกรสรสีหราช ฉะนั้น เรามี 

จิตผ่องใสโสมนัส เลื่อมใส ได้เอาดอกมะกอกบูชาพระมหาวีรเจ้า 

ผู้เป็นบุญเขตด้วยมือทั้งสองของตน ในกัปที่ ๓๑ แต่กัปนี้เราได้ 

เอาดอกไม้บูชาใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผล 

แห่งพุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำ 

เสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอัมพาฏกิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อัมพาฏกิยเถราปทาน. 

สึหาสนิกเถราปทานที่ ๗ 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายอาสนะทอง 

[๓๗] เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ได้ถวายอาสนะทองแด่พระผู้มีพระภาค 
พระนามว่าปทุมุตระ ผู้แสวงหาประโยชน์แด , สรรพสัตว์เราอยู่ใน 
โลกใดๆ คือ ในเทวโลกหรือมนุษยโลก ในโลกนั้นๆ เราได้ 
วิมานอันไพบูลย์ นี้เป็นผลของอาสนะทอง บัลลังก์อันสำเร็จด้วย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 42 

ทองและเงิน สำเร็จด้วยแก้วปทุมราช และสำเร็จด้วยแก้วมณี 
เกิดแก่เรามากมาย ในกาลทุกเมื่อ เราทำอาสนะไม้โพธิของ 
พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระแล้ว ได้บังเกิดในสกุลสูง โอ 
พระธรรมเป็นธรรมดี ในกัปที่แสนแต่กัปนี้เราได้ทำอาสนะทอง 
ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งอาสนะทอง 
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนา เราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสีหาสนึกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สีหาสนึกเถราปทาน. 

ปาทปิฐิยเถราปทานที่ ๘ 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายตั่งรองเท้า 

[๓๘] พระมหามุนีส้มพุทธเจ้า ผู้ประกอบด้วยพระกรุณา พระนามว่าสุเมธะ 
ยังสัตว์ให้ข้ามเป็นอันมากแล้ว พระองค์ผู้ทรงพระยศใหญ่ก็ได้เสด็จ 
นิพพาน เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ได้ใช้ให้คนทำตั่งสำหรับ 
รองเท้าไว้ที่ใกล้อาสนะทอง ของพระส้มพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธะ 
ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ เราทำกุศลกรรมอันมีความสุขเป็นผล 
มีความสุขเป็นกำไรแล้ว เป็นผู้ประกอบด้วยบุญกรรม ได้ไปสู่ 
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เมื่อเราผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยบุญกรรมอยู่ใน 
ดาวดึงส์นั้น ตั่งทองย่อมเกิดแก , เราผู้ยกเท้าก้าวไปอยู่ นรชนเหล่า 
ใดได้การเข้าไปฟิงใกล้ๆ ทำสักการะในพระพุทธเจ้าผู้เสด็จนิพพาน 
แล้ว ได้สุขอันไพบูลย์นรชนเหล่านั้นได้ลาภดีแล้ว แม้เราก็ได้ 
สร้างกรรมไว้ดีแล้ว เราทำตั่งสำหรับรองเท้าอันประกอบแล้วในการ 
ค้าขาย จึงได้ตั่งทอง เราเหยียบไปบนตั่งทองในทิศที่ไปด้วยกิจบาง 
อย่าง นี้เป็นผลแห่งบุญกรรม ในกัปที่สามหมื่น เราได้ทำกรรมใด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 43 

ในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งตั่ง 
สำหรับรองเท้า เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว -.. พระพุทธศาสนาเรา 
ได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

จบ ปาทปิฐิยเถราปทาน. 

เวทิยการกเถราปทานที่ ๙ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายไพรที 

[๓๙] เราได้สร้างไพรทีอย่างสวยงาม ไว้ที่โพธิพฤกษ์ของพระพุทธเจ้า 
พระนามว่าปทุมุตระ ซึ่งเป็นไม้สูงสุดกว่าไม้ทั้งหลาย แล้วยังจิต 
ของตนให้เลื่อมใส เครื่องใช้สอยหลายชนิดเลิศโอฬาร ทั้งที่ทำ 
เสร็จและยังทำไม่เสร็จ ตกลงมาจากอากาศ นี้เป็นผลแห่งไพรที 
ในสงครามที่สองฝ่ายประชิดกัน อันน่ากลัว เมื่อเราเข้าไป ก็ไม่ 
พบสิ่งที่น่าขลาดกลัวเลย นี้เป็นผลแห่งไพรที วิมานอันงดงามและ 
ที่นอนอันลันค่า เกิดขึ้นดังจะรู้ความดำริของเรา นี้ก็เป็นผลแห่ง 
ไพรที ในกัปที่แสนแต่กัปนี้เราได้ทำไพรทีใด ด้วยกรรมนั้น 
เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งไพรที เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. 

พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเวทิยการกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เวท่ยการกเถราปทาน. 

โพธิฆรการกเถราปทานที่ ๑๐ 
ว่าด้วยผลแห่งการสร้างเรือนไม้โพธิ 

[๔๐] เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ได้ใช้คนทำเรือนไม้โพธิของพระผู้ 
มีพระภาคผู้เป็นใหญ่กว่าสัตว์ผู้คงที พระนามว่าสิทธัตถะ เราเข้าถึง 
สวรรค์ชั้นดุสิต อยู่ในเรือนแก้ว หนาว ร้อน หรือลม มิได้ถูกต้อง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 44 

ตัวเราเลย ในกัปที่ ๖๕ แต่กัปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 
วิสสุกรรมเทพบุตรได้เนรมิตนครชื่อกาสิกะ ยาว ๑๐ โยชน์ กว้าง 
๘ โยชน์ให้เรา ในนครนั้นไม , มีไน์ เครือเถา และสินเลย 
วิสสุกรรมเทพบุตรเนรมิตปราสาทชื่อมงคล ยาวโยชน์หนึ่ง กว้าง 
ครึ่งโยชน์ ให้เรา เสาปราสาท ๘๔, 00๐ ต้น ล้วนเป็นทองคำ 
พื้นสำเร็จด้วยแก้วมณี หลังคาเป็นเงิน เรือนสำเร็จด้วยทอง นี้ 
เราได้อยู่ครอบครองมาแล้ว นี้เป็นผลแห่งการให้เรือนเป็นทาน 
เราได้เสวยผลทั้งปวงนั้น ในภพทั้งที่เป็นของเทวดาและมนุษย์ 
วันนี้เราบรรลุนิพพานอันเป็นบทสงบระงับ ไม่มีบทใดจะยิ่งกว่า 
ในกัปที่สามหมื่น เราได้ให้ทำเรือนโพธิพฤกษ์ ด้วยกรรมนั้น 
เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้ก็เป็นผลแห่งการให้เรือนเป็นทาน เราเผา 
กิเลสทั้งหลายแล้ว ..- พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระโพธิฆรการกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ โพธิฆรการกเถราปทาน. 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 

๑. วิเภทกิพีชิยเถราปทาน ๖. อัมพาฏกิยเถราปทาน 

๒. โกลทายกเถราปทาน๗. สีหาสนึกเถราปทาน 

๓. เวลุวผลิยเถราปทาน๘. ปาทปิฐิยเถราปทาน 

๔. ภัลลาตกทายกเถราปทาน ๙. เวทิยการกเถราปทาน 

๕. อุมมาปุปผิยเถราปทาน ๑๐. โพธิฆรการกเถราปทาน 

ในวรรคนี้บัณฑิตได้ภาษิตคาถาไว้คำนวณได้ ๗๙ คาถา. 

จบ วิเภทกิวรรคที่ ๔๕ 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 45 
ชคติวรรคที่ ๔๖ 
ชคติทายกเถราปทานที่ ๑ 
ว่าด้วยผลแห่งการพรวนดินโคนต้นโพธิ 

[๔๑] เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ได้ใช้ให้คนพรวนลินที่ไม้โพธิพฤกษ์ 
ของพระมหามุนีพระนามว่าธัมมทัสสี อันเป็นต้นไม้สูงสุดกว่าไม้ 
ทั้งหลาย เราพลาดจากภูเขาหรือตกจากต้นไม้จุติแล้ว ย่อมได้ที่พึ่ง 
นี้เป็นผลของดิน โจรไม่เบียดเบียนเรา กษัตริย์ก็ไม , ดูหมิ่นเรา เรา 
ก้าวล่วงช้าศึกได้ทุกคน นี้เป็นผลของดิน เราเช้าถึงกำเนิดใดๆ คือ 
เทวดาหรือมนุษย์ ในกำเนิดนั้นๆ เราย่อมเป็นผู้อันเขาบูชาทุกแห่ง 
ไป นี้ก็เป็นผลของดิน ในกัปที่ ๑, ๘๐๐ เราได้ใช้ให้คนพรวนดิน 
ด้วยกรรมนี้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลของดิน เราเผากิเลส 
ทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระชคติทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ชคติทายกเถราปทาน. 

โมรหัตถิยเถราปทานที่ ๒ 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายกำหางนกยูง 

[๔๒] เราถือกำหางนกยูงเข้าไปเฝ็าพระโลกนายก เรามีจิตเลื่อมใสมีใจ 
โสมนัส ได้ถวายกำหางนกยูง ด้วยกำหางนกยูงนี้และด้วยการ 
ตั้งเจตนาไว้ ไฟ ๓ กองของเราจึงดับสนิทแล้ว เราได้สุขอัน 
ไพบูลย์ โอ พระพุทธเจ้า โอ พระธรรม โอ สัมปทาแห่งพระ 
ศาสดาของเรา เราถวายกำหางนกยูงแล้ว ได้ความสุขอันไพบูลย์ ไฟ 
๓ กองของเราดับสนิทแล้ว เราถอนภพขึ้นได้ทั้งหมดแล้ว อาสวะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 46 

ทั้งปวงหมดสิ้นไปแล้ว บัดนี้ภพใหม่มิได้มี ในกัปที่ ๓๑ แต่กัปนี้ 
เราได้ถวายทานใดในกาลนั้นด้วยทานนี้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้ 
เป็นผลแห่งการถวายกำหางนกยูง เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว -.. 

พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระโมรหัตถิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ โมรหัตถิยเถราปทาน. 

สีหาสนพีชิยเถราปทานที่ ๓ 
ว่าด้วยผลแห่งการพัดพุทธอาสน์ 

[๔๓] เราได้ไหว้โพธิพฤกษ์ของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าติสสะ ได้ถือเอา 
พัดวีชนีพัดอาสนะทองในที่นั้น ในกัปที่ ๙๒ แต่กัปนี้เราได้ถวาย 
พัดทอง ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลของการพัด 
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสึหาสนพีชิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สึหาสนพีชิยเถราปทาน. 

ดึณุกกธาริยเถราปทานที่ ๔ 
ว่าด้วยผลแห่งการทำคบเพลิงบูชา 

[๔๔] เราเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ได้ชูคบเพลิงไว้ ๓ ดวง ที่ไม้ 
โพชิพฤกษ์ ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ ซึ่งเป็นไม้สูงสุด 
กว่าไม้ทั้งหลาย ในกัปที่แสนแต่กัปนี้เราได้บูชาคบเพลิงใด ด้วย 
การชูคบเพลิงนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลของการให้คบเพลิง 
เป็นทาน เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จ 
แล้ว ดังนี้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 47 

ทราบว่า ท่านพระติณุกกธาริยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ติณุกกธาริยเถราปทาน. 

อักกมนทายกเถราปทานที่ ๕ 
ว่าด้วยผลแห่งการเหยียบนวด 

[๔๕] เราได้ถวายการเหยียบแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะ ผู้เป็น 
นักปราชญ์ มีบาปอันลอยเสียแล้ว ทรงอยู่จบพรหมจรรย์ ซึ่ง 
กำลังเสด็จดำเนินไปสู่ที่พักกลางวัน ในกัปนี้เองเราได้ถวายทานใด 
ในกาลนั้น ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการ 
ถวายเหยียบ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ..- พระพุทธศาสนาเราได้ทำ 
เสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอักกมนทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อักกมนทายกเถราปทาน. 

วนโกรัณฑิยเถราปทานที่ ๖ 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกหางช้าง 

[๔๖] เราถือเอาดอกหางช้างป่ามาบูชาพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า พระนามว่า 
สิทธัตถะ ผู้ประเสริฐสุดกว่าโลก ผู้คงที่ ในกัปที่ ๙๔ แต่กัปนี้ 
เราได้เอาดอกไม้ใดบูชา ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้ 
เป็นผลแห่งพุทธบูชาเราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว -.. พระพุทธศาสนา 
เราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระวนโกรัฌฑิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ วนโกรัณฑิยเถราปทาน. 

จบ ภาณวารที่ ๒๐ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 48 
เอกฉันตติยเถราปทานที่ ๗ 
ว่าด้วยผลแห่งการกั้นร่มถวายพระพุทธองค์ 

[๔๗] แผ่นดินร้อนดังเพลิง แผ่นดินดุจมีเถ้ารึงไหล พระผู้มีพระภาคพระ 
นามว่าปทุมุตระ เสด็จจงกรมอยู่ที่กลางแจ้ง เรากั้นร่มขาวเดินทาง 
ไป ได้เห็นพระส้มพุทธเจ้าเข้าที่กลางแจ้งนั้น แล้วเกิดความคิด 
ขึ้นว่า ภูมิภาคถูกพยับแดดแผ่คลุม แผ่นดินนี้จึงกลายเป็นเหมือน 
ถ่านเพลิง ลมพายุใหญ่ที่ทำสรีรกายให้ลอยขึ้นได้ ตั้งขึ้นอยู่ หนาว 
ร้อน ย่อมทำให้ลำบาก ขอได้โปรดรับร่มนี้อันเป็นเครื่องป้องกัน 
ลมและแดดเถิด ข้าพระองค์ชักถูกต้องนิพพาน พระชินเจ้าพระ 
นามว่าปทุมุตระผู้ทรงอนุเคราะห์ ประกอบด้วยพระกรุณา มี 
พระยศใหญ่ ทรงทราบความดำริของเราแล้ว ทรงรับไว้ในกาลนั้น 
เราได้เป็นจอมเทวดาเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓๐ กัป ได้เป็น 
พระเจ้าจักรพรรดิราช ๕๐๐ ครั้ง และได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอัน 
ไพบูลย์ โดยคณนาบับมิได้ เราได้เสวยกรรมของตนซึ่งตนได้ก่อ 
สร้างไว้ดีแล้วในปางก่อน นี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา ภพที่สุดกำลัง 
เป็นไป ถึงทุกวันนี้ชนทั้งหลายก็พากันกั้นเศวตฉัตรให้เราตลอดกาล 
ทุกเมื่อ ในกัปที่แสนแต่กัปนี้เราได้ถวายร่มนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งการถวายร่ม เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว -.. พระพุทธ 
ศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเอกฉัตดึยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เอกฉัตดิยเถราปทาน. 

ชาติปุปผิยเถราปทานที่ ๘ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกมะลิ 

[๔๘] เมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตระ ผู้มีพระยศ'ใหญ่ปรินิพพาน 
แล้ว เราได้เอาผอบอันเต็มด้วยดอกไม้ไปบูชาพระสรีระ เรา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 49 

ยังจิตให้เลื่อมใสในบุญกรรมนั้นแล้ว ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นนิมมานรดี 
เราถึงจะไปอยู่ยังเทวโลก ก็ยังประพฤติบุญกรรมอยู่ ฝนดอกไม้ตก 
จากฟากฟ้าเพื่อเราตลอดกาลทั้งปวง เราสมภพในมนุษย์ก็เป็นพระ 
ราชาผู้มียศใหญ่ ในอัตภาพนั้น ฝนดอกโกสุมตกลงมาเพื่อเราทุกเมื่อ 
เพราะอำนาจที่เอาดอกไม้บูชาที่พระกายของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็น 
เหตุทั้งปวง นี้เป็นความเกิดครั้งสุดท้ายของเรา ภพที่สุดกำลังเป็น 
ไป ถึงทุกวันนี้ ฝนดอกไม้ก็ตกลงมาเพื่อเราทุกเวลา ในกัปที่แสน 
แต่กัปนี้เราเอาดอกไม้ใดบูชา ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระสรีระ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ..- พระ 
พุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระชาติปุปผิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล 
จบ ชาติปุปผิยเถราปทาน. 

สัตติปัณฌิยเถราปทานที่ ๙ 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกสัตตบรรณ 

[๔๙] เมื่อมหาชนช่วยกันนำพระสรีระของพระพุทธเจ้าไป เมื่อกลอง 
บรรเลงอยู่ เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ได้เอาดอกสัตตบรรณ 
บูชา ในกัปที่แสนแต่กัปนี้เราได้เอาดอกไม้ใดมาบูชา ด้วยการบูชา 
นั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระสรีระ เราเผา 
กิเลสทั้งหลายแล้ว ..- พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสัตติปัฌณิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สัตติปัฌณิยเถราปทาน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 50 

คันธปูชกเถราปทานที่ ๑๐ 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยของหอม 

[๕๐] เมื่อมหาชนกำลังช่วยกันทำจิตกาธารอยู่ และเมื่อของหอมนานา 
ชนิดถูกนำเอามา เรามีชิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ได้เอาของหอม 
กำมือหนึ่งบูชา ในกัปที่แสนแต่กัปนี้เราได้บูชาจิตกาธารใด ด้วย 
การบูชานั้น เราไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาชิตกาธาร 
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้ 

ทราบว่า ท่านพระคันธปูชกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ คันธปูชกเถราปทาน. 


รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. ชคติทายกเถราปทาน ๖. วนโกรัณฑิยเถราปทาน 
๒. โมรหัตถิยเถราปทาน ๗. เอกฉัตดึเถราปทาน 
๓. สีหาสนพีชิยเถราปทาน๘. ชาติปูปผิยเถราปทาน 
๔. ติณุกกธาริยเถราปทาน๙. สัตติปัณณิยเถราปทาน 
๕. อักกมนทายกเถราปทาน ๑๐. คันธปูชกเถราปทาน 
บัณฑิตคำนวณคาถาได้ ๖๕ คาถา. 

จบ ชคดึทายกวรรคที่ ๔๖ 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 51 

สาลปุปผิ-วรรคที่ ๔๗ 

สาลกุสุมิยเถราปทานที่ ๑ 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกสาละ 

[๕๑] เมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตระปรินิพพานแล้ว เมื่อมหาชน 
ช่วยกันยกพระพุทธสรีระขึ้นบนจิตกาธาร เราได้เอาดอกสาละบูชา 
ในกัปที่แสนแต่กัปนี้เราได้เอาดอกไม้ใดบูชา ด้วยการบูชานั้น เรา 
ไม , รู้จักทุคติเลย นี้ก็เป็นผลแห่งการบูชาจิตกาธาร เราเผากิเลส 
ทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสาลกุสุมิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สาลกุสุมิยเถราปทาน 
จิตกปูชกเถราปทานที่ ๒ 
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาจิตกาธาร 

[๕๒] เมื่อเทวดาและมนุษย์พากันถวายพระเพลิงพระผู้มีพระภาคพระนามว่า 
สิขี ผู้เป็นเผ่าพันธุของโลก เราได้เอาดอกจำปา ๘ ดอกบูชาชิต 
กาธาร ในกัปที่ ๓๑ แต่กัปนี้เราได้เอาดอกไม้ใดบูชา ด้วยการ 
บูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา เราเผากิเลส 
ทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระจิตกปูชกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ จิตกปูชกเถราปทาน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 52 

จิตกนิพพาปกเถราปทานที่ ๓ 
ว่าด้วยผลแห่งการดับจิตกาธาร 

[๕๓] เมื่อเทวดาและมนุษย์พากันถวายพระเพลิงพระสรีระ ของผู้แสวงหา 

คุณใหญ่ พระนามว่าเวสสภู เราเอานี้าหอมดับชิตกาธาร ใน 

กัปที่ ๓๑ แต่กัปนี้เราเอานํ้าหอมลับจิตกาธารใด ด้วยกรรมนั้น 

เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผล'ของนั้าหอม เราเผากิเลสทั้งหลาย 

แล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระจิตกนิพพาปกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ จิตกนิพพาปกเถราปทาน. 

เสตุทายกเถราปทานที่ ๔ 
ว่าด้วยผลแห่งการสร้างสะพาน 

[๕๔] เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส ได้ใช้คนให้สร้างสะพานในที่เฉพาะ 
พระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสี ผู้เสด็จจงกรมอยู่ 
ในกัปที่ ๙๑ แต่กัปนี้เราได้ให้สร้างสะพานใดไว้ ด้วยกรรมนั้น 
เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายสะพาน เราเผากิเลส 
ทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเสตุทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เสตุทายกเถราปทาน. 

สุมนตาลวัณฏิยเถราปทานที่ ๕ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายพัดใบตาล 

[๕๕] เราได้ถวายพัดใบตาลอันคลุมด้วยดอกมะลิ แด'พระผู้มีพระภาค 
พระนามว่าสิทธัตถะ เราจึงได้ทรงยศใหญ่ ในกัปที่ ๙๔ แต่กัปนี้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎ 

เราได้ถวายพัดใบตาลใด ด้วยการถวายพัดใบตาลนั้น เราไม , รู้จัก 
ทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพัดใบตาล เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ... 

พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสุมนตาลวัณฏิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สุมนตาลวัณฏิยเถราปทาน. 

อวฏผลิยเถราปทานที่ ๖ 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลไม้พิเศษ 

[๕๖] พระผู้มีพระภาคผู้สยัมภูพระนามว่าสตรังสี ผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้อะไรๆ 
ทรงใคร่ต่อความวิเวก ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง เสด็จออกบิณฑบาต 
เราถือผลไม้อยู่ ได้เห็นเข้า จึงได้เข้าไปเฝ็าพระนราสภ เรามีจิต 
เลื่อมใสมีใจโสมนัส ได้ถวายผลไม้ ในกัปที่ ๙๔ แต่กัปนี้เราได้ 
ถวายผลไม้ใดในกาลนั้น ด้วยการถวายผลไม้นั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้นั้น เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ... 

พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอวฏผลิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อวฏผลิยเถราปทาน. 

ลพุชผลทายกเถราปทานที่ ๗ 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายขนุนสำมะลอ 

[๕๗] ครั้งนั้น เราเป็นคนเฝ็าสวนอยู่ในพระนครพันธุมดี ได้เห็นพระ 
พุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสธุลีเสด็จเหาะไปในอากาศ เราได้หยิบเอา 
ผลขนุนสำมะลอถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด พระพุทธเจ้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎ 

ผู้มีพระยศใหญ่ ให้เกิดความปลื้มใจแก่เรา นำความสุขมาให้ใน 
ปัจจุบันประทับอยู่ในอากาศนั่นเอง ได้ทรงรับประเคน เราถวาย 
ผลไม้แด่พระพุทธเจ้าด้วยใจอันเลื่อมใสแล้ว ได้ประสบปีติอัน 
ไพบูลย์ เป็นสุขยอดเยี่ยมในครั้งนั้น รัตนะเกิดขึ้นแก , เราผู้เกิดใน 
ที่นั้นๆ ในกัปที่ ๙๑ แต่กัปนี้เราได้ถวายผลไม้ใดในกาลนั้น 
ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ 
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระลพุชผลทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ลพุชผลทายกเถราปทาน. 

มิลักขุผลทายกเถราปทานที่ ๘ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมิลักขุ 

[๕๘] เราได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัตถทัสสี ผู้มีพระยศใหญ่ เป็นผู้ 
มีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ได้ถวายผลไม้มิลักขุ ในกัปที่ ๑, ๘๐๐ เรา 
ได้ถวายผลไม้ใดในกาลนั้น ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็น 
ผลแห่งการถวายผลไม้ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว..- พระพุทธศาสนา 
เราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระมิลักขุผลทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ มิลักขุผลทายกเถราปทาน. 

สยัมปฏิภาฌิยเถราปทานที่ ๙ 

ว่าด้วยผลแห่งการสดุดีพระพุทธเจ้าด้วยปฏิภาณ 

[๕๙] ใครได้เห็นพระนราสภผู้ประเสริฐกว่าเทวดา งามเหมือนดอกรก 

ฟ้าขาว กำลังเสด็จดำเนินอยู่ที่ถนนแล้ว จะไม่เลื่อมใสเล่า ใคร 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 55 

ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้กำจัดความมืดให้พินาศ ทรงช่วยเหลือนรชน 
ให้ข้ามพ้นไปได้เป็นอันมาก ยังโลกให้โชติช่วงด้วยแสงสว่างคือ 
พระญาณแล้ว จะไม่เลื่อมใสเล่า ใครได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นนายก 
ของโลก กำลังเสด็จออกไปพร้อมกับพระขีณาสพผู้มีอำนาจตั้งแสน 
ผู้ทรงรื้อขนสัตว์ไปเสียมากมายแล้ว จะไม , เลื่อมใสเล่า ใครได้เห็น 
พระพุทธเจ้า ผู้ดีกลองคือพระธรรม ทรงยํ่ายีหมู่เดียรถีย์ บันลือ 
สีหนาทแล้ว จะไม่เลื่อมใสเล่า ทวยเทพพร้อมด้วยพรหม พากัน 
มาจากเทวโลก ตราบเท่าพรหมโลก แล้วทูลถามปัญหาอันลุ่มลึกกะ 
พระพุทธเจ้าพระองค์ใด พระพุทธเจ้าพระองศ์นั้น ใครได้เห็น 
เข้าแล้ว จะไม่เลื่อมใสเล่า มนุษย์พร้อมด้วยเทวดาประนมกรอัญชลี 
แด่พระพุทธเจ้าพระองค์ใด ย่อมได้เสวยบุญด้วยการประณมกร 
อัญชลีนั้น พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ใครได้เห็นเข้าแล้ว จะไม่ 
เลื่อมใสเล่า ชนทั้งปวงมาประชุมห้อมล้อมพระผู้มีปัญญาจักษุ พระผู้ 
มีปัญญาจักษุพระองค์ใด ถูกบังคับแล้วไม่ทรงหวั่นไหว พระผู้มีปัญญา 
จักษุพระองค์นั้น ใครได้เห็นแล้ว จะไม่เลื่อมใสเล่า เมื่อพระนราสภ 
พระองค์ใดเสด็จเข้าพระนคร กลองเป็นอันมากประโคมกึกก้อง 
คชสารที่ตกมันพากันบันลือ พระนราสภพระองค์นั้น ใครได้เห็น 
เข้าแล้วจะไม่เลื่อมใสเล่า เมื่อพระนราสภพระองค์ใดเสด็จดำเนิน 
ไปในถนน พระรัศมีย่อมส่องสว่างไสวทุกเมื่อ ที่ซึ่งลุ่มๆ ดอนๆ 
ย่อมสมํ่าเสมอ พระนราสภพระองค์นั้น ใครได้เห็นเข้าแล้ว จะไม่ 
เลื่อมใสเล่า เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอยู่ ประชาสัตว์ในจักรวาลได้ยิน 
ทั่วกัน พระพุทธเจ้าพระองค์ใดยังสัตว์ให้รู้ชัดได้ทั่วกัน พระพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ใครได้เห็นเข้าแล้ว จะไม่เลื่อมใสเล่า ในกัปที่แสน 
แต่กัปนี้เราได้สดุดีพระพุทธเจ้าใด ด้วยการสดุดีนั้น เราไม , รู้จัก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 56 

ทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการสดุดี เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว -.. พระ 
พุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสยัมปฏิภาณิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สยัมปฏิภาฌิยเถราปทาน. 

นิมิตตพยากรณิยเถราปทานที่ ๑๐ 
ว่าด้วยผลแห่งการพยากรณ์นิมิต 

[๖๐] ครั้งนั้น เราได้เข้าไปป่าห่มวันต์บอกมนต์ ศิษย์ ๕,๔๐๐ คน ได้อุปัฎ 
ฐากเรา ศิษย์เหล่านี้นล้วนเป็นนักศึกษา รู้จบไตรเพทถึงความเต็ม 
เปียมในธรรมมีองค์ ๖ พวกเขาถือตัวจัดเพราะวิทยาของตน อยู่ใน 
ป่าห่มวันต์ เทพบุตรผู้มียศ'ใหญ่ เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ จุติจาก 
ชั้นดุสิตอุบัติในครรภ์แห่งมารดา เมื่อพระสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้น 
หมื่นโลกธาตุก็หวั่นไหว คนตาบอดก็มองเห็นได้ ในเมื่อพระผู้นำ 
เสด็จอุบัติขึ้น พื้นพสุธานี้ทั้งสิ้นสั่นสะเทือน ๖ ประการ มหาชน 
ได้สดับเสียงกึกก้องแล้ว พากันแย้มสรวล ชนทั้งปวงประชุมกัน 
แล้ว ได้พากันไปยังสำนักของเรา ถามว่าพื้นพสุธานี้สั่นสะเทือน 
จักมีผลเป็นอย่างไร ครั้งนั้น เราได้พยากรณ์แก , เขาทั้งหลายว่า อย่า 
กลัวเลยไม , มีภัยแก , ท่านทั้งหลาย ท่านทุกๆ คนจงเบาใจเถิด ความ 
เกิดนี้ประกอบด้วยสุขประโยชน์ พื้นพสุธาอันเหตุ ๘ ประการถูก 
ต้องแล้ว ย่อมจะสั่นสะเทือน นิมิตย่อมจะปรากฏโดยอาการเช่น 
เดียวกัน แสงสว่างอันไพบูลย์ใหญ่โตก็เช่นนั้น พระพุทธเจ้า 
ผู้ประเสริฐสุด ผู้มีจักษุ จักเสด็จอุบัติขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย เรายัง 
ประชุมชนให้เข้าใจดีแล้ว ได้บอกเบญจศีล พวกเขาได้สดับ 
เบญจศีลแล้วคิดว่า การเสด็จอุบัติของพระพุทธเจ้า ยากที่จะหาได้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 57 

เป็นผู้เกิดอุพเพงคาปีติ มีใจโสมนัส ยินดีร่าเริง ในกัปที่ ๙๒ แต่ 
กัปนี้เราได้พยากรณ์นิมิตใด ด้วยการพยากรณ์นิมิตนั้น เราไม , รู้จัก 
ทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการพยากรณ์ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว -.. 

พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระนิมิตตพยากรณิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ นิมิตตพยากรณิยเถราปทาน. 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 

๑. สาลกุสุมิยเถราปทาน๖. อวฏผลิยเถราปทาน 

๒. จิตกปูชกเถราปทาน๗. ลพุชผลทายกเถราปทาน 

๓. จิตกนึพพาปกเถราปทาน ๘. มิลลักขุผลทายกเถราปทาน 

๔. เสตุทายกเถราปทาน ๙. สยัมปฏิภาณิยเถราปทาน 

๕. สุมนตาลวัณฏิยเถราปทาน ๑๐. นิมิตตพยากณิยเถราปทาน 

บัณฑิตคำนวณคาถาได้ ๗๒ คาถา. 

จบ สาลปุปผิ-วรรคที่ ๔๗. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 58 
นฬมาลิวรรคที่ ๔๘ 
นฬมาลิยเถราปทานที่ ๑ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายพวงดอกอ้อ 

[๖๑] เราได้เห็นพระส้มพุทธเจ้ามีพระฉวีวรรณดังทองคำ ผู้สมควรรับเครื่อง 

บูชา เป็นนายกของโลก คำลังเสด็จไปทางชายป่าใหญ่ เราหยิบ 

พวงดอกไม้อ้อและออกไปในทันใดนั้น ได้เห็นพระส้มพุทธเจ้าผู้ 

ข้ามโอฆะได้แล้ว ไม่มีอาสวะ ณ ที่นั้นเรามีจิตเลื่อมใสมีใจ 

โสมนัส ได้เอาพวงดอกไม้อ้อบูชาพระพุทธเจ้าผู้เป็นทักขิไณย 

บุคคล มีความเพียรใหญ่ ทรงอนุเคราะห์โลกทั้งสิ้น ในกัปที่ ๓๑ 

แต่กัปนี้เราได้ดอกไม้ใดบูชา ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 

นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธ 

ศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระนฬมาลิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ นฬมาลิยเถราปทาน 
มฌิปูชกเถราปทานที่ ๒ 
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยแก้วมณี 

[๖๒] พระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ ทรงรู้จบธรรมทั้งปวง ใคร่ต่อความ 
สงบ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง เสด็จไปในอากาศ สระใหญ่มีอยู่ 
ในที่ไม , ไกลป่าห่มวันต์ ภพของเราอันบุญกรรมประกอบดีแล้ว มี 
อยู่ในสระนั้น เราออกจากภพได้เห็นพระผู้นำโลก ผู้ทรงรุ่งเรือง 
เหมือนต้นราชพฤกษ์ โชติช่วงเหมือนดังกับไฟลุกโพลง เราได้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 59 

เห็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่มีในป่าเปลี่ยว คิดว่าจักบูชาพระผู้นำโลก 
ทำจิตของตนให้เลื่อมใสแล้ว ได้ถวายบังคมพระศาสดา เราหยิบ 
แก้วมณีที่ศรีษะของเรา บูชาพระผู้นำด้วยความปรารถนาว่า ด้วย 
การเอาแก้วมณีบูชานี้ขอจงมีวิบากอันดี พระศาสดาพระนามว่า 
ปทุมุตระ ผู้ทรงรู้แจ้งโลก ผู้สมควรรับเครื่องบูชา ประทับอยู่ใน 
อากาศ ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า ขอความดำริของท่านจงสำเร็จ 
เถิด ท่านจงได้สุขอันไพบูลย์ ด้วยการบูชาแก้วมณีนี้ขอท่านจง 
ได้เสวยยศอันใหญ่หลวงเถิด พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด พระนาม 
ว่าปทุมุตระ ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ครั้นตรัสแก , เราผู้ตั้งจิต 
ปรารถนาไว้ดังนี้แก้ว ได้เสด็จไป เราได้เป็นจอมเทพเสวยราช 
สมบัติในเทวโลก ๖๐ กัป และได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหลายร้อย 
ครั้ง เมื่อเราเกิดเป็นเทวดา ระลึกถึงบุญกรรมขึ้นมา แก้วมณีอัน 
ส่องแสงสว่างให้เรา ย่อมเกิดแก , เรา เรามีนางเทพอัปสร ๘๖,๐00 
ซึ่งมีผ้าและเครื่องอาภรณ์อันวิจิตร สวมต่างหูแก้วมณี เป็นบริวาร 
นางเทพอัปสรเหล่านั้นมีหน้าแฉล้ม มักยิ้มก่อนเจรจา ตะโพกผาย 
เอวบางอ้อนแอ้น แวดล้อมเราอยู่เป็นนิตย์ นี้เป็นผลแห่งการบูชา 
ด้วยแก้วมณี ภัณฑะ คือ เครื่องประดับอันสำเร็จด้วยทอง สำเร็จ 
ด้วยแก้วมณี และสำเร็จด้วยแก้วทับทิม ย่อมเป็นของอันบุคคล 
ท่าดีแก้วเพื่อเรา ตามที่เราต้องการ เรือนยอดและถํ้าที่น่ารื่นรมย์ 
และที่นอนอันสูงค่า ดังจะรู้ความประสงค์ของเรา ย่อมเกิดตาม 
ความปรารถนา ก็การที่ชนเหล่าใดได้เข้าไปฟ้ง ชนเหล่านั้นได้ลาภ 
ดีแก้ว การได้เข้าไปฟ้งเป็นบุญเขตของมนุษย์ เป็นโอสถของ 
สรรพสัตว์ ถึงกรรมที่เราผู้ได้เห็นพระผู้นำ ก็ชื่อว่าเป็นอันท่าไว้ดีแก้ว 
เราเป็นผู้รอดพ้นจากวินิบาต เป็นผู้บรรลุบทอันไม , หวั่นไหว เราเข้า 
ถึงกำเนิดใดๆ คือ เป็นเทวดาหรือมนุษย์ในกำเนิดนั้นๆ แสงสว่าง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 60 

ย่อมมีแก่เราทุกเมื่อ ทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะการบูชาด้วย 
แก้วมณีนั้น เราจึงได้เสวยสมบัติ พบแสงสว่าง คือ ญาณ เป็นผู้ 
บรรลุบทอันไม , หวั่นไหว ในกัปที่แสนแต่กัปนี้เราเอาแก้วมณี 
บูชา ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชา 
ด้วยแก้วมณี เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้วลังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระมณิปูชกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ มฌิปูชกเถราปทาน. 

อุกกาสติกเถราปทานที่ ๓ 

ว่าด้วยผลแห่งการจุดคบเพลิงบูชา 

[๖๓] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคพระนามว่าโกสิกะ ประทับอยู่ที่ภูเขาจิตต 
กูฏ พระองศ์เป็นผู้เพ่งพินิจ ยินดีในฌาน เป็นผู้ตื่นแล้ว อภิรมย์ 
ในวิเวก เป็นมุนี ข้าพระองศ์อันหมู , นารีแวดล้อมเข้าไปในป่าห่มวันต์ 
ได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกสิกะ ผู้ปานดังพระจันทร์ใน 
วันเพ็ญ ครั้งนั้น ข้าพระองค์ถือเอาคบเพลิงร้อยดวงแวดล้อมพระ 
พุทธเจ้าอยู่ตลอด ๗ วัน ๗ คืน ได้ไปโดยวันที่ ๘ ข้าพระองศ์มีจิต 
เลื่อมใส ถวายบังคมพระสยัมภูพุทธเจ้าพระนามว่าโกสิกะ ผู้ไม่ 
ทรงพ่ายแพ้อะไรๆ เสด็จออกจากสมาบัติ แล้วได้ถวายภิกษา 
อย่างหนึ่ง ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งสัตว์ เชษฐบุรุษของโลก 
ประเสริฐกว่านรชน เพราะกรรมนั้น ข้าพระองค์จึงเกิดในหมู , เทพ 
ชั้นดุสิต นี้เป็นผลแห่งภิกษาอย่างหนึ่ง แสงสว่างย่อมมีแก่ 
ข้าพระองศ์ทุกเมื่อ ทั้งกลางวันและกลางคืน ข้าพระองศ์แผ่รัศมีไป 
ได้โดยรอบร้อยโยชน์ในกัปที่ ๕๕ ข้าพระองศ์ได้เป็นพระเจ้าจักร 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 61 

พรรดิผู้เป็นใหญ่ในชมพูทวีป มีมหาสมุทร ๔ เป็นขอบเขต ชำนะ 
แล้ว ครั้งนั้น พระนครของข้าพระองศ์ เป็นเมืองมั่งคั่ง เจริญ 
สร้างสรรอย่างสวยงาม ยาว ๓๐ โยชน์ กว้าง ๒๐ โยชน์ พระนคร 
ชื่อโศภนอันวิสสุกรรมเทพบุตรนิรมิตให้ นครนั้นสงัดจากเสียง 
๑๐ อย่าง ประกอบด้วยกังสดาลเสียงไพเราะ ในพระนครนั้นไม่มี 
เครือเถา ไม้ และดินเลย สำเร็จด้วยทองคำล้วนๆ ทีเดียว 
โชติช่วงอยู่ตลอดกาลเนืองนิตย์ พระนครนั้นล้อมด้วยคำแพง 
๔ ชั้น ๓ ชั้น สำเร็จด้วยแล้วมณี ส่วนตรงกลางวิสสุกรรมเทพบุตร 
ได้เนรมิตถ่องแถวต้นตาลไว้ สระโบกขรณีตั้งหมื่นปกคลุมไปด้วย 
ปทุมและอุบล ดารดาษไปด้วยบุณฑริกเป็นต้น หอมกรุ่นไปด้วย 
กลิ่นนานาชนิด ในกัปที่ ๙๔ แต่กัปนี้ข้าพระองค์ 1 ได้'ทรงคบเพลิง 
ใด ด้วยกรรมนั้น ข้าพระองค์ไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการ 
ทรงคบเพลิงไว้ ข้าพระองค์เผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธ 
ศาสนาข้าพระองค์ได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอุกกาสติกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อุกกาสดึกเถราปทาน. 

สุมนวีชนึยเถราปทานที่ ๔ 
ว่าด้วยผลแห่งการพัดไม้โพธ 

[๖๔] เราเป็นผู้มีใจโสมนัส จับพัดวีชนีพัดไม้โพธอันอุดม ที่ไม้โพธของ 
พระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสึ ซึ่งเป็นไม้สูงสุด ในกัปที่ ๙๑ แต่ 
กัปนี้เราได้พัดไม้โพธอันอุดม ด้วยการพัดไม้โพธนั้น เราไม , รู้จัก 
ทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการพัดไม้โพธ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว -.. 

พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 62 

ทราบว่า ท่านพระสุมนวีชนึยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สุมน'วีชนิยเถราปทาน. 

กุมมาสทายกเถราปทานที่ ๕ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายขนมกุมมาส 

[๖๕] เราเห็นบาตรอันว่างเปล่าของพระผู้มีพระภาคผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ 
พระนามว่าวิปัสสี ผู้เสด็จเที่ยวแสวงหาบิณฑบาตอยู่ จึงใส่ขนม 
กุมมาสจนเต็มบาตร ในกัปที่ ๙๑ แต่กัปนี้เราได้ถวายภิกษาใด ด้วย 
การถวายภิกษานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งขนมกุมมาส 
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระกุมมาสทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ กุมมาสทายกเถราปทาน. 

กุสัฏฐกทายกเถราปทานที่ ๖ 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายหญ้าคา ๘ กำ 

[๖๖] เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ได้ถวายหญ้าคา ๘ กำ แด'พระผู้มี 
พระภาคพระนามว่ากัสสปะ ผู้มีบาปอันลอยเสียแล้ว มีพรหมจรรย์ 
อันอยู่จบแล้ว ในกัปนี้นั่นเอง เราได้ถวายหญ้าคา ๘ กำ ด้วยการ 
ถวายหญ้าคานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งหญ้าคา ๘ กำ 
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระกุสัฏฐกทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ กุสัฏฐกทายกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 63 
คิริปุนนาคิยเถราปทานที่ ๗ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกทุนนาคบูชา 

[๖๗] ครั้งนั้น พระส้มพุทธเจ้าพระนามว่าโสภิตะ ประทับอยู่ที่ภูเขาจิตตกูฏ 
เราได้ถือเอาดอกทุนนาคเข้ามาบูชาพระสยัมภู ในกัปที่ ๙๔ แต่กัปนี้ 
เราได้บูชาพระส้มพุทธเจ้า ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ... เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ... พระพุทธศาสนา 
เราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระคิริปุนนาคิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ คิริปุนนาคิยเถราปทาน. 

วัลลิการผลทายกเถราปทานที่ ๘ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายแตง 

[๖๘] ครั้งนั้น พระส้มพุทธเจ้าพระนามว่าสุมนะ ประทับอยู่ในพระนคร 
ตักกรา เราได้หยิบเอาผลไม้วัลลิการะถวายแด่พระสยัมภู ในกัปที่ 
๓๑ แต่กัปนี้เราได้ถวายผลไม้ใดในกาลนั้น ด้วยการถวายผลไม้ 
นั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ เราเผากิเลส 
ทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระวัลลิการผลทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ วัลลิการผลทายกเถราปทาน. 

ปานธิทายกเถราปทานที่ ๙ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายรองเท้า 

[๖๙] พระผู้มีพระภาคพระนามว่าอโนมทัสสี เชษฐบุรุษของโลกประเสริฐ 
กว่านรชน มีพระจักษุ เสด็จออกจากที่ประทับ สำราญกลางวันแล้ว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 64 

เสด็จขึ้นถนน เราสวมรองเท้าที่ทำอย่างดีออกเดินทางไป ณ ที่นั้น 
เราได้เห็นพระส้มพุทธเจ้างามน่าดูน่าชม เสด็จดำเนินด้วยพระบาท 
เปล่า เรายังจิตของตนให้เลื่อมใส ถอดรองเท้าออกวางไว้แทบ 
พระบาท แล้วกราบทูลว่า ข้าแต่พระสุคต ผู้เป็นมหาวีรบุรุษ 
เป็นใหญ่เป็นผู้นำชั้นพิเศษ ขอเชิญสวมรองเท้าเถิด ข้าพระองศ์ 
จักได้ผลแต่รองเท้าคู , นี้ขอความต้องการของข้าพระองค์จงสำเร็จ 
เถิด พระผู้มีพระภาคพระนามว่าอโนมทัสสี เชษฐบุรุษของโลก 
ประเสริฐกว่านรชน ทรงสวมรองเท้าแล้ว ได้ตรัสพระดำรัสนี้ว่าผู้ใด 
เลื่อมใสถวายคู , รองเท้าแก , เรา ด้วยมือทั้งสองของตน เราจักพยากรณ์ 
ผู้นั้น ท่านทั้งหลายจงพิงเรากล่าว เทวดาทุกๆ องศ์ได้ทราบพระ 
พุทธดำรัสแล้ว มาประชุมกัน ต่างก็มี'จิต'ปีติ ดีใจ เกิดความโสมนัส 
ประนมกรอัญชลี พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า เพราะการถวายรองเท้า 
นี้แล ผู้นี้จักเป็นผู้ถึงความสุข จักเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๕๕ 
ครั้ง จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช ๑, ๐00 ครั้ง และจักได้เป็น 
พระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์โดยคณนานับมิได้ในกัปซึ่งนับไม , ล้วน 
แต่กัปนี้ สกุลโอกกากะชักสมภพ พระศาสดามีพระนามว่าโคดม 
จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ผู้นี้ชักเป็นทายาทในธรรมของพระศาสดา 
พระองค์นั้น เป็นโอรสอันธรรมเนรมิต ชักกำหนดเอาสวะทั้งปวง 
แล้ว จักเป็นผู้ไม , มีอาสวะปรินิพพาน ผู้นี้บังเกิดในเทวโลกหรือใน 
มนุษยโลก จักเป็นผู้มีปัญญา จักได้ยานอันเปรียบด้วยยานของ 
เทวดา ปราสาท วอ ช้าง ที่ประดับประดาแล้ว และรถที่เทียม 
แล้วด้วยท้าอาชาไนย ย่อมเกิดปรากฏแก่เราทุกเมื่อแท้เมื่อเราออก 
บวช ก็ได้ออกบวชด้วยรถ ได้บรรลุอรหัต เมื่อกำลังปลงผม นี้ 
เป็นลาภของเรา เราได้ดีแล้ว คือ การค้าขายเราได้ประกอบถูกทาง 
แล้ว เราถวายรองเท้าคู่หนึ่งจึงได้บรรลุบทอันไม , หวั่นไหว ในกัปอัน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 65 

ประมาณมิได้แต่กัปนี้เราได้ถวายรองเท้าใด ด้วยการถวายรองเท้า 
นั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งรองเท้า เราเผากิเลสทั้งหลาย 
แล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปานธิทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปานธิทายกเถราปทาน. 

ปุฬินจังกมิยเถราปทานที่ ๑๐ 

ว่าด้วยผลแห่งการขนทรายใส่ที่จงกรม 

[๗๐] เมื่อก่อน เราเป็นพรานเนื้อ เราเที่ยวหาเนื้อสมันอยู่ในอรัญราวป่า 
ได้พบที่จงกรม เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส กอบเอาทรายใส่พกมา 
โรยลงในที่จงกรมของพระสุคตเจ้าผู้มีสิริ ในกัปที่ ๓๑ แต่กัปนี้ 
เราได้โรยทราย ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่ง 
ทราย เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว -.. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปุฬินจังกมิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปุฬินจังกมิยเถราปทาน. 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. นฬมาลิยเถราปทาน๖. กุสัฏฐกทายกเถราปทาน 
๒. มฌิปูชกเถราปทาน ๗. คิริปุนนาคิยเถราปทาน 
๓. อุกกาสดึกเถราปทาน ๘. วัลลิการผลทายกเถราปทาน 
๔. สุมนวีชนึยเถราปทาน ๙. ปานธิทายกเถราปทาน 
๕. กุมมาสทายกเถราปทาน ๑๐. ปุฬินจังกมิยเถราปทาน 
บัณฑิตคำนวณคาถาได้ ๙๕ คาถา. 

จบ นฬมาลิวรรคที่ ๔๘. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 66 
ปังสุกุลสวรรคที่ ๔๙ 
ปังสุกุลสัญญกเถราปทานที่ ๑ 
ว่าด้วยผลแห่งการไหว้ผ้าบังสุกุล 

[๗๑] พระผู้มีพระภาคผู้สยัมภู ผู้นำของโลกพระนามว่าติสสะ ได้เสด็จอุบัติ 
ขึ้นแล้ว พระพิชิตมารทรงวางบังสุกุลจีวรไว้แล้ว เสด็จเข้าพระวิหาร 
เราสะพายธนูที่มีสายและกระบอกนา ถือดาบเข้าป่าใหญ่ ครั้งนั้น 
เราได้เห็นบังสุกุลจีวรซึ่งแขวนอยู่บนยอดไม้ในป่านั้น จึงวางธนูลง 
ณ ที่นั้นเอง ประนมกรอัญชลีเหนือเศียรเกล้า เรามีจิตเลื่อมใส มีใจ 
โสมนัส และมีปีติเป็นอันมาก ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด 
แล้วได้ไหว้บังสุกุลจีวร ในกัปที่ ๙๑ แต่กัปนี้เราได้ไหว้บังสุกุลจีวร 
ใด ด้วยการไหว้บังสุกุลจีวรนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่ง 
การไหว้ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จ 
แล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปังสุกุลสัญญกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปังสุกุลสัญญกเถราปทาน. 

พุทธส์ญ่ญกเถราปทานที่ ๒ 
ว่าด้วยผลแห่งการเกิดพุทธสัญญา 

[๗๒] เราเป็นคนเล่าเรียน ทรงจำมนต์ รู้จบไตรเพท ชำนาญในคัมภีร์ 
ทำนายมหาปุริสลักษณะ คัมภีร์อิติหาสะ พร้อมด้วยคัมภีร์นิฆัณฑุ 
ศาสตร์ และคัมภีร์เกฏุภศาสตร์ ครั้งนั้นพวกศิษย์มาหาเราปานดัง 
กระแสนำ เราไม่เกียจคร้าน บอกมนต์แก่ศิษย์เหล่านั้นทั้งกลางวัน 
และกลางคืน ในกาลนั้น พระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 67 

เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองค์ทรงกำจัดความมืดมิดให้พินาศแล้ว ยัง 
แสงสว่างคือ พระญาณ ให้เป็นไป ครั้งนั้นศิษย์ของเราคนหนึ่งได้ 
บอกแก่ศิษย์ทั้งหลายของเรา พวกเขาได้พิงความนั้น จึงได้บอกแก , 

เรา เราคิดว่าพระสัพพัญญพุทธเจ้า ผู้เป็นนายกของโลก เสด็จอุบัติ 
ขึ้นแล้ว ชนย่อมอนุวัตรตามพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น เราไม่มีลาภ 
พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีการอุบัติเลิศลอย มีจักษุ ทรงยศใหญ่ 
ไฉนหนอเราพึงเข้าเฝ็าพระพุทธเจ้าผู้'ประเสริฐสุด เป็นผู้นำโลก เรา 
ถือหนังเสือผ้าเปลือกไม้กรอง และคนโทนั้าของเราแล้วออกจาก 
อาศรม เชิญชวนพวกศิษย์ว่า ความเป็นผู้นำของโลกหาได้ยาก 
เหมือนกับดอกมะเดื่อ กระต่ายในดวงจันทร์ หรือเหมือนกับนั้านมกา 
ฉะนั้น พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้ว แม้ความเป็นมนุษย์ก็ 
หาได้ยากและเมื่อความเป็นผู้นำโลก และความเป็นมนุษย์ทั้งสอง 
อย่างมีอยู่การได้พิงธรรมก็หาได้ยาก พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลก 
พวกเราจักได้ดวงตาอันเป็นของพวกเรา มาเถอะท่านทั้งหลาย เราชัก 
ไปยังสำนักของพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกคน ศิษย์ทุกคนแบกคนโทนั้า 
นุ่งหนังเสือทั้งเล็บ พวกเขาเต็มไปด้วยภาระคือชฎา พากันออกไป 
จากป่าใหญ่ ในครั้งนั้น พวกเขามองดูประมาณชั่วแอก แสวงหา 
ประโยชน์อันสูงสุด เดินมาเหมือนลูกช้าง เป็นผู้ไม่สะดุ้ง ประหนึ่ง 
ไกรสรสีหราช ฉะนั้น เขาทั้งหลายไม่มีความสะดุ้ง หมดความละโมภ 
มีปัญญา มีความประพฤติสงบ เมื่อเสาะแสวงหาโมกขธรรม ได้ 
พากันเข้าไปเฝ็าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด เราเกิดป่วยเจ็บขึ้นใน 
ประเทศประมาณหนึ่งโยชน์ครึ่ง เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ 
สุดแล้ว ตายที่ประเทศนั้น ในกัปที่ ๙๔ แต่กัปนี้เราได้สัญญาใดใน 
กาลนั้น ด้วยการได้สัญญานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่ง 
สัญญาในพระพุทธเจ้า เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว -.. พระพุทธศาสนา 
เราได้ท่าเสร็จแล้ว ดังนี้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 68 

ทราบว่า ท่านพระพุทธสัญญกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ พุทธสัญญกเถราปทาน. 

ภิสทายกเถราปทานที่ ๓ 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายเหง้าบัวกับนี้าผึ้ง 

[๗๓] ครั้งนั้น เราลงสู่สระโบกขรณีที่ช้างนานาชนิดเสพแล้ว ถอนเหง้าบัว 
ในสระนี้า เพราะเหตุจะกิน สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพระนามว่า 
ปทุมุตระ ผู้ตื่นแล้ว ทรงผ้ากำพลสีแดง สลัดผ้าบังสุกุลเหาะไปใน 
อากาศ เวลานั้นเราได้ยินเสียงจึงแหงนขึ้นไปดู ได้เห็นพระผู้นำโลก 
เรายืนอยู่ในสระโบกขรณีนั่นแหละ ได้ทูลอ้อนวอนพระผู้นำโลกว่า 
นั้าผึ้งกำลังไหลออกจากเกษรบัว นั้านมและเนยใสกำลังไหลจาก 
เหง้าบัว ขอพระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาจักษุ โปรดทรงรับเพื่อ 
อนุเคราะห์แก่ช้าพระองศ์เถิด ลำดับนั้นพระส้มพุทธเจ้าผู้ศาสดา 
ทรงประกอบด้วยพระกรุณา มียศใหญ่ มีพระปัญญาจักษุ เสด็จลง 
จากอากาศมารับภิกษาของเรา เพื่อความอนุเคราะห์ ครั้นแล้วได้ 
ทรงทำอนุโมทนาแก , เราว่า แน่ะท่านผู้มีบุญใหญ่ ท่านจงเป็นผู้มีความ 
สุขเถิด คติจงสำเร็จแก่ท่าน ด้วยการให้เหง้าบัวเป็นทานนี้ท่านจง 
ได้สุขอันไพบูลย์เถิด ครั้นพระส้มพุทธชินเจ้าพระนามว่าปทูมุตระ 
ตรัสฉะนี้แล้ว ได้ทรงรับภิกษาแล้ว เสด็จไปในอากาศ ลำดับนั้น เรา 
เก็บเหง้าบัวจากสระนั้น กลับมายังอาศรม วางเหง้าบัวไว้บนต้น 
ไม้ ระลึกถึงทานของเรา ครั้งนั้น ลมพายุใหญ่ตั้งขึ้นแล้วพัดป่าให้ 
สั่นสะเทือน อากาศดังลั่นในเมื่อฟ้าผ่า ลำดับนั้นอสนีบาต 
ได้ตกลงบนศรีษะของเรา ในการนั้น ก็เราเป็นผู้นั่งตายอยู่ ณ ที่นั้น 
เราเป็นผู้ประกอบด้วยบุญกรรม เข้าถึงสวรรค์ชั้นดุสิต ซากศพของ 
เราตกไป ส่วนเรารื่นรมย์อยู่ในเทวโลก นางเทพอัปสร ๘๔,๐00 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 69 

นาง ล้วนประดับประดาสวยงาม ต่างก็บำรุงเราทั้งเช้าเย็น นี้เป็น 
ผลแห่งการถวายเหง้าบัว ครั้งนั้น เรามาสู่กำเนิดมนุษย์ เป็นผู้ถึง 
ความสุข ความบกพร่องในโภคทรัพย์ ไม่มีแก , เราเลย นี้ก็เป็นผล 
แห่งการถวายเหง้าบัว เราอันพระสัมมาส้มพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่า 
ทวยเทพ ผู้คงที่ พระองค์นั้นทรงอนุเคราะห์แล้ว จึงเป็นผู้สิ้น 
อาสวะทั้งปวง บัดนี้ภพ , ใหม่โม่มีอีก ในกัปที่แสนแต่กัปนั้เราได้ 
ถวายภิกษาใดในกาลนั้น ด้วยการถวายภิกษานั้น เราไม , รู้จักทุคติ 
เลย นี้เป็นผลแห่งการถวายเหง้าบัว เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ... 

พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระภิสทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ภิสทายกเถราปทาน. 

ญาณถวิกเถราปทานที่ ๔ 

ว่าด้วยผลแห่งการสรรเสริญพุทธญาณ 

[๗๔] เราสร้างอาศรมอย่างสวยงามไว้ ณ ทิศทักษิณแห่งภูเขาห่มวันต์ ครั้ง 
นั้น เราเสาะหาประโยชน์อันสูงสุด จึงอยู่ในป่าใหญ่ เรายินดีด้วย 
ลาภและความเสื่อมลาภคือด้วยเหง้ามันและผลไม้ไม่เบียดเบียน 
ใครๆ เที่ยวไป เราอยู่คนเดียว ครั้งนั้น พระสัมพุทธเจ้าพระนามว่า 
สุเมธะ เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก พระองค์กำลังรื้อขนมหาชน 
ประกาศสัจจะอยู่ เรามิได้สดับข่าวพระสัมพุทธเจ้า ถึงใครๆ ที่จะ 
บอกกล่าวให้เรารู้ก็ไม , มี เมื่อล่วงไปได้ ๘ ปี เราจึงได้สดับข่าวพระ 
นายกของโลก เรานำเอาไฟและฟืนออกไปเสียแล้ว กวาดอาศรม ถือ 
เอาหาบสิ่งของออกจากป่าไป ครั้งนั้น เราพักอยู่ในบ้านและนิคม 
แห่งละคืน เข้าไปใกล้พระนครชันทวดีโดยลำดับ สมัยนั้น พระผู้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 70 

มีพระภาคผู้นำของโลกพระนามว่าสุเมธะ กำลังรื้อขนสัตว์เป็นอัน 
มาก ทรงแสดงอมตบท เราได้ผ่านหมู , ชนไปถวายบังคมพระชินเจ้า 
ผู้เสด็จมาดี ทำหนังสัตว์เฉวียงบ่าข้างหนึ่ง แล้วสรรเสริญพระผู้นำ 
ของโลกว่า พระองค์เป็นพระศาสดาประหนึ่งยอด เป็นธงชัยและ 
เป็นเสายัญของหมู , สัตว์ เป็นที่ยึดหน่วง เป็นที่พึ่ง และเป็นที่เกาะ 
ของหมู , สัตว์ เป็นผู้สูงสุดกว่าสัตว์. 

จบ ภาณวารที่ ๒๑ 

พระองค์เป็นผู้ฉลาด เป็นนักปราชญ์ในบัสนะ ทรงช่วยประชุมชน 
ให้ข้ามพ้นไปได้ ข้าแต่พระมุนี ผู้อื่นที่จะช่วยให้สัตว์ข้ามพ้นไปได้ 
ยิ่งไปกว่าพระองค์ ไม , มีในโลก สาครแสนลึกสุด ก็พึงอาจที่จะ 
ประมาณได้ด้วยปลายหญ้าคา ข้าแต่พระสัพพัญญ ส่วนพระญาณ 
ของพระองค์ ใครๆ ไม , อาจจะประมาณได้เลย แผ่นดินก็อาจที่จะวาง 
ในตาชั่งแล้วกำหนดได้ ข้าแต่พระองค์ผู้มีจักษุ แต่สิ่งที่เสมอกับ 
พระปัญญาของพระองค์ไม่มีเลย อากาศก็อาจจะวัดได้ด้วยเชือก 
และนิ้วมือ ข้าแต่พระสัพพัญญ ส่วนศีลของพระองค์ ใครๆ ไม่ 
อาจจะประมาณได้เลยนิ้าในมหาสมุทร อากาศ และพื้นภูมิภาค 
๓ อย่างนี้ประมาณเอาได้ ข้าแต่พระองค์ผู้มีจักษุ พระองค์ย่อมเป็น 
ผู้อันใครๆ จะประมาณเอาไม , ได้ เรากล่าวสรรเสริญพระสัพพัญญ 
ผู้มีพระยศใหญ่ ด้วยคาถา ๖ คาถาแล้ว ประนมกรอัญชลี ยืนนึ่ง 
อยู่ในเวลานั้น พระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาเสมอด้วยแผ่นสิน เป็น 
เมธีชั้นดี เขาขนานพระนามว่าสุเมธะ ประทับนึ่งในท่ามกลาง 
พระภิกษุสงฆ์แล้ว ได้'ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า ผู้ใดมีใจเลื่อมใส 
ได้กล่าวสรรเสริญญาณของเรา เราจักพยากรณ์ผู้นั้น ท่านทั้งหลาย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 71 

จงฟิงเรากล่าว ผู้นี้จักรื่นรมย์อยู่ในเทวโลก ๗๗ กัป จักเป็นจอม 
เทวดาเสวยราชสมบัติอยู่ในเทวโลก ๑,๐๐๐ ครั้ง จักได้เป็นพระเจ้า 
จักรพรรดิเกินร้อยครั้ง และจักได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอัน 
ไพบูลย์ โดยคณนานับมิได้ เขาเป็นเทวดาหรือมนุษย์ ชักเป็นผู้ 
ตั้งมั่นในบุญกรรม จักเป็นผู้มีความดำริแห่งใจไม่บกพร่อง มี 
ปัญญากล้า ในสามหมื่นกัป พระศาสดามีพระนามว่าโคตมะ ซึ่ง 
สมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ผู้นี้'จัก 
ไม่มีความกังวล ออกบวชเป็นบรรพชิต จักบรรลุอรหัต แต่อายุ 
๗ ขวบ ในระหว่างเวลาที่เราระลึกถึงตน และได้บรรลุศาสนธรรม 
เจตนาที่ไม่น่ารื่นรมย์ใจ เราไม , รู้จักเลย เราท่องเที่ยวไปเสวยสมบัติ 
ในภพน้อยภพใหญ่ ความบกพร่องในโภคทรัพย์ไม่มีแก่เราเลย นี้ 
เป็นผลในการสรรเสริญพระญาณ ไฟ ๓ กอง เราดับสนิทแล้ว 
เราถอนภพทั้งปวงขึ้นหมดแล้ว เราเป็นผู้สิ้นอาสวะทุกอย่างแล้ว 
บัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีก ในกัปที่สามหมื่น เราได้สรรเสริญพระญาณ 
ใด ด้วยการสรรเสริญนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้ก็เป็นผลแห่ง 
การสรรเสริญพระญาณ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนา 
เราได้ท่าเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระญาณถวิกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ญาณถวิกเถราปทาน. 

ชันทนมาลิยเถราปทานที่ ๕ 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายแก่นจันทน์และดอกรัง 

[๗๕] เราละเบญจกามคุณอันน่ารัก น่ารื่นรมย์ใจ และละทรัพย์ประมาณ 

๘๐ โกฏิแล้ว บวชเป็นบรรพชิต ครั้นบวชแล้ว ได้เว้นการท่า 

ความชั่วด้วยกาย ละความประพฤติชั่วด้วยวาจา อยู่แทบส่งแม่นี้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 72 

พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ได้เสด็จมาหาเราผู้อยู่คนเดียว เราไม่ 
รู้จักว่าเป็นพระพุทธเจ้า เราได้ทำปฏิสันถาร ครั้นทำปฏิสันถาร 
แล้ว จึงได้ทูลถามถึงพระนามและพระโคตรว่า ท่านเป็นเทวดา 
หรือคนธรรพ์ หรือเป็นท้าวสักกปุรินททะ ท่านเป็นใคร หรือเป็น 
บุตรของใคร หรือเป็นท้าวมหาพรหม มาในที่นี้ ย่อมสว่างไสว 
ไปทั่วทิศ เหมือนพระอาทิตย์อุทัยฉะนั้นข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ 
จักรมีกำพันหนึ่งปรากฏที่เท้าของท่าน ท่านเป็นใคร หรือเป็นบุตร 
ของใคร เราจะรู้จักท่านอย่างไร ขอท่านจงบอกชื่อและโคตรบรรเทา 
ความสงสัยของเราเถิด. พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า เราไม่ใช่เทวดา 
ไม่ใช่คนธรรพ์ ไม , ใช่ท้าวสักกปุรินททะ และความเป็นพรหมก็หา 
มีแก่เราไม่ เราสูงสุดกว่าพรหมเหล่านั้น ล่วงวิสัยของพรหมเหล่า 
นั้น เราได้ทำลายเครื่องผูกพันคือกามได้แล้ว เผากิเลสเสียหมดสิ้น 
บรรลุสัมโพธิญาณอันอุดมแล้ว เราได้สดับพระดำรัสของพระองค์ 
แล้ว จึงได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระมหามุนี ล้าพระองค์เป็นพระ 
สัพพัญญพุทธเจ้า ขอเชิญพระองค์ประทับนึ่งเถิด ข้าพระองค์จะขอ 
บูชาพระองค์ ขอพระองค์จงทำที่สุดแห่งทุกข์แก่ข้าพระองค์เถิด 
เราได้ลาดหนังสัตว์ถวายพระศาสดาแล้ว พระผู้มีพระภาคประทับทั่ง 
เหนือหนังสัตว์นั้น ดังสึหราชทั่งอยู่ที่ซอกภูเขา ฉะนั้น เรารีบขึ้น 
ภูเขาเก็บเอาผลมะม่วง ดอกรังอันสวยงามและแก่นจันทน์อันมีค่า 
มาก เรารีบกอบเอาทั้งหมดเข้าไปเฝ็าพระผู้นำของโลก ถวายผลไท้ 
แด่พระพุทธเจ้า แล้วเอาดอกรังบูชา ก็เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส 
มีปีติอันไพบูลย์ ได้เอาแก่นจันทน์ลูบไล้แล้ว ถวายบังคมพระศาสดา 
พระผู้นำของโลกพระนามว่าสุเมธะ ประทับทั่งบนหนังสัตว์ เมื่อ 
จะยังเราให้รื่นเริง ได้ทรงพยากรณ์กรรมของเราในครั้งนั้นว่า ด้วย 
การถวายผลไท้กับของหอมและดอกไท้ทั้งสองอย่างนี้ ผู้นี้ 1 จักรื่นรมย์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 73 

อยู่ในเทวโลก ๒,๕๐๐ กัป เขาจักเป็นผู้มีความดำริทางใจไม่บกพร่อง 
ยังอำนาจให้เป็นไป ในกัปที่ ๒๖,00๐ จักไปสู่ความเป็นมนุษย์ 
จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงมหิทธิฤทธี้มีมหาสมุทรทั้ง ๔ เป็น 
ขอบเขต วิสสุกรรมเทพบุตรเนรมิตพระนครอันมีนามว่าเวกระให้ 
พระนครนั้นชักสำเร็จด้วยทองล้วนๆ ประดับประดาด้วยรัตนะนานา 
ชนิด เขาจักท่องเที่ยวไปยังกำเนิดทั้งหลายโดยอุบายนี้เทียว เขาจัก 
เป็นผู้ถึงความสุขในทุกภพ คือ ในความเป็นเทวดาหรือมนุษย์ เมื่อ 
ถึงภพสุดท้ายเขาจักเป็นบุตรพราหมณ์ จักออกบวชเป็นบรรพชิต 
ชักเป็นผู้ไม่มีวิญญัติปัจจัย ไม , มีอาสวะปรินิพพาน พระสัมพุทธเจ้า 
พระนามว่าสุเมธะ ผู้นำของโลก ครั้นตรัสดังนี้เมื่อเรากำลังเพ่งมอง 
อยู่ ได้เสด็จเหาะไปในอากาศ ด้วยกรรมที่กระท่าไว้ดีแล้วนั้นและ 
ด้วยความตั้งเจตนาไว้ เราละร่างมนุษย์แล้วได้เข้าถึงสวรรค์ชั้นดุสิต 
จุติจากดุสิตแล้ว ไปเกิดในครรภ์ของมารดา ในครรภ์ที่เราอยู่ ไม่มี 
ความบกพร่องด้วยโภคทรัพย์แก , เราเลย เมื่อเรายังอยู่ในครรภ์ของ 
มารดา ข้าว นั้า โภชนาหาร เกิดตามความปรารถนาแก่มารดาของ 
เราตามชอบใจ เราออกบวชเป็นบรรพชิตอายุ ๕ ขวบ เมื่อปลงผม 
เสร็จเราก็ได้บรรลุอรหัต เราค้นหาบุรพกรรมอยู่ ก็มิได้เห็นโดย 
อุรประเทศ เราระลึกถึงกรรมของเราในสามหมื่นกัปได้ ข้าแต่ 
พระองค์ผู้เป็นบุรุษอาชาไนย ข้าพระองค์ขอนอบน้อมแด่พระองค์ 
ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นอุดมบุรุษ ข้าพระองค์ขอนอบน้อมแด่พระองค์ 
ข้าพระองค์อาศัยคำสั่งสอนของพระองค์จึงได้บรรลุบทอันไม่ 
หวั่นไหว ในกัปที่สามหมื่น เราบูชาพระสัมพุทธเจ้า ด้วยการบูชานั้น 
เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า เราเผากิเลส 
ทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ท่าเสร็จแล้ว ดังนี้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 74 

ทราบว่า ท่านพระจันทนมาลิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ จันทนมาลิยเถราปทาน. 

ธาตุปูชกเถราปทานที่ ๖ 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ 

[๗๖] เมื่อพระโลกนาถผู้นำของโลกพระนามว่าสิทธัตถะปรินิพพานแล้ว 
เราได้นำพวกญาติของเรามาทำการบูชาพระธาตุ ในกัปที่ ๙๔ แต่กัปนี้ 
เราได้บูชาพระธาตุใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผล 
แห่งการบูชาพระธาตุ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ..- พระพุทธศาสนา 
เราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระธาตุปูชกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ธาตุปูชกเถราปทาน. 

ปูฬินุปปาทกเถราปทานที่ ๗ 
ว่าด้วยผลแห่งการก่อเจดีย์ทราย 

[๗๗] เราเป็นดาบสชื่อเทวละ อาศัยอยู่ที่ภูเขาห่มพานต์ ที่จงกรมของเรา 
เป็นที่อันอมนุษย์ เนรมิตให้ ณ ภูเขานั้น ครั้งนั้นเรามุ่นมวยผม 
สะพายคนโทนี้า เมื่อจะแสวงหาประโยชน์อันสูงสุด ได้ออกจากป่า 
ใหญ่ไป ครั้งนั้น ศิษย์ ๘,๔๐๐๐ คน อุปัฏฐากเรา เขาทั้งหลาย 
ขวนขวายเฉพาะกรรมของตนอยู่ในป่าใหญ่ เราออกจากอาศรมก่อ 
พระเจดีย์ทรายแล้วรวบรวมเอาดอกไม้นานาชนิดมาบูชาพระเจดีย์นั้น 
เรายังจิตให้เลื่อมใสในพระเจดีย์นั้นแล้ว เข้าไปสู่อาศรม พวกศิษย์ 
ได้มาประชมพร้อมกันทกคนแล้ว ถามถึงความซ้อนี้ว่า ข้าแต่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 75 

ท่านผู้ประเสริฐ สถูปที่ท่านนมัสการก่อด้วยทราย แม้ข้าพเจ้า 
ทั้งหลายก็อยากจะรู้ ท่านอันข้าพเจ้าทั้งหลายถามแล้วขอจงบอกแก , 

ข้าพเจ้าทั้งหลาย. 

เราตอบว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้มีพระจักษุ มียศใหญ่ ท่านทั้งหลาย 
ได้พบแล้วในบทมนต์ของเรามิใช่หรือ เรานมัสการพระพุทธเจ้าผู้ 
ประเสริฐสุดมียศใหญ่เหล่านั้น. 

ศิษย์เหล่านั้นได้ถามอีกว่า พระพุทธเจ้าผู้มีความเพียรใหญ่รู้ 
ไญยธรรมทั้งปวง ทรงเป็นผู้นำโลกเหล่านั้น เป็นเช่นไร มีคุณเป็น 
อย่างไร มีศีลเป็นอย่างไร พระพุทธเจ้าผู้มีพระยศใหญ่เหล่านั้นเป็น 
ดังฤา. 

เราได้ตอบว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลาย มีพระมหาปุ?สลักษณะ 
๓๒ ประการ มีพระทนต์ครบ ๔๐ ทัศ มีดวงพระเนตรดังตาแห่ง 
โคและเหมือนผลมะกลํ่า อนึ่ง พระพุทธเจ้าเหล่านั้นเมื่อเสด็จดำเนิน 
ไป ก็ย่อมทอดพระเนตรดูเพียงชั่วแอก พระชานุของพระองค์ไม่ 
ลั่น ใครๆ ไม , ได้ยินเสียงที่ต่อ อนึ่ง พระสุคตทั้งหลาย เมื่อ 
เสด็จดำเนินไป ย่อมไม่รีบร้อนเสด็จดำเนินไป ทรงก้าวพระบาท 
เบื้องขวาก่อน นี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย และ 
พระพุทธเจ้าเหล่านั้น เป็นผู้ไม , หวาดกลัว เปรียบเหมือน 
ไกรสรมฤคราช ฉะนั้น พระพุทธเจ้าเหล่านั้น ไม่ทรงยกพระองค์ 
และไม , ทรงข่มขี่สัตว์ทั้งหลาย ทรงหลุดพ้นจากการถือตัว และดู 
หมิ่น ท่านเป็นผู้มีพระองค์เสมอในสัตว์ทั้งปวง พระพุทธเจ้า 
ทั้งหลายเป็นผู้ไม่ทรงยกพระองค์ นี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้า 
ทั้งหลาย และพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อเสด็จอุบัติขึ้นพระองค์ 
ทรงแสดงแสงสว่าง ทรงประกาศวิการ ๖ทั่วพื้นแผ่นดินนี้ทั้งสิ้น 
ทั้งพระองค์ทรงเห็นนรกด้วย ครั้งนั้น ไฟนรกดับ มหาเมฆยังฝนให้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 76 

ตก นี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระพุทธเจ้าผู้มหานาค 
เหล่านั้น เป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าผู้มียศใหญ่เหล่านั้น ไม่มีใคร 
เทียมเท่า พระตถาคตทั้งหลาย เป็นผู้มีพระคุณหาประมาณมิได้ ใครๆ 
ไม่เกินพระองค์ไปโดยเกียรติคุณ. 

ศิษย์ทุกคนเป็นผู้มีความเคารพ ชื่นชมถ้อยคำของเรา ต่างได้ปฏิบัติ 
เช่นนั้น ตามสติคำลัง พวกเขามีความเพลิดเพลินในกรรมของตน 
เชื่อพิงถ้อยคำ 1 ของเรา มีฉันทะอัธยาศัยน้อมไปในความเป็น 
พระพุทธเจ้า พากันบูชาพระเจดีย์ทราย ในกาลนั้น เทพบุตรผู้มียศ 
ใหญ่ จุติจากชั้นดุสิต บังเกิดในพระครรภ์ของพระมารดา หมื่น 
โลกธาตุหวั่นไหว เรายืนอยู่ในที่จงกรมไม , ไกลอาศรม ศิษย์ทุกคน 
ได้มาประชุมพร้อมกันในสำนักของเรา ถามว่า แผ่นดินบันลือลั่น 
ดุจโคอุสภะ คำรณดุจมฤคราช ร้องดุจจระเข้ จักมีผลเป็นอย่างไร. 

เราตอบว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดที่เราประกาศ ณ ที่ใกล้ 
พระสถูปคือกองทราย บัดนั้พระสัมมาส้มพุทธเจ้าผู้มีโชค เป็น 
ศาสดา พระองค์นั้น เสด็จลงสู่พระครรภ์พระมารดาแล้ว. 

เราแสดงธรรมกถาแก , พวกศิษย์เหล่านั้นแล้ว กล่าวสดุดีพระมหามุนี 
ส่งศิษย์ของตนไปแล้ว นั่งขัดสมาธิ ก็เราเป็นผู้สิ้นคำลังหนอ 
เจ็บหนัก ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ทำกาลกิริยา ณ 
ที่นั้นเอง ครั้งนั้น ศิษย์ทุกคนพร้อมกันทำเชิงตะกอนแล้ว ยกซาก 
ศพของเราขึ้นเชิงตะกอน พวกเขาล้อมเชิงตะกอน ประนมอัญชลี 
เหนือเศียร อันลูกศรคือ ความโศกครอบงำ ชวนกันมาครํ่าครวญ 
เมื่อศิษย์เหล่านั้นพิไรรำพันอยู่ เราได้ไปใกล้เชิงตะกอน สั่งสอน 
พวกเขาว่า เราคืออาจารย์ของท่าน แน่ะท่านผู้มีปัญญาดีทั้งหลาย 
ท่านทั้งหลายอย่าได้เศร้าโศกเลย ท่านทั้งหลายควรเป็นผู้ไม่ 
เกียจคร้าน พยายามในประโยชน์ของตน ทั้งกลางคืนและกลางวัน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 77 

ท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาท ควรท่าขณะเวลาให้ถึงเฉพาะ เราพรํ่า 
สอนศิษย์ของตนแล้วกลับไปยังเทวโลก เราได้อยู่ในเทวโลกถึง 
๑๘ กัป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง และได้เสวยราช 
สมบัติในเทวโลกเกินร้อยครั้ง ในกัปที่เหลือ เราได้ท่องเที่ยวไป 
อย่างสับสน แต่ก็ไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการก่อเจดีย์ทราย 
ในเดือนที่ดอกโกมุทบาน ต้นไม้เป็นอันมากต่างก็ออกดอกบานฉันใด 
เราก็เป็นผู้อันพระศาสดาผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ให้บานแล้วในสมัย 
ฉันนั้นเหมือนกัน ความเพียรของเรานำธุระน้อยใหญ่ไป นำเอา 
ธรรมที่เป็นแดนเกษมจากโยคะมา เราตัดกิเลสเครื่องผูก ดังช้างตัด 
เชือกแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ ในกัปที่แสนแต่กัปนี้เราได้ 
สรรเสริญพระพุทธเจ้าใด ด้วยการสรรเสริญนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งการสรรเสริญ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธ 
ศาสนาเราได้ท่าเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปุฬินุปปาทกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านึ ด้วยประการฉะนึแล. 

จบ ปุฬินุปปาทกเถราปทาน. 

ตรณิยเถราปทานที่ ๘ 

ว่าด้วยผลแห่งการทอดตนเป็นสะพาน 

[๗๘] ก็พระผู้มีพระภาคพระนามว่าอัตถทัสสี ผู้เป็นพระสยัมภูเป็นนายก 
ของโลก เป็นพระตถาคต ได้เสด็จไปที่ส่งแม่นี้าวินดา เราเป็นเต่า 
เที่ยวไปในนี้า ออกไปจากนี้าแล้ว ประสงค์จะเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จ 
ข้ามฟาก จึงเข้าไปเฝ็าพระองค์ ผู้นายกของโลก (กราบทูลว่า) 

ขอเชิญพระพุทธเจ้า ผู้เป็นพระมหามุนีพระนามว่าอัตถทัสสี เสด็จขึ้น 
หลังข้าพระองค์เถิด ข้าพระองค์จะให้พระองค์เสด็จข้ามฟาก ขอ 
พระองค์โปรดทรงท่าที่สุดแห่งทุกข์แก่ข้าพระองค์เถิด พระพุทธเจ้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 78 

ผู้มีพระยศใหญ่พระนามว่าอัตถทัสสี ทรงทราบถึงความดำริของเรา 
จึงได้เสด็จขึ้นหลังเราแล้วประทับยืนอยู่ ความสุขของเราในเวลาที่นึก 
ถึงตนได้ และ , ในเวลาถึงความเป็นผู้รู้เดียงสา หาเหมือนกับเมื่อพื้น 
พระบาทสัมผัสไม่ พระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอัตถทัสสี ผู้มีพระยศ 
ใหญ่ เสด็จขึ้นประทับยืนที่ส่งแม่พื้าแล้ว ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า 
เราข้ามกระแสคงคา ชั่วเวลาประมาณเท่าจิตเป็นไป ก็พระยาเต่าผู้มี 
บุญนี้ส่งเราข้ามฟาก ด้วยการส่งพระพุทธเจ้าข้ามฟากนี้และด้วย 
ความเป็นผู้มี'จิตเมตตา เขาจักรื่นรมย์อยู่ในเทวโลกตลอด ๑, ๘๐๐ กัป 
จากเทวโลกมามนุษยโลกนี้เป็นผู้อันกุศลมูลตักเตือนแล้ว นั่ง ณ 
อาสนะอันเดียวชักข้ามพ้นกระแสนี้า คือ ความสงสัยได้ พืชแม้น้อย 
แต่เขาเอาหว่านลงในเนื้อนาดี เมื่อฝนยังอุทกธารให้ตกอยู่โดยชอบ 
ผลย่อมทำชาวนาให้ยินดี แม้ฉันใด พุทธเขตที่พระสัมมาสัมพุทธ 
เจ้าทรงแสดงไว้นี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อบุญเพิ่มอุทกธารโดยชอบ 
ผลชักทำเราให้ยินดี เราเป็นผู้มีตนอันส่งไปแล้วเพื่อความเพียร เป็น 
ผู้สงบระงับ ไม่มีอุปธิ กำหนดเอาสวะทั้งปวงแล้ว ย่อมเป็นผู้ไม่ 
มีอาสวะอยู่ ในกัปที่ ๑, ๘๐๐ เราได้ทำกรรมใด ในกาลนั้น ด้วย 
กรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการส่งพระพุทธเจ้าข้าม 
ฟาก เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระตรณิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ตรฌิยเถราปทาน. 

ธัมมรุชิเถราปทานที่ ๙ 

ว่าด้วยผลแห่งความพอใจในธรรม 

[๗๙] ในเวลาที่พระพุทธเจ้าผู้พิชิตมารพระนามว่าทีปังกร ทรงพยากรณ์ 
สุเมธดาบสว่า ในกัปจากกัปนี้ไปนับไม , ล้วน ดาบสนี้ชักเป็นพระ- 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 79 

พุทธเจ้า พระมารดาบังเกิดเกล้าของดาบสนี้จักทรงพระนามว่ามายา 
พระบิดาชักทรงพระนามว่าสุทโธทนะ ดาบสนี้จักชื่อว่าโคดม ดาบส 
นี้จักเริ่มตั้งความเพียรทำทุกกรกิริยาแล้ว จักเป็นพระส้มพุทธเจ้า 
ผู้มียศ'ใหญ่ ตรัสรู้ที่ควงไม้อัสสัตถพฤกษ์ พระอุปติสสะและพระ 
โกลิตะจักเป็นพระอัครสาวก ภิกษุอุปัฏฐากชื่อว่าอานนท์ ชักบำรุง 
ดาบสนี้ ผู้เป็นพระพิชิตมาร นางภิกษุณีชื่อว่าเขมาและอุบลวรรณา 
จักเป็นอัครสาวิกา จิตตคฤหบดีและเศรษฐีชาวเมืองอาฬวี ชักเป็น 
อัครอุบาสิกา ไม้โพธของนักปราชญ์ผู้นี้เรียกว , าอัสสัตถพฤกษ์ 
มนุษย์และเทวดาได้สดับพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอัน 
ยิ่งใหญ่ ซึ่งจะหาใครเสมอเหมือนมิได้ ต่างก็เป็นผู้เบิกบาน 
ประนมอัญชลีถวายนมัสการ เวลานั้น เราเป็นมานพชื่อเมฆะ เป็น 
นักศึกษา ได้สดับคำพยากรณ์อันประเสริฐซึ่งสุเมธดาบส ของ 
พระมหามุนี เราเป็นผู้คุ้นเคยในสุเมธดาบสผู้เป็นที่อยู่แห่งกรุณา 
และได้บวชตามสุเมธดาบส ผู้เป็นวีรบุรุษนั้น ผู้ออกบวชอยู่ เป็นผู้ 
สำรวมในพระปาติโมกข์และอินทรีย์ ๕ เป็นผู้มีอาชีวะหมดจด มี 
สติ เป็นนักปราชญ์ กระทำตามคำสอนของพระพิชิตมาร เราเป็น 
ผู้อยู่เช่นนี้ถูกบาปมิตรบางคนชักชวนในอนาจาร ถูกคำจัดจากหน 
ทางอันชอบ เป็นผู้ตกอยู่ในอำนาจแห่งวิตก จึงได้หลีกไปจากพระ 
ศาสนา ภายหลังถูกมิตรอันน่าเกลียดนั้น ชักชวนให้ฆ่ามารดา 
เรามีใจอันชั่วช้าได้ทำอนันตริยกรรมฆ่ามารดา เราจุติจากอัตภาพนั้น 
แล้ว เกิดในอเวจีมหานรกอันแสนทารุณ เราไปสู่รินึบาตถึงความ 
ลำบากท่องเที่ยวไปนาน ไม , ได้เห็นสุเมธดาบสผู้เป็นนักปราชญ์ผู้ 
ประเสริฐกว่านระอีก ในกัปนี้เราเกิดเป็นปลาติมิงคละ อยู่ในมหา 
สมุทร เราเห็นเรือในสาครเข้าจึงเจ้าไปเพื่อจะกิน พวกพ่อค้าเห็น 
เราก็กลัว ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด เราได้ยินเสียงกึกก้อง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 80 

ว่าโคตโม ที่พ่อค้าเหล่านั้นเปล่งขึ้น จึงนึกถึงสัญญาเก่าขึ้นมาได้ ต่อ 
จากนั้น ได้ทำกาลกิริยา เกิดในสัญชาติพราหมณ์ ในสกุลอันมั่งคั่ง 
ณ พระนครสาวัตถี เราชื่อว่าธัมมรุจิ เป็นคนเกลียดบาปกรรม 
ทุกอย่าง พออายุได้ ๗ ขวบ ก็ได้พบพระพุทธองค์ผู้ส่องโลกให้ 
โชติช่วง จึงได้ไปยังพระมหาวิหารเชตวัน แล้วบวชเป็นบรรพชิต 
เราเข้าเฝ็าพระพุทธเจ้า ๓ ครั้งต่อคืนหนึ่งกับวันหนึ่ง ครั้งนั้น พระ 
องค์ผู้เป็นพระมหามุนี ทอดพระเนตรเห็นเราเข้า จึงได้ตรัสว่า ดูกร 
ธัมมรุจิ ท่านจงระลึกถึงเรา ลำดับนั้น เรากราบทูลบุรพกรรมอย่าง 
แจ่มแจ้งกะพระพุทธเจ้าว่า 

เพราะปัจจัยแห่งความบริสุทธในปางก่อน ข้าพระองค์จึงมิ 
ได้พบพระองค์ ผู้ทรงพระลักษณะแห่งบุญตั้งร้อย เสียนาน 
วันนี้ข้าพระองค์ได้เห็นแล้วหนอ ข้าพระองค์เห็นพระ 
สรีระของพระองค์ อันหาสิ่งอะไรเปรียบมิได้ ข้าพระองค์ 
ตามหาพระองค์มานานนักแล้ว ตัณหานี้ข้าพระองค์ทำให้ 
เหือดแห้งไปโดยไม , เหลือด้วยอินทรีย์สิ้นกาลนาน ข้าพระ 
องค์ชำระนิพพานให้หมดมลทินได้ โดยกาลนาน ข้าแต่ 
พระมหามุนี นัยน์ตาอันสำเร็จด้วยญาณ ถึงความพร้อม 
เพรียงกับพระองค์ได้ก็สิ้นเวลานานนัก ข้าพระองค์พินาศ 
ไปเสีย ในระหว่างอีกเป็นเวลานาน วันนี้ได้สมาคมกับ 
พระองค์อีก ข้าแต่พระโคดม กรรมที่ข้าพระองค์ทำไว้ 
จะไม่พินาศไปเลย. 

เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระธัมมรุจิเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ธัมมรุจิเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 81 

สาลมัฌฑปียเถราปทานที่ ๑๐ 
ว่าด้วยผลแห่งการสร้างมณฑปดอกรังเป็นพุทธบูชา 
[๘๐] เราเข้าถึงป่ารัง สร้างอาศรมอย่างสวยงาม มุงบังด้วยดอกรัง ครั้ง 
นั้น เราอยู่ในป่า ก็แต่พระผู้มีพระภาคผู้สยัมภูเอกอัครบุคคลตรัสรู้ 
ด้วยพระองค์เอง พระนามว่าปิยทัสสี ทรงประสงค์ความสงัด จึง 
ได้เสด็จเข้าสู่ป่ารัง เราออกจากอาศรมไปป่าเที่ยวแสวงหามูลผลป่า 
ณ เวลานั้น ณ ที่นั้น เราได้เห็นพระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัสสี 
ผู้มีพระยศใหญ่ประทับนั่งเข้าสมาบัติรุ่งโรจน์อยู่ในป่าใหญ่ เราปัก 
เสา ๔ เสา ทำปรำอย่างเรียบร้อย แล้วเอาดอกรังมุงเหนือพระ 
พุทธเจ้า เราทรงปรำซึ่งมุงด้วยดอกรังไว้๗ วัน ยังจิตให้เลื่อมใส 
ในกรรมนั้น ได้ถวายบังคมพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด สมัยนั้น 
พระผู้มีพระภาคผู้อุดมบุรุษ เสด็จออกจากสมาธิประทับนั่งทอดพระ 
เนตรดูเพียงชั่วแอก สาวกของพระศาสดาพระนามว่าปิยทัสสี ชื่อ 
ว่าวรุณ กับพระอรหันตขีณาสพแสนองค์ได้มาเฝ็าพระศาสดาผู้นำ 
ชั้นพิเศษ ส่วนพระผู้มีพระภาคพิชิตมารพระนามว่าปิยทัสสี เชษฐ 
บุรุษของโลก ประเสริฐกว่านรชน ประทับนั่งในท่ามกลางพระภิกษุ 
สงฆ์แล้ว ได้ทรงกระทำการแย้มพระสรวลให้ปรากฏ พระอนุรุทธ 
เถระผู้อุปัฏฐาก ของพระศาสดาพระนามว่าปิยทัสสี ห่มจีวรเฉวียง 
บ่าข้างหนึ่งแล้ว ได้ทูลถามพระมหามุนีว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาค 
อะไรเล่าหนอเป็นเหตุให้พระศาสดาทรงแย้มพระสรวลให้ปรากฏ 
เพราะเมื่อมีเหตุ พระศาสดาจึงทรงแย้มพระสรวลให้ปรากฏ 
พระศาสดาตรัสว่า มาณพใดธารปรำที่มุงด้วยดอกไม้ให้ตลอด ๗ วัน 
เรานึกถึงกรรมของมาณพนั้น จึงได้ทำการยิ้มแย้มให้ปรากฏ เราไม , 

พิจารณาเห็นช่องทางที่ไม่ควรที่บุญจะไม่ให้ผล ช่องทางที่ควรใน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 82 

เทวโลกหรือมนุษยโลกย่อมไม่ระงับไปเลย เขาผู้เพรียบพร้อมด้วย 
บุญกรรมอยู่ในเทวโลกมีบริษัทเท่าใด บริษัทเท่านั้นจักถูกบังคับด้วย 
ดอกรัง เขาเป็นผู้ประกอบด้วยบุญกรรม จักรื่นเริงอยู่ในโลกนั้นด้วย 
การฟ้อน การขับ การประโคม อันเป็นทิพย์ในกาลนั้นทุกเมื่อ 
บริษัทของเขาประมาณเท่าที่มี จักมีกลิ่นหอมฟ้งและฝนดอกรังจักตก 
ลงทั่วไปในขณะนั้น มาณพนี้จุติจากเทวโลกแล้ว จักมาสู่ความเป็น 
มนุษย์ แม้ในมนุษยโลกนี้หลังคาดอกรังก็จักทรงอยู่ตลอดกาลทั้งปวง 
ณ มนุษยโลกนี้การฟ้อนและการขับ ที่ประกอบด้วยกังสดาล จัก 
แวดล้อมมาณพนี้อยู่เป็นนิตย์ นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา และเมื่อ 
พระอาทิตย์อุทัย ฝนดอกรังก็จะตกลง ฝนดอกรังที่บุญกรรมปรุงแต่ง 
แล้ว จักตกลงทุกเวลา ในกัปที่ ๑, ๘๐๐ พระศาสดามีพระนามว่า 
โคดมซึ่งสมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช ชักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก 
มาณพนี้จักเป็นทายาทในธรรมของพระศาสดาพระองศ์นั้น เป็นโอรส 
อันธรรมเนรมิต จักกำหนดเอาสวะทั้งปวงแล้ว จักไม่มีอาสวะ 
นิพพาน เมื่อเขาตรัสรู้ธรรมอยู่ จักมีหลังคาดอกรัง เมื่อถูกท่า 
ฌาปนกิจอยู่บนเชิงตะกอน ที่เชิงตะกอนนั้น ก็จักมีหลังคาดอกรังฯ 
พระมหามุนีพระนามว่าปิยทัสสี ทรงพยากรณ์วิบากแล้ว ทรงแสดง 
ธรรมแก่บริษัท ให้อิ่มหนำด้วยฝนคือธรรม เราได้เสวยราชสมบัติ 
ในเทวโลกในหมู่เทวดา ๓๐ กัป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๖๗ ครั้ง 
เราออกจากเทวโลกมาในมนุษยโลกนี้ได้ความสุขอันไพบูลย์ แม้ 
ในมนุษยโลกนี้ก็มีหลังคาดอกรัง นี้เป็นผลแห่งปรำ นี้เป็นความ 
เกิดครั้งหลังของเรา ภพสุดท้ายกำลังเป็นไป แม้ในภพนี้หลังคา 
ดอกรังก็ชักมีตลอดกาลทั้งปวง เรายังพระมหามุนีพระนามว่าโคดม 
ผู้ประเสริฐกว่าศากยราชให้ทรงยินดีได้ ละความมีชัยและความ 
ปราชัยเสียแล้ว บรรลุถึงฐานะที่ไม , หวั่นไหว ในกัปที่ ๑, ๘๐๐ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎ 

เราได้บูชาพระพุทธเจ้าใด ด้วยพุทธบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนา 
เราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสาลมัฌฑปิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สาลมัณฑปิยเถราปทาน. 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 

๑. ปังสุกูลสัญญกเถราปทาน๖. ธาตุปูชกเถราปทาน 

๒. พุทธสัญญกเถราปทาน๗. ปูฬินุปปาทกเถราปทาน 

๓. ภิสทายกเถราปทาน ๘. ตรณิยเถราปทาน 

๔. ญาณถวิกเถราปทาน ๙. ธัมมรุจิเถราปทาน 

๕. จันทนมาลิยเถราปทาน๑๐. สาลมัณฑปิยเถราปทาน 

มีคาถาคำนวณได้ ๒๑๙ คาถา. 

จบ ปังสุกูลวรรคที่ ๔๙. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 84 

กิงกฌิปุปผวรรคที่ ๕๐ 

ตีฌิกิงกณิปุปผิยเถราปทานที่ ๑ 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกกระดึงทอง 

[๘๑] เราได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลีพระนามว่าวิปัสสี ผู้เป็นนายก 
ของโลก โชติช่วงเหมือนต้นกรรณิการ์ ประทับนั่งที่ซอกเขา เรา 
เก็บดอกกระดึงทอง ๓ ดอกมาบูชา ครั้นบูชาพระส้มพุทธเจ้าแล้ว 
เดินบ่ายหน้าไปทางทิศทักษิณ ด้วยกรรมที่ทำไว้ดีแล้วนั้น และด้วย 
ตั้งเจตน์จำนงไว้ เราละร่างมนุษย์แล้ว ได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
ในกัปที่ ๙๑ แต่กัปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าใด ด้วยพุทธบูชานั้น 
เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลาย 
แล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระตีณิกิงกณิปุปผิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ตีณิกิงกณิปุปผิยเถราปทาน. 

ปังสุกูลปูชกเถราปทานที่๒ 
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาผ้าบังสุกุล 

[๘๒] ในที่ไม , ไกลภูเขาห่มวันต์ มีภูเขาลูกหนึ่งชื่ออุทัพพละที่ภูเขานั้น 
เราได้เห็นผ้าบังสุกุลจีวรห้อยอยู่บนยอดไม้ ครั้งนั้น เราร่าเริง มีจิต 
ยินดี เลือกเก็บเอาดอกกระดึงทอง ๓ ดอกมาบูชาผ้าบังสุกุลจีวร 
ด้วยกรรมที่ทำไว้ดีแล้ว และด้วยการตั้งเจตน์จำนงไว้ เราละร่าง 
มนุษย์แล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในกัปที่๙๑ แต่กัปนี้เราได้ 
ทำกรรมใดในการนั้น เพราะบูชาธงชัยแห่งพระอรหันต์ เราไม , รู้จัก 
ทุคติเลย เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว... พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จ 
แล้ว ดังนี้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 85 

ทราบว่า ท่านพระปังสุกูลปูชกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปังสุกูลปูชกเถราปทาน. 

โกรัณฑปูปผิยเถราปทานที่๓ 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกหงอนไก , 

[๘๓] เมื่อก่อน เรากับบิดาและปู เป็นคนท่างานในป่า เลี้ยงชีพด้วยการ 
ฆ่าปศุสัตว์ กุศลกรรมของเราไม่มี พระผู้นำชั้นเยี่ยมของโลก 
พระนามว , าติสสะ ผู้มีพระปัญญาจักษุ ทรงแสดงรอยพระบาท 
๓ รอยไว้ใกล้ที่อยู่ของเรา ด้วยทรงพระอนุเคราะห์เราเห็นรอย 
พระบาทของพระศาสดาพระนามว่าติสสะที่ทรงเหยียบไว้ เป็นผู้ 
ร่าเริงมีจิตบันเทิง ยังจิตให้เลื่อมใสในรอยพระบาท เราเห็นต้น 
หงอนไก , งอกงามอยู่มีดอกบาน จึงเก็บใส่ผะอบมาบูชารอยพระบาท 
อันประเสริฐสุด ด้วยกรรมที่ท่าไว้ดีแล้วนั้น และด้วยการตั้งเจตน์ 
จำนงไว้เราละร่างมนุษย์แล้ว ได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เราเข้าถึง 
กำเนิดใดๆ คือ เป็นเทวดาหรือมนุษย์ในกำเนิดนั้นๆ เรามีผิว 
พรรณเหมือนดอกหงอนไก่ มีรัศมีซ่านออกจากตัว ในกัปที่ ๙๒ 
แต่กัปนี้เราได้ท่ากรรมใดในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จัก 
ทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชารอยพระพุทธบาท เราเผากิเลส 
ทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ท่าเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระโกรัณฑปูปผิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ โกรัณฑปูปผิยเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 86 

กิงสุกปุปผิยเถราปทานที่ ๔ 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกทองกวาว 

[๘๔] เราเห็นต้นทองกวาวมีดอก จึงประนมกรอัญชลี นึกถึงพระพุทธเจ้า 
ผู้ประเสริฐสุด แล้วบูชาในอากาศ ด้วยกรรมที่ทำไว้ดีแล้วนั้น 
และด้วยการสร้างเจตน์จำนงไว้ เราละร่างมนุษย์แล้วได้ไปสวรรค์ 
ชั้นดาวดึงส์ ในกัปที่ ๓๑ แต่กัปนี้เราได้ทำกรรมใดในกาลนั้น 
ด้วยกรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา เราเผา 
กิเลสทั้งหลายแล้ว ..- พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระกิงสุกปุปผิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ กิงสุกปุปผิยเถราปทาน. 

อุปีฑฒทุสสทายกเถราปทานที่ ๕ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายผ้าครึ่งผืน 

[๘๕] ครั้งนั้นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตระชื่อสุชาตะ 
แสวงหาผ้าบังสุกุลอยู่ที่กองอยากเยื่อใกล้ทางรถ เราเป็นลูกจ้างของ 
คนอื่นอยู่ในพระนครหงสวดี ได้ถวายผ้าครึ่งผืนแล้วอภิวาทด้วย 
เศียรเกล้า ด้วยกรรมที่ทำไว้ดีแล้วนั้น และด้วยการตั้งเจตน์จำนงไว้ 
เราละร่างมนุษย์ ได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เราเป็นจอมเทวดาเสวย 
ราชสมบัติในเทวโลก ๓๓ ครั้ง ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๗๗ ครั้ง 
และได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณานับมิได้ เพราะ 
ถวายผ้าครึ่งผืนเป็นทาน เราเป็นผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหน เบิกบานอยู่ทุก 
วันนี้เราปรารถนา ก็พึงเอาผ้าเปลือกไม้คลุมแผ่นดินนี้พร้อมทั้งป่า 
และภูเขาได้ นี้เป็นผลแห่งผ้าครึ่งผืน ในกัปที่แสนแต่กัปนี้เราได้ 
ให้ทานใดในกาลนั้น ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผล 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - 

แห่งผ้าครึ่งผืน เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอุป้ฑฒทุสสทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อุปัฑฒทุสสทายกเถราปทาน. 

ฆตมัณฑทายกเถราปทานที่ ๖ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายกากเปรียง 

[๘๖] เราเห็นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงดำริดี เชษฐบุรุษของโลกประเสริฐกว่า 
นรชน เสด็จเข้าป่าใหญ่ประชวรด้วยโรคลม จึงทำจิตให้เลื่อมใส 
นำกากเปรียงเข้าไปถวาย เพราะกุศลกรรมอันเราได้ทำและสั่งสมไว้ 
แม่นี้าคงคานี้และมหาสมุทรทั้ง ๔ ย่อมสำเร็จเปรียบเทียบกับเรา 
และแผ่นดินอันกว้างใหญ่จะนับประมาณมิได้นี้ดังจะรู้ความดำริของ 
เรา ย่อมกลายเป็นนี้าผึ้งและนี้าตาลกรวด พฤกษชาติที่งอกงามอยู่ 
บนแผ่นดินซึ่งมีอยู่ทั่วทั้งสี่ทิศนี้ดังจะรู้ความดำริของเรา ย่อมกลาย 
เป็นต้นกัลปพฤกษ์ไป เราได้เป็นจอมเทวดาเสวยราชสมบัติใน 
เทวโลก ๕๐ ครั้ง ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๕๑ ครั้ง และได้เป็น 
พระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณนานับมิได้ในกัปที่ ๙๔แต่ 
กัปนี้เราได้ให้ทานใดในกาลนั้น ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งกากเปรียง เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว -.. พระพุทธศาสนา 
เราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระฆตมัฌฑทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ฆตมัณฑทายกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 88 

อุทกทายกเถราปทานที่ ๗ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายนี้าดื่ม 

[๘๗] เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ในภิกษุสงฆ์ผู้ยอดเยี่ยมของพระพุทธ 
เจ้าพระนามว่าปทุมุตระ จึงได้ตักนี้าใส่หม้อนี้าฉันจนเต็ม ในเวลาที่ 
เราจะต้องการนี้า จะเป็นยอดภูเขา ยอดไม้ในอากาศ หรือพื้นดิน 
นาย่อมเกิดแก , เราทันที ในกัปที่แสนแต่กัปนี้เราได้ให้ทานใดใน 
กาลนั้น ด้วยทานนี้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการให้นำ 
เป็นทาน เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จ 
แล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอุทกทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อุทกทายกเถราปทาน. 

ปุฬินถูปิยเถราปทานที่ ๘ 
ว่าด้วยผลแห่งการก่อสถูปเจดีย์ 

[๘๘] ในที่ไม , ไกลภูเขาห่มวันต์ มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อยมกะ เราได้ทำอาศรม 
สร้างบรรณศาลาไว้ที่ภูเขานั้น เราเป็นชฎิลผู้มีตบะใหญ่มีนามชื่อว่า 
นารทะ ศิษย์สี่หมื่นคนบำรุงเรา ครั้งนั้น เราเป็นผู้หลีกออก 
เร้นอยู่ คิดอย่างนี้ว่า มหาชนบูชาเรา เราไม , บูชาอะไรๆ เลย ผู้ที่ 
จะกล่าวสั่งสอนเราก็ไม , มี ใครๆ ที่จะตักเตือนเราก็ไม่มี เราไม่มี 
อาจารย์และอุปัชฌาย์ อยู่ในป่า ศิษย์ผู้ภักดีพึงบำรุงใจครูทั้งคู่ได้ 
อาจารย์เช่นนี้นของเราไม่มี การอยู่ในป่าจึงไม่มีประโยชน์สิ่งที่ควร 
บูชาเราควรแสวงหาสิ่งที่ควรเคารพก็ควรแสวงหาเหมือนกัน เราจัก 
ชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งพำนักอยู่ใครๆ จักไม่ดึเราได้ ในที่ไม , ไกลอาศรม 
ของเรา มีแม่นำซึ่งมีชายหาด มีท่านี้าราบเรียบ น่ารื่นรมย์ใจ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 89 

เกลื่อนไปด้วยทรายที่ขาวสะอาด ครั้งนั้น เราได้ไปยังแม่นั้าชื่ออมริกา 
ตะล่อมเอาทรายมาก่อเป็นเจดีย์ทรายพระสถูปของพระส์ม่พุทธเจ้าผู้ทำที่ 
สุดภพ เป็นมุนี ที่ได้มีแล้ว เป็นเช่นนี้เราได้ทำสถูปนั้นให้เป็น 
นิมิต เราก่อพระสถูปที่หาดทรายแล้วปิดทอง แล้วเอาดอกกระดึง 
ทอง ๓๐๐ ดอกมา เราเป็นผู้มีความอิ่มใจประนมกรอัญชลี 
นมัสการทั้งเวลาเย็นเวลาเช้า ไหว้พระเจดีย์ทราย เหมือนถวายบังคม 
พระส้มัพุทธเจ้าในที่เฉพาะพระพักตร์ ฉะนั้น ในเวลาที่กิเลสและ 
ความตรึกเกี่ยวด้วยกามเกิดขึ้น เราย่อมนึกถึง เพ่งดูพระสถูปที่ได้ 
ทำไว้ เราอาศัยพระสัมมาส์มัพุทธเจ้าผู้นำสัตว์ออกจากที่กันดาร ผู้นำ 
ชั้นพิเศษตักเตือนตนว่าท่านควรระวังกิเลสไว้ แน่ะท่านผู้นิรทุกข์ 
การยังกิเลสให้เกิดขึ้นไม่สมควรแก่ท่าน ครั้งนั้น เมื่อเราคำนึงถึง 
พระสถูปย่อมเกิดความเคารพขึ้นพร้อมกัน เราบรรเทาวิตกที่น่าเกลียด 
เสียได้เปรียบเหมือนช้างตัวประเสริฐ ถูกเครื่องแทงหูเบียดเบียน 
ฉะนั้น เราประพฤติอยู่เช่นนี้ได้ถูกพระยามัจจุราชยํ่ายี เราทำกาลกิริยา 
ณ ที่นั้นแล้ว ได้ไปยังพรหมโลก เราอยู่ในพรหมโลกนั้นตราบเท่า 
หมดอายุ แล้วมาบังเกิดในไตรทิพย์ ได้เป็นจอมเทวดาเสวยราช 
สมบัติในเทวโลก ๘๐ ครั้ง ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๓๐๐ ครั้ง 
และได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณนานับมิได้ เราได้ 
เสวยผลของดอกกระดึงทองเหล่านั้น ดอกกระดึงทอง ๒๒,๐๐๐ ดอก 
แวดล้อมเราทุกภพ เพราะเราเป็นผู้บำเรอพระสถูป ฝ่นละอองย่อมไม่ 
ติดกับตัวที่ตัวเรา เหงื่อไม , ไหล เรามีรัศมีซ่านออกจากตัว โอ 
พระสถูป เราได้สร้างไว้ดีแล้ว แม่นั้าอมริกาได้เห็นดีแล้ว เราได้ 
บรรลุบทอันไม่หวั่นไหวก็เพราะได้ก่อพระสถูปทราย อันสัตว์ผู้ 
ปรารถนาจะกระทำกุศลควรเป็นผู้ยึดเอาสิ่งที่เป็นสาระ ไม่ใช่เป็นด้วย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 90 

เขตหรือไม่ใช่เขตความปฏิบัตินั่นเองเป็นสาระ บุรุษผู้มีกำลัง มีความ 
อุตสาหะที่จะข้ามทะเลหลวง พึงถือเอาท่อนไม้เล็ก วิ่งไปสู่ทะเล 
หลวงด้วยคิดว่า เราอาศัยไม้นี้จักข้ามทะเลหลวงไปได้ นรชนพึงข้าม 
ทะเลหลวงไปด้วยความเพียรอุตสาหะ แม้ฉันใด เราก็ฉันนั้นเหมือน 
กัน อาศัยกรรมเล็กๆ น้อยๆ ที่ได้ทำไว้แล้ว จึงข้ามพ้นสงสาร 
ไปได้ เมื่อถึงภพสุดท้าย เราอันกุศลมูลตักเตือนแล้วเกิดในสกุล 
พราหมณ์มหาศาลอันมั่งคั่ง ในพระนครสาวัตถี มารดาบิดาของเรา 
เป็นคนมีศรัทธานับถือพระพุทธเจ้า ท่านทั้งสองนี้เป็นผู้เห็นธรรมฟ้ง 
ธรรม ประพฤติตามคำสอน ท่านทั้งสองถือเอาผ้าลาดสีขาว มีเนื้อ 
อ่อนมากที่ต้นโพธมาทำพระสถูปทองนมัสการในที่เฉพาะพระพักตร์ 
แห่งพระศากยบุตรทุกเย็นเช้าในวันอุโบสถ ท่านทั้งสองนำเอา 
พระสถูปทองออก กล่าวสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้า ยับยั้งอยู่ตลอด 
๓ ยาม เราได้เห็นพระสถูปเสมอ จึงระลึกถึงเจดีย์ทรายขึ้นได้ 
นั่งบนอาสนะอันเดียวได้บรรลุอรหัตแล้ว. 

จบ ภาณวารที่ ๒๒. 

เราแสวงหาพระพุทธเจ้าผู้เป็นปราชญ์นั้นอยู่ได้เห็นพระธรรมเสนาบดี 
จึงออกจากเรือนบรรพชาในสำนักของท่าน เราได้บรรลุอรหัตแต่ 
อายุ ๗ ขวบ พระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาจักษุทรงทราบคุณวิเศษของ 
เราจึงให้เราอุปสมบท เรามีการกระทำอันบริบูรณ์ดีแล้ว แต่ยังเป็น 
ทารกอยู่ทีเดียว ทุกวันนี้กิจที่ควรทำในศาสนาของพระศากยบุตร 
เราทำเสร็จแล้ว ข้าแต่พระฤาษีผู้มีความเพียรใหญ่ สาวกของ 
พระองศ์เป็นผู้ล่วงพ้นเวรภัยทุกอย่าง ล่วงพ้นความเกี่ยวข้องทั้งปวง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 91 

นี้เป็นผลแห่งพระสถูปทอง เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว -.. พระพุทธ 
ศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปุฬินถูปิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปุฬินถูปิยเถราปทาน. 

นฬกุฏิกทายกเถราปทานที่ ๙ 
ว่าด้วยผลแห่งการสร้างกุฏิไม้อ้อ 

[๘๙] ในที่ไม , ไกลภูเขาห่มวันต์ มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อหาริกะ ครั้งนั้น 
พระสยัมภูพระนามว่านารทะ ประทับอยู่ใกล้ต้นไม้ ทำเรือนไม้อ้อ 
แล้วมุงด้วยหญ้า เราได้ชำระที่จงกรมถวายพระสยัมภู ด้วยกรรมที่ 
ได้ทำดีแล้วนั้น และด้วยการตั้งเจตน์จำนงไว้เราละร่างมนุษย์แล้วได้ 
ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ณ ดาวดึงส์นั้นวิมานของเราสูง ๖๐ โยชน์ 
กว้าง ๓๐ โยชน์ อันบุญกรรมเนรมิตขึ้นอย่างสวยงาม เพราะกุฎีไม้ 
อ้อ เรารื่นรมย์อยู่ในเทวโลก ๑๔ กัป ได้เสวยราชสมบัติในเทวโลก 
๗๑ ครั้ง ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๓๔ ครั้งและได้เป็นพระเจ้า 
ประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณนานับไม , ล้วน เราขึ้นปราสาท คือ 
ธรรมแล้ว เข้าเรือนอันว่างเปล่าอยู่ในศาสนาของพระศากยบุตรตาม 
ปรารถนาในกัปที่ ๓๑ แต่กัปนี้เราได้ทำกรรมใดในกาลนั้น ด้วย 
กรรมนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งกุฎีไม้อ้อ เราเผา 
กิเลสทั้งหลายแล้ว ...พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระนฬกุฏิกทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ นฬกุฏิกทายกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎ 

ปิยาลผลทายกเถราปทานที่ ๑๐ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายลูกมะหาด 

[๙๐] เมื่อก่อนเราเป็นพรานเนื้อ ครั้งนั้น เราเที่ยวอยู่ในป่าใหญ่ได้เห็น 
พระพุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสธุลี ทรงรู้จบธรรมทั้งปวง เราเลื่อมใส 
ได้เอาผลมะหาดมาถวายพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด เป็นเขตแห่ง 
บุญ ผู้แกล้วกล้า ด้วยมือทั้งสองของตนในกัปที่ ๓๑ แต่กัปนี้เรา 
ได้ถวายผลไม้ใดในกาลนั้น ด้วยการถวายผลไม้นั้น เราไม่รู้จักทุคติ 
เลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ... 

พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปิยาลผลทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปิยาลผลทายกเถราปทาน. 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 

๑. ตีฌิกิงกฌิปุปผิยเถราปทาน๖. ฆตมัฌฑทายกเถราปทาน 
๒. ปังสุกูลปูชกเถราปทาน๗. อุทกทายกเถราปทาน 
๓. โกรัณฑปูปผิยเถราปทาน ๘. ปูฬินถูปิยเถราปทาน 
๔. กิงสุกปูปผิยเถราปทาน๙. นฬกุฏิกทายกเถราปทาน 
๕. อุปัฑฒทุสสทายกเถราปทาน๑๐. ปิยาลผลทายกเถราปทาน 
บัณฑิตคำนวณคาถาได้ ๑๐๙ คาถา. 

จบ กิงกฌิปูปผวรรคที่ ๕๐. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 93 

รวมวรรคมี ๑๐ วรรค คือ 
๑. เมตเตยยวรรค ๖. ชคติวรรค 
๒. ภัททาลิวรรค ๗. สาลปุปผวรรค 
๓. สกิงสัมมัชชกวรรค ๘. นฬมาลิวรรค 
๔. เอกวิหาริวรรค ๙. ปังสุกูลวรรค 
๕. ริเภทกิวรรค๑๐. กิงกณิปุปผวรรค 
มีคาถา ๑, ๕๘๒ คาถา. 

จบ เมตเตยยวัคคทสกะที่ ๕๐. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 94 

กฌิการวรรคที่ ๕๑ 

ตีฌิกฌิการปุปผิยเถราปทานที่ ๑ 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกกรรณิการ์ 

[๙๑] พระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธะ มีพระมหาปุริสลักษณะอัน 
ประเสริฐ ๓๒ ประการ พระองศ์ทรงประสงค์ความสงัด จึงเสด็จ 
ไปป่าห่มพานต์ พระมุนีผู้เลิศ ประกอบด้วยพระกรุณา เป็นอุดม 
บุรุษเสด็จถึงป่าห่มพานต์แล้ว ประทับนั่งขัดสมาธิ ครั้งนั้น เราเป็น 
วิทยาธรสัญจรไปในอากาศ เราถือตรีศูลซึ่งกระทำไว้ดีแล้วเหาะไป 
พระพุทธเจ้าส่องสว่างอยู่ในป่า เหมือนกับไฟบนยอดภูเขา เหมือน 
พระจันทร์ในวันเพ็ญและเหมือนต้นพระยารังที่มีดอกบาน เราออก 
จากป่าเหาะไปตามพระรัศมีพระพุทธเจ้า เห็นคล้ายกับสีของไฟที่ 
ไหม้ไม้อ้อ ยังจิตให้เลื่อมใส เราเลือกเก็บดอกไม้อยู่ ได้เห็นดอก 
กรรณิการ์ที่มีกลิ่นหอมจึงเก็บเอามา ๓ ดอก บูชาพระพุทธเจ้าผู้ 
ประเสริฐสุด ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า ครั้งนั้น ดอกไม้ของ 
เราทั้ง ๓ ดอกเอาขั้วขึ้นเอากลีบลงทำเป็นเงา (บัง) แด่พระศาสดา 
ด้วยกรรมที่ได้ทำไว้ดีแล้วนั้น และด้วยการตั้งเจตน์จำนง เราละร่าง 
มนุษย์แล้ว ได้ไปสวรรค์ขั้นดาวดึงส์วิมานของเราสูง ๖๐ โยชน์ 
กว้าง ๓๐ โยชน์ อันบุญกรรมทำให้อย่างสวยงามในดาวดึงส์นั้น 
ปรากฏชื่อว่า กรรณิการ์ แล่งธนูตั้งพัน ลูกคลีหนัง ๗ ลูก คนถือธง 
สำเร็จด้วยสีเขียวใบไม้ หิ้งแขวนตั้งแสนปรากฏในปราสาทของเรา 
บัลลังก์ สำเร็จด้วยทองก็มี สำเร็จด้วยแล้วมฌีก็มี สำเร็จด้วยแก้ว 
ทับทิมก็มี สำเร็จด้วยแก้วผลึกก็มี ตามแต่จะต้องการปรารถนา 
ที่นอนมีค่ามากยัดด้วยนุ่น มีผ้าลาดลายรูปสัตว์ต่างๆ มีราชสีห์เป็นต้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 95 

ผ้าลาดมีชายเดียว มีหมอนพร้อม ปรากฏว่ามีอยู่ในปราสาทของเรา 
ในเวลาที่เราปรารถนาจะออกจากภพเที่ยวจาริกไปในเทวโลก ย่อม 
เป็นผู้อันหมู , เทวดาแวดล้อมไป เราสถิตอยู่ภายใต้ดอกไม้ เบื้องบน 
เรามีดอกไม้เป็นเครื่องกำบัง สถานที่โดยรอบร้อยโยชน์ถูกคลุม 
ด้วยดอกกรรณิการ์ดนตรี ๖ หมื่นบำรุงทั้งเช้าและเย็น ไม่เกียจคร้าน 
แวดล้อมเราเป็นนิตย์ ตลอดคืนตลอดวัน เรารื่นรมย์ด้วยการฟ้อน 
การขับและด้วยกังสดาล เครื่องประโคม เป็นผู้มักมากด้วยกาม 
บันเทิงอยู่ด้วยความยินดีในการเล่น ครั้งนั้น เราบริโภคและดื่มใน 
วิมานนั้นบันเทิงอยู่ในไตรทศ เราพร้อมด้วยหมู , นางเทพอัปสร 
บันเทิงอยู่ในวิมานอันสูงสุด เราได้เสวยราชสมบัติในเทวโลก ๕๐๐ 
ครั้งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๓๐๐ ครั้ง และได้เป็นพระเจ้าประเทศ 
ราชอันไพบูลย์ โดยคณนานับมิได้ เมื่อเรายังท่องเที่ยวอยู่ในภพ 
น้อยภพใหญ่ ย่อมได้โภคทรัพย์มากมาย ความบกพร่องในโภคทรัพย์ 
ไม่มีแก , เราเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา เราท่องเที่ยวอยู่ในสองภพ 
คือ ในความเป็นเทวดาและในความเป็นมนุษย์ คติอื่นไม , รู้จัก นี้ 
เป็นผลแห่งพุทธบูชา เราเกิดในสองสกุล คือ ในสกุลกษัตริย์ 
หรือสกุลพรหมณ์ย่อมไม่เกิดในสกุลอันตํ่าทรามนี้เป็นผลแห่ง 
พุทธบูชา ยานช้าง ยานม้า และวอคานหามนี้เราได้ทุกสิ่งทุก 
อย่างทีเดียว นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา หมู่ทาส หมู่ทาสี และ 
นารีที่ประดับประดาแล้ว เราได้ทุกอย่างทีเดียว นี้เป็นผลแห่ง 
พุทธบูชา ผ้าแพร ผ้าขนสัตว์ ผ้าเปลือกไม้ ผ้าฟิาย เราได้ทุก 
ชนิด นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ผ้าใหม่ ผลไม้ใหม่ โภชนะมีรส 
อันเลิส'ใหม่ๆ เราได้ทุกชนิด นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา กำว่าเชิญ 
เคี้ยวสิ่งนี้ เชิญบริโภคสิ่งนี้ เชิญนอนบนที่นอนนี้ เราได้ 
ทั้งนั้น นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา เราเป็นผู้อันเขาบูชาในที่ทุกสถาน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎ 

เรามียศใหญ่ยิ่ง มีศักดใหญ่ มีบริษัทไม , แตกแยกทุกเมื่อ เราเป็น 
ผู้อุดมกว่าหมู , ญาติ นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา เราไม , รู้จักหนาว 
ไม , รู้จักร้อน ไม่มีความกระวนกระวาย อนึ่ง ทุกข์ทางจิตย่อมไม่มี 
ในหทัยของเราเลย เราเป็นผู้มีผิวพรรณดังทองคำ เที่ยวไปในภพ 
น้อยภพใหญ่ ความเป็นผู้มีวรรณะผิดแผกไป เราไม , รู้จักเลย นี้เป็น 
ผลแห่งพุทธบูชา เราอันกุศลมูลตักเตือนแล้ว จึงจุติจากเทวโลก 
มาเกิดในสกุลพราหมณ์มหาศาลอันมั่งคั่ง ในพระนครสาวัตถี 
ละกามคุณ ๕ ออกบวชเป็นบรรพชิต เรามีอายุได้ ๗ ขวบแต่กำเนิด 
ได้บรรลุอรหัต พระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาจักษุ ทรงทราบถึงคุณ 
ของเรา จึงรับสั่งให้เราอุปสมบท เรายังหนุ่มก็ควรบูชา นี้เป็นผล 
แห่งพุทธบูชา ทิพยจักษุ'ของเราบริสุทธิ ๙ เราฉลาดในสมาธิ ถึงความ 
บริบูรณ์แห่งอภิญญา นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา เราบรรลุปฏิสัมภิทา 
ฉลาดแหลมในอิทธิบาท ถึงความบริบูรณ์ในพระสัทธรรม นี้เป็น 
ผลแห่งพุทธบูชา ในกัปที่สามหมื่น เราได้บูชาพระพุทธเจ้าใด 
ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา เรา 
เผากิเลสทั้งหลายแล้ว -.. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระตีฌิกฌิการปุปผิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล. 
จบ ตีฌิกฌิการปุปผิยเถราปทาน. 

เอกปัตตทายกเถราปทานที่ ๒ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายบาตร 

[๙๒] ข้าพระองศ์เป็นช่างหม้ออยู่ในพระนครหงสวดี ได้เห็นพระพุทธเจ้า 
ผู้ปราศจากกิเลสธุลี มีโอฆะอันข้ามได้แล้ว ไม , มีอาสวะ ข้าพระองค์ 
ได้ถวายบาตรดินที่ทำดีแล้ว แด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ครั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 97 

ถวายบาตรแด'พระผู้มีพระภาคผู้ตรงผู้'คงที่แล้ว เมื่อข้าพระองค์เกิด 
ในภพ ย่อมได้ภาชนะทองและจานที่ทำด้วยเงิน ทำด้วยทอง และ 
ทำด้วยแก้วมณี ข้าพระองศ์บริโภคในถาด นี้เป็นผลแห่งบุญกรรม 
ข้าพระองศ์เป็นผู้เลิศกว่าชนทั้งหลายโดยยศ พืชแม้ถึงน้อยแต่หว่าน 
ลงในนาดีเมื่อฝนยังท่อธารให้ตกลงทั่วโดยชอบ ผลย่อมยังชาวนาให้ 
ยินดีได้ ฉันใด การถวายบาตรนี้ก็เช่นนั้น ข้าพระองค์ได้หว่านลง 
ในพุทธเขต เมื่อท่อธารคือปีติตกลงอยู่ ผลจักทำข้าพระองศ์ให้ยินดี 
เขต คือ หมู , และคณะมีประมาณเท่าใดที่จะให้ความสุขแก , สรรพสัตว์ 
เสมอด้วยพุทธเขตไม่มีเลย ข้าพระองค์ผู้เป็นบุรุษอาชาไนย ข้า 
พระองค์ขอนอบน้อมแด่พระองค์ ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นอุดมบุรุษ ข้า 
พระองค์นอบน้อมแด่พระองค์ ข้าพระองค์บรรลุบทอันไม , หวั่นไหว 
ก็เพราะได้ถวายบาตรใบหนึ่ง ในกัปที่ ๙๑ แต่กัปนี้ข้าพระองค์ 
ได้ถวายบาตรใดในกาลนั้น ด้วยการถวายบาตรนั้น ข้าพระองค์ไม่ 
รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายบาตร ข้าพระองค์เผากิเลส 
ทั้งหลายแล้ว ..- พระพุทธศาสนาข้าพระองค์ได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเอกปัตตทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เอกปัตตทายกเถราปทาน. 

กาสุมาริกผลทายกเถราปทานที่ ๓ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายลูกมะรื่น 

[๙๓] เราได้พบพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสธุลี เชษฐบุรุษของโลก 
ประเสริฐกว่านรชน โชติช่วงเหมือนต้นกรรณิการ์ ประทับนึ่งอยู่ที่ซอก 
ภูเขา เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ประนมกรอัญชลีเหนือเศียรเกล้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎ 

แล้วเอาผลไม้มะรื่นถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ในกัปที่ ๓๑ 
แต่กัปนี้เราได้ถวายผลไม้ใดในกาลนั้น ด้วยการถวายผลไม้นั้น 
เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ เราเผากิเลส 
ทั้งหลายแล้ว .-. พุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระกาสุมาริกผลทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 
จบ กาสุมาริกผลทายกเถราปทาน. 

อวฏผลิยเถราปทานที่ ๔ 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลไม้พิเศษ 

[๙๔] พระผู้มีพระภาคผู้สยัมภู ผู้มีพระรัศมีนับด้วยพัน ไม่ทรงพ่ายแพ้ 
อะไรๆ ทรงออกจากวิเวกแล้ว เสด็จออกโคจรบิณฑบาต เราถือผลไม้ 
อยู่ได้เห็นเข้า จึงได้เข้าไปเฝ็าพระนราสภเรามีจิตเลื่อมใสมีใจ 
โสมนัส ได้ถวายผลไม้ในกัปที่ ๙๔ แต่กัปนี้เราได้ถวายผลไม้ใด 
ในกาลนั้น ด้วยการถวายผลไม้นั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผล 
แห่งการถวายผลไม้ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนา 
เราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอวฏผลิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อวฏผลิยเถราปทาน. 

จารผลิยเถราปทานที่ ๕ 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายมะม่วงกะล่อน 

[๙๕] เราได้ถวายผลมะม่วงกะล่อนทอง แด'พระส้มพุทธเจ้าผู้มีพระฉวีวรรณ 
เหมือนทองคำ ผู้สมควรรับเครื่องบูชา คำลังเสด็จดำเนินอยู่ในถนน 
ในกัปที่ ๙๑ แต่กัปนี้เราได้ถวายผลไม้ใดในกาลนั้น ด้วยการ 
ถวายผลไม้นั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ 
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว.-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎ 

ทราบว่า ท่านพระจารผลิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ จารผลิยเถราปทาน. 

มาตุลุงคผลทายกเถราปทานที่ ๖ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายมะงั่ว 

[๙๖] เราได้เห็นสมเด็จพระโลกนายก ผู้โชติช่วงเหมือนต้นกรรณิการ์ 
รุ่งเรืองดังพระจันทร์ในวันเพ็ญ และเหมือนต้นไม้ประจำทวีปที่ 
โพลงอยู่ เราเลื่อมใส ได้เอาผลหมากงั่วถวายแด่พระศาสดาผู้เป็น 
ทักขิเณยยบุคคล เป็นวีรบุรุษ ด้วยมือทั้งสองของตน ในกัปที่ ๓๑ 
แต่กัปนี้เราได้ถวายผลไม้ใดในกาลนั้น ด้วยการถวายผลไม้นั้น 
เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ เราเผากิเลส 
ทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระมาตุลุงคผลทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 
จบ มาตุลุงคผลทายกเถราปทาน. 

อัชเชลผลทายกเถราปทานที่ ๗ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายลูกรกฟ้า 

[๙๗] ครั้งนั้น พระส้มพุทธเจ้าพระนามว , าอชินะ (สิทธัตถะ) ผู้สมบูรณ์ 
ด้วยจรณะ และเป็นมุนีผู้ฉลาดในสมาธิ ประทับอยู่ในป่าหิมพานต์ 
เราเอามือประคองผลไม้รกฟ้าซึ่งมีขนาดเท่าหม้อ ถือร่มใบไม้แล้ว 
ถวายแด่พระศาสดา ในกัปที่ ๙๔ แต่กัปนี้เราได้ถวายผลไม้ใดใน 
กาลนั้น ด้วยการถวายผลไม้นั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่ง 
การถวายผลไม้ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ..- พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎ 

ทราบว่า ท่านพระอัชเชลผลทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อัชเชลผลทายกเถราปทาน 

อโมรผลิยเถราปทานที่ ๘ 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลไม้พิเศษ 

[๙๘] เราได้ถวายผลอโมระแด่พระส้มพุทธเจ้า ผู้มีพระฉวีวรรณปานดัง 
ทองคำ ผู้สมควรรับเครื่องบูชา กำลังเสด็จดำเนินอยู่ในถนน ใน 
กัปที่ ๙๑ แต่กัปนี้เราได้ถวายผลไม้ใดในกาลนั้น ด้วยการถวาย 
ผลไม้นั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ 
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอโมรผลิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อโมรผลิยเถราปทาน. 

ตาลผลิยเถราปทานที่ ๙ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลตาล 

[๙๙] พระผู้มีพระภาคผู้สยัมคูพระนามว่าสตรังสี (สิทธัตถะ) ผู้ไม่ทรง 
พ่ายแพ้อะไรๆ เสด็จออกจากที่สงัดแล้วออกโคจรบิณฑบาต เราถือ 
ผลไม้อยู่ได้เห็นเข้าจึงได้เข้าไปเฝ็าสมเด็จพระนราสภ เรามีจิต 
เลื่อมใสมีใจโสมนัส ได้ถวายผลตาล ในกัปที่ ๙๔ แต่กัปนี้ 
เราได้ถวายผลไม้ใดในกาลนั้น ด้วยการถวายผลไม้นั้น เราไม , รู้จัก 
ทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ... 

พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระตาลผลิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ตาลผลิยเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎ 

นาลิเกรผลทายกเถราปทานที่ ๑๐ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายมะพร้าว 

[๑๐๐] ครั้งนั้น เราเป็นชาวสวนอยู่ในพระนครพันธุมดี ได้พบพระพุทธเจ้า 
ผู้ปราศจากกิเลสธุลี กำลังเหาะอยู่ในอากาศ เราได้เอาผลมะพร้าว 
ถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด พระพุทธเจ้าผู้มีพระยศใหญ่ ทำ 
ปีติให้เกิดแก่เรา ทรงนำความสุขมาให้ในปัจจุบัน ประทับยืนอยู่ใน 
อากาศได้ทรงรับแล้ว เรามีจิตผ่องใส ครั้นถวายผลมะพร้าวแด่ 
พระพุทธเจ้าแล้ว ได้ประสบปีติอันไพบูลย์และอุดมสุข รัตนะย่อม 
บังเกิดแก , เราผู้เกิดในภพนั้นๆ ในกัปที่ ๙๑ แต่กัปนี้เราได้ถวาย 
ผลไม้ใดในกาลนั้น ด้วยการถวายผลไม้นั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ ทิพยจักษุของเราสะอาดหมดจด 
เราเป็นผู้ฉลาดในสมาธิ ถึงความบริบูรณ์ในอภิญญา นี้เป็นผลแห่ง 
การถวายผลไม้ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำ 
เสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระนาลิเกรผลทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 
จบ นาลิเกรผลทายกเถราปทาน. 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 

๑. ดีฌิกิงกฌิการปุปผิยเถราปทาน ๖. มาตุลุงคผลทายกเถราปทาน 

๒. เอกปัตตทายกเถราปทาน๗. อัชเชลผลทายกเถราปทาน 

๓. กาสุมาริกผลทายกเถราปทาน ๘. อโมรผลิยเถราปทาน 

๔. อวฏผลิยเถราปทาน๙. ตาลผลิยเถราปทาน 

๕. จารผลิยเถราปทาน ๑๐. นาลิเกรผลทายกเถราปทาน 

ในวรรคนี้มีคาถาคำนวณได้ ๑๐๐ คาถาถ้วน 

จบ กณิการวรรคที่ ๕๑ 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 102 

ผลทายกวรรคที่ ๕๒ 

กุรัญชิยผลทายกเถราปทานที่ ๑ 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายลูกอัญชันขาว 

[๑๐๑] เมื่อก่อน เราเป็นพรานเนื้อ เที่ยวอยู่ในป่า ได้พบพระพุทธเจ้า 
ผู้ปราศจากกิเลสธุลี ทรงรู้จบธรรมทั้งปวง เราเลื่อมใสได้เอาผล 
อัญชันขาวถวายแด่พระพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐสุด เป็นเนื้อนาบุญ 
เป็นนักปราชญ์ ด้วยมือทั้งสองของตน ในกัปที่ ๓๑ แต่กัปนี้ 
เราได้ถวายผลไม้ใดในกาลนั้นด้วยการถวายผลไม้นั้น เราไม , รู้จัก 
ทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ... 

พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระกุรัญชิยผลทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ กุรัญชิยผลทายกเถราปทาน. 

กปิฏฐผลทายกเถราปทานที่ ๒ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายมะขวิด 

[๑๐๒] เราได้ถวายผลมะขวิด แด่พระส้มพุทธเจ้าผู้มีพระฉวีวรรณปานดัง 
ทองคำ ผู้สมควรรับเครื่องบูชา กำลังเสด็จดำเนินอยู่ในถนน ใน 
กัปที่ ๙๑ แต่กัปนี้เราได้ถวายผลไม้ใดในกาลนั้น ด้วยการถวาย 
ผลไม้นั้น เราไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ เราเผา 
กิเลสทั้งหลายแล้ว ..- พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระกปิฏฐผลทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ กปิฏฐผลทายกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 103 

โกสุมพผลิยเถราปทานที่ ๓ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายลูกสะคร้อ 

[๑๐๓] ในกาลนั้น เราได้ถวายผลสะคร้อ แด่พระนราสภผู้ประเสริฐกว่า 
ทวยเทพ งามเหมือนต้นรกฟ้าขาว กำลังเสด็จดำเนินอยู่ในถนน 
ในกัปที่ ๓๑ แต่กัปนี้เราได้ถวายผลไม้ใดในกาลนั้น เราไม , รู้จัก 
ทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ... 

พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระโกสุมพผลิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ โกสุมพผลิยเถราปทาน. 

เกตกปุปผิยเถราปทานที่ ๔ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกเกด 

[๑๐๔] พระพุทธเจ้าผู้อุดมบุรุษประทับนั่งอยู่ที่ส่งแม่นั้าวินตานที เราได้พบ 

พระพุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสธุลี เป็นเอกอัครบุคคลมีพระทัยตั้งมั่นดี 

ครั้งนั้น เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส บูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ 

สุด ด้วยดอกเกด ซึ่งมีกลิ่นหอมเหมือนนั้าผึ้ง ในกัปที่ ๙๒ แต่ 

กัปนี้เราได้เอาดอกไม้บูชาใด ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้ 

เป็นผลแห่งพุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนา 

เราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเกตกปุปผิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เกตกปุปผิยเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 104 

นาคปุปผิยเถราปทานที่ ๔ 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกกากะทิง 

[๑๐๕] เราได้เอาดอกกากะทิงบูชาพระส้มพุทธเจ้า ผู้มีพระฉวีวรรณเปล่ง 
ปลั่งดังทองคำ ผู้สมควรรับเครื่องบูชา กำลังเสด็จดำเนินอยู่ใน 
ถนนในกัปที่ ๙๑ แต่กัปนี้เราได้เอาดอกไม้บูชาใด ด้วยการบูชา 
นั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา เราเผากิเลส 
ทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระนาคปุปผิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ นาคปุปผิยเถราปทาน. 

อัชชุนปุปผิยเถราปทานที่ ๖ 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกรกฟ้าขาว 

[๑๐๖] ครั้งนั้น เราเป็นกินนรอยู่ที่ , ใกล้ส่งแม่น'1จันทภาคา ได้เห็นพระสยัมภู 
พุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสธุลี มีความเลื่อมใสมีใจโสมนัส เกิดความ 
ปราโมทย์ ประนมอัญชลีแล้วถือเอาดอกรกฟ้าขาวมาบูชาพระสยัมภู 
ด้วยกรรมที่เราทำไว้ดีแล้วนั้น และด้วยการตั้งเจตน์จำนงไว้ เราละ 
ร่างกินนรแล้ว ได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เราได้เป็นจอมเทพเสวย 
ราชสมบัติในเทวโลก ๓๖ ครั้ง ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเสวยราช 
สมบัติอันใหญ่ ๑๐ ครั้ง ได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์โดย 
คณนานับมิได้ พืชอันหว่านในเนื้อนาอันดี คือ พระสยัมภู ได้ 
สำเร็จผลเป็นอันดีแก , เราแล้ว กุศลของเรามีอยู่ เราบวชเป็น 
บรรพชิต ทุกวันนี้เราควรแก , การบูชาในศาสนาของพระศากยบุตร 
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว -.. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 105 

ทราบว่า ท่านพระอัชชุนปุปผิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อัชชุนปุปผิยเถราปทาน. 

กุฏชปุปผิยเถราปทานที่ ๗ 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกอัญชันเขียว 

[๑๐๗] ในที่ไม , ไกลภูเขาห่มวันต์ มีภูเขาลูกหนึ่งชื่ออัจจละ พระพุทธเจ้า 
พระนามว่าสุทัสสนะ ประทับอยู่ที่ซอกเขา เราถือดอกไม้ที่เกิดในป่า 
ห่มพานต์ เหาะขึ้นอากาศ ณ ที่นั้น เราได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ข้ามพ้น 
โอฆะ ไม่มีอาสวะ ครั้งนั้นเราถือเอาดอกอัญชันเขียวจบเหนือ 
เศียรเกล้าแล้ว บูชาแด่พระสยัมภูพุทธเจ้า ผู้แสวงหาประโยชน์ใหญ่ 
ในกัปที่ ๓๑ แต่กัปนี้เราได้เอาดอกไม้ใดบูชา ด้วยการบูชานั้น 
เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา เราเผากิเลส 
ทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระกุฏชปุปผิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ กุฏชปุปผิยเถราปทาน. 

โฆสส์ญ่ญกเถราปทานที่ ๘ 

ว่าด้วยผลแห่งความเลื่อมใสในเสียงแสดงธรรม 

[๑๐๘] เมื่อก่อน เราเป็นพรานเนื้อ เที่ยวอยู่ในไพรวัน อันสงัดเงียบ 

ได้พบพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสธุลี อันหมู่เทวดาห้อมล้อม 

กำลังทรงประกาศสัจจะ ๔ ทรงแสดงอมตบท เราได้สดับธรรมอัน 

ไพเราะของพระพุทธเจ้าผู้เผ่าพันธุของโลกพระนามว่าสิขี เรายังจิตให้ 

เลื่อมใสในพระสุรเสียง เรายังจิตให้เลื่อมใสในพระองศ์ท่านผู้ไม , มี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 106 

บุคคลเปรียบเสมอเหมือนแล้ว ข้ามพ้นภพที่ข้ามได้ยาก ในกัป 
ที่ ๓๑ แต่กัปนี้เราได้สัญญาใดในกาลนั้น ด้วยการได้สัญญานั้น 
เราไม , รู้จักทุคติเลยในเสียง นี้เป็นผลแห่งสัญญา เราเผากิเลส 
ทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระโฆสสัญญกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ โฆสสัญญกเถราปทาน. 

สัพพลทายกเถราปทานที่ ๙ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลไม้ต่างๆ 

[๑๐๙] ครั้งนั้น เราเป็นพราหมณ์มีนามชื่อว่าวรุณ เป็นผู้เรียนจบมนต์ 
ทิ้งบุตร ๑๐ คนเข้าไปกลางป่า สร้างอาศรมอย่างสวยงาม สร้าง 
บรรณศาลาจัดไว้เป็นห้องๆ น่ารื่นรมย์ใจ อาศัยอยู่ในป่าใหญ่ 
พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ ทรงรู้แจ้งโลก ผู้สมควรรับ 
เครื่องบูชา ทรงพระประสงค์จะช่วยเหลือเรา พระองค์จึงได้เสด็จมา 
ยังอาศรมของเรา พระรัศมีได้แผ่กว้างใหญ่ตลอดไพรสฌฑ์ ครั้งนั้น 
ป่าใหญ่โพลงไปด้วยพุทธานุภาพ เราเห็นปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้า 
ผู้ประเสริฐสุด ผู้คงที่ ได้เก็บเอาใบไม้มาเย็บเป็นกระทง แล้ว 
เอาผลไม้ใส่จนเต็มหาบ เข้าไปเฝ็าพระสัมพุทธเจ้าแล้วได้ถวาย 
พร้อมทั้งหาบ เพื่อทรงอนุเคราะห์เรา พระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่เราว่า 
ท่านจงถือเอาหาบเดินตามหลังเรามา เมื่อสงฆ์บริโภคแล้ว บุญจักมี 
แก่ท่าน เราได้หาบเอาผลไม้ไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ เรายังจิตให้ 
เลื่อมใสในพระภิกษุสงฆ์แล้ว ได้เข้าถึงสวรรค์ชั้นดุสิต เป็นผู้ประ 
กอบด้วยการฟ้อน การขับ การประโคมอันเป็นทิพย์ เสวยยศใน 
สวรรค์ชั้นดุสิตนั้น โดยบุญกรรม เราเข้าถึงกำเนิดใดๆ คือ 
เป็นเทวดาหรือมนุษย์ ในกำเนิดนั้นๆ เราไม่มีความบกพร่อง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 107 

ในเรื่องโภคทรัพย์เลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ เพราะได้ถวาย 
ผลไม้แด่พระพุทธเจ้า เราจึงได้เป็นใหญ่ตลอดทวีปทั้ง ๔ พร้อมด้วย 
สมุทร พร้อมทั้งภูเขาถึงฝูงนกมีเท่าใดที่บินอยู่ในอากาศนก 
เหล่านั้นก็ตกอยู่ในอำนาจของเรา นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ ยักษ์ 
ภูต รากษส กุมภัณฑ์และครุฑ เท่าที่มีอยู่ในไพรสณฑ์ ต่างก็ 
บำรุงบำเรอเอา ถึงพวกเต่า หมาไน ผึ้งและเหลือบยุง ก็ตกอยู่ 
ในอำนาจของเรา นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ แม้เหล่าสกุลปักษี 
มีกำลังมากชื่อสุบรรณก็นับถือเรา นี้ก็เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ 
ถึงพวกนาคที่มีอายุยืน มีฤทธิ ๙ มียศใหญ่ ก็ตกอยู่ในอำนาจเรา 
นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ ราชสีห์ เสือโคร่ง เสือเหลือง หมี 
หมาป่า หมาจิ้งจอก ก็ตกอยู่ในอำนาจของเรา นี้เป็นผลแห่งการ 
ถวายผลไม้ ผู้ที่อยู่ในดาวประกายพฤกษ์และหญ้า กับผู้ที่อยู่ในอากาศ 
ล้วนนับถือเราทั้งหมด นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ ธรรมที่เห็นได้ 
ยาก ละเอียด ลึกซึ้ง ซึ่งพระศาสดาทรงประกาศไว้ดีแล้ว 
เราถูกต้องแล้วอยู่ นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ เราถูกต้องวิโมกข์ ๘ 
เป็นผู้ไม่มีอาสวะ เป็นผู้มีความเพียรเผากิเลส และมีปัญญารักษา 
ตนอยู่ นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ เราเป็นผู้หนึ่งในจำนวนโอรส 
ของพระพุทธเจ้าที่ดำรงอยู่ในผล สิ้นโทสะ มียศใหญ่ นี้เป็นผล 
แห่งการถวายผลไม้ เราถึงความบริบูรณ์ในอภิญญา อันกุศลมูล 
ตักเตือน กำหนดรู้อาสวะทั้งปวง เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ เราเป็นผู้ 
หนึ่งในจำนวนพระโอรสของพระพุทธเจ้าที่ได้วิชชา ๓ บรรลุฤทธ 
มียศใหญ่ สมบูรณ์ด้วยทิพโสต ในกัปที่แสนแต่กัปนี้เราได้ 
ถวายผลไม้ใดกาลนั้น ด้วยการถวายผลไม้นั้น เราไม , รู้จัก 
ทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ... 

พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎ 

ทราบว่า ท่านพระสัพพผลทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สัพพผลทายกเถราปทาน. 

ปทุมธาริยเถราปทานที่ ๑๐ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกบัว 

[๑๑๐] ในที่ไม , ไกลภูเขาทิมวันต์ มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อโรมสะ ครั้งนั้น 
พระพุทธเจ้าพระนามว่าอภิสัมภวะ ประทับอยู่กลางแจ้ง เราออกจาก 
ที่อยู่ไป ถือเอาดอกปทุมบูชา เราถือดอกปทุมบูชาอยู่หนึ่งวัน 
แล้วจึงได้กลับที่อยู่ ในกัปที่ ๓๑ แต่กัปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าใด 
ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา 
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระปทุมธาริยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปทุมธาริยเถราปทาน. 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 

๑. กุรัญชิยผลทายกเถราปทาน๖. ธัชชุนปุปผิยเถราปทาน 
๒. กปิฏฐผลทายกเถราปทาน ๗. กุฏชปุปผิยเถราปทาน 
๓. โกสุมพผลิยเถราปทาน ๘. โฆสสัญญกเถราปทาน 
๔. เกตกปุปผิยเถราปทาน ๙. สัพพผลทายกเถราปทาน 
๕. นาคปุปผิยเถราปทาน ๑๐. ปทุมธาริยเถราปทาน 
และในวรรคนี้มีคาถาคำนวณได้ ๘๓ คาถา. 

จบ ผลทายกวรรคที่ ๕๒. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 109 

ติณทายกวรรคที่ ๕๓ 

ติณมุฏฐิทายกเถราปทานที่ ๑ 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายหญ้าคา ๑ กำ 

[๑๑๑] ในที่ไม , ไกลภูเขาห่มวันต์ มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อลัมพกะ ที่ภูเขาลัมพกะ 
นั้น พระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าดึสสะ เสด็จจงกรมอยู่กลางแจ้ง 
เมื่อก่อน เราเป็นพรานเนื้ออยู่ในอรัญราวป่า ได้พบพระพุทธเจ้า 
ผู้ประเสริฐสุดกว่าทวยเทพ จึงได้ถวายหญ้ากำหนึ่งแด , พระพุทธเจ้า 
เพื่อเป็นที่ประทับนึ่ง ครั้นแล้วยังจิตให้เลื่อมใส ถวายบังคม 
พระส้มพุทธเจ้าแล้ว บ่ายหน้ากลับทางทิศอุดร เราเดินไปไม่นาน 
ก็ลูกราชสีห์ฆ่า เราเป็นผู้ลูกราชสีห์ฆ่าตายในที่นั้นนั่นเอง เราได้ทำ 
อาสนกรรม ณ ที่ใกล้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ไม , มีอาสวะ เรา 
ได้ไปยังเทวโลกเหมือนลูกศรที่พ้นจากแล่ง ฉะนั้น ปราสาทใน 
เทวโลกนั้น ซึ่งบุญกรรมเนรมิตให้ เป็นของงดงาม มีแล่งธนูตั้งพัน 
มีลูกหนังเป็นจำนวนร้อย มีธงประจำปราสาทสีเขียว รัศมีของ 
ปราสาทนั้นแผ่ซ่านไป เหมือนพระอาทิตย์อุทัย เราเป็นผู้เพียบพร้อม 
ด้วยเหล่านางเทพกัญญา เพียบพร้อมด้วยกามอุณารมณ์ บันเทิงเริง 
รมย์อยู่ เราอันกุศลมูลตักเตือนแล้ว จุติจากเทวโลกมาเป็นมนุษย์ 
เป็นผู้บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะ ในกัปที่ ๙๒ แต่กัปนี้เราได้ 
ถวายหญ้าสำหรับรองนึ่ง ด้วยการถวายหญ้านั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งการถวายหญ้ากำหนึ่ง เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว -.. 

พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระติณมุฏฐิทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ติณมุฏ!ทายกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 110 

เวจจกทายกเถราปทานที่ ๒ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายวัจจกุฎี 

[๑๑๒] เราเลื่อมใส ได้ถวายวัจจกุฎีหลังหนึ่ง แด่พระผู้มีพระภาคเชษฐบุรุษ 

ของโลก ผู้คงที่ พระนามว่าวิปัสสี ด้วยมือของตน เราได้ยานช้าง 

ยานม้าและยานทิพย์ เราได้บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะ ก็เพราะ 

การถวายวัจจกุฎีนั้น ในกัปที่ ๙๑ แต่กัปนี้เราได้ถวายวัจจกุฎีใด ด้วย 

การถวายวัจจกุฎีนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวาย 

วัจจกุฎี เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว -.. พระพุทธศาสนาเราได้ทำ 

เสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเวจจกทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เวจจกทายกเถราปทาน. 

สรณคมนิยเถราปทานที่ ๓ 

ว่าด้วยผลแห่งการเข้าถึงพระรัตนตรัย 

[๑๑๓] ครั้งนั้น ภิกษุกับเราผู้อาศัยเลี้ยงชีพ ขึ้นเรือไปด้วยกัน เมื่อเรือกำลัง 
จะกัปปาง ภิกษุได้ให้สรณะแก , เรา ในกัปที่ ๓๑ แต่กัปนี้ภิกษุนั้นได้ 
ให้สรณะใดแก , เรา เพราะสรณะนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็น 
ผลแห่งสรณคมน์ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ..- พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสรณคมนึยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สรณคมนิยเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎ 

อัพภัญชนทายกเถราปทานที่ ๔ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายยาหยอดตา 

[๑๑๔] เราอยู่ใกล้พระราชอุทยาน ในพระนครพันธุมดี ครั้งนั้น เรานุ่ง 
หนังเสือเหลือง ถือคณโฑนั้า เราได้พบพระสยัมภูพุทธเจ้า ผู้ปราศ 
จากกิเลสธุลี ผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้อะไรๆ มีความเพียรเผากิเลส มี 
พระหฤทัยแน่วแน่ มีปกติเพ่งพินิจ ยินดีในฌาน เป็นนักบวช 
ผู้สำเร็จความประสงค์ทั้งปวง ข้ามพ้นโอฆะแล้ว ไม่มีอาสวะ 
ครั้นเราพบแล้วก็เลื่อมใสโสมนัส ได้ถวายยาหยอดตา ในทัปที่ ๙๑ 
แต่กัปนี้เราได้ถวายทานใดในกาลนั้น ด้วยทานนั้น เราไม , รู้จัก 
ทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งยาหยอดตา เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว -.. 

พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอัพกัญชนทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล. 
จบ อัพกัญชนทายกเถราปทาน. 

สุปฏทายกเถราปทานที่ ๕ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายผ้าเนื้อดี 

[๑๑๕] พระวิปัสสีสัมมาส้มพุทธเจ้าผู้นำโลก เสด็จออกจากที่ประทับสำราญ 
ในกลางวัน เราได้ถวายผ้าอย่างดีมีเนื้อเบาแล้ว บันเทิงอยู่ในสวรรค์ 
ตลอดกัปที่ ๙๑ แต่กัปนี้เราได้ถวายผ้าใด ด้วยการถวายผ้านั้น เราไม่ 
รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งผ้าอย่างดี เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ... 

พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสุปฏทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สุปฏทายกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 112 

ทัฌฑทายกเถราปทานที่ ๖ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายไม้เท้า 

[๑๑๖] ครั้งนั้น เราเข้าไปยังป่าใหญ่ ตัดเอาไม้ไผ่มาทำเป็นไม้เท้าถวาย 
แด่พระสงฆ์ เรากราบไหว้ท่านผู้มีวัตรอันงาม ด้วยจิตเลื่อมใสนั้น 
ถวายไม้เท้าแล้วเดินบ่ายหน้าไปทางทิศอุดร ในกัปที่ ๙๔ แต่กัปนี้ 
เราได้ถวายไม้เท้าใดในกาลนั้น ด้วยการถวายไม้เท้านั้น เราไม , รู้จัก 
ทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายไม้เท้า เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ... 

พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระทัฌฑทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ทัณฑทายกเถราปทาน. 

คิริเนลปูชกเถราปทานที่ ๗ 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกอัญชันเขียว 

[๑๑๗] เมื่อก่อน เราเป็นพรานเนื้อเที่ยวอยู่ในป่า ได้พบพระพุทธเจ้าผู้ 

ปราศจากกิเลสธุลี ทรงรู้จบธรรมทั้งปวง เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส 

ในพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณา ทรงยินดี 

ในประโยชน์เกื้อกูลของสรรพสัตว์ จึงได้บูชาด้วยดอกอัญชันเขียว 

ในกัปที่ ๓๑ แต่กัปนี้เราได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใด 

ด้วยการบูชานั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา 

เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระคิริฒลปูชกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ กิรเนลปูชกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 113 
โพธิสัมมัชชกเถราปทานที่ ๘ 
ว่าด้วยผลแห่งการกวาดลานโพธ 

[๑๑๘] ในกาลก่อน เราเก็บใบโพธที่ลูกทิ้งไว้ ณ ลานพระเจดีย์เอาไปทิ้ง 
เสีย เราจึงได้คุณ ๒๐ ประการ ด้วยเดชแห่งกรรมนั้น เมื่อเรายัง 
ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ ย่อมท่องเที่ยวไปแต่ในสองภพ 
คือ ในเทวดาและมนุษย์ จุติจากเทวโลกแล้วมาสู่มนุษยโลก ก็ 
เกิดแต่ในสองสกุล คือ สกุลกษัตริย์และสกุลพราหมณ์ เรามี 
อวัยวะน้อยใหญ่สมบูรณ์ สูงใหญ่ รูปสวย สะอาดสะอ้าน 
เต็มเปียม ไม , บกพร่อง เราเกิดในภพใดภพหนึ่ง คือ ในเทวโลกหรือ 
มนุษยโลก ในภพนั้น เรามีผิวพรรณเหมือนทองคำ เปรียบดัง 
ทองคำที่นายช่างหลอมแล้ว ผิวของเราอ่อนนุ่ม สนิท สุขุม 
ละเอียดอ่อนอยู่ตลอดเวลา เพราะใบโพธอันเราทิ้งดีแล้ว ในคติ 
ไหนๆ ก็ตามที ฝ่นละอองย่อมไม , ติดในสรีระของเราผู้ที่อยู่ในที่ 
ประชุม นี้เป็นวิบากแห่งการทิ้งใบโพธเพราะความร้อนลม แดด 
หรือเพราะความร้อนของไฟก็ตาม ที่ตัวของเราไม , มีเหงื่อไหล นี้ 
เป็นวิบากแห่งการทิ้งใบโพธิ ๙ ในกายของเรา ไม่มีโรคเรื้อนปี 
กราก ตกกระ หูดและหิด เ! เอย เลย นี้เป็นวิบากแห่งการทิ้ง 
ใบโพธ คุณแห่งการทิ้งใบโพธอีกข้อหนึ่ง คือ บุคคลเกิดใน 
ภพน้อยภพใหญ่ ย่อมไม่มีโรคในกาย นี้เป็นวิบากแห่งการทิ้งใบโพธ 
คุณอีกข้อหนึ่ง คือ เขาเกิดในภพน้อยใหญ่ ย่อมไม , มีความบีบคั้น 
ที่เกิดขึ้นทางใจเลย นี้เป็นวิบากแห่งการทิ้งใบโพธ คุณอีกข้อหนึ่ง 
คือ เขาเกิดในภพน้อยภพใหญ่ ย่อมไม่มีใครเป็นข้าศึกเลย นี้เป็น 
วิบากแห่งการทิ้งใบโพธ คุณอีกข้อหนึ่ง คือเขาเกิดในภพน้อย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 114 

ภพใหญ่ ย่อมมีโภคทรัพย์ไม่บกพร่องเลย นี้เป็นวิบากแห่งการทิ้ง 
ใบโพธ คุณอีกข้อหนึ่ง คือ เขาเกิดในภพน้อยภพใหญ่ ย่อม 
ไม่มีภัยแต่ไฟ พระราชา โจรและนา คุณอีกข้อหนึ่ง คือ เขา 
เกิดในภพน้อยภพใหญ่ทาสหญิงชายและคนเดินตาม ย่อมประพฤติ 
ตามจิตของเขา เขาเกิดในมนุษยโลกในปริมาณอายุเท่าใด อายุ 
ของเขาย่อมไม , ลดไปจากปริมาณอายุนั้น ย่อมดำรงอยู่ตราบเท่าสิ้น 
อายุคนใน คนนอก ตลอดถึงชาวนิคม ชาวรัฐ ล้วนแต่เป็น 
ผู้ช่วยเหลือ ใคร่ความเจริญปรารถนาความสุขแก่เขาทิ้งนั้น ใน 
ทุกๆ ภพ เราเป็นคนมีโภคทรัพย์ มียศ มีศิริ มีญาติ พวกพ้อง 
ไม่มีเวร หมดความสะดุ้ง ในกาลทิ้งปวง เมื่อเรายังท่องเที่ยวอยู่ 
ในภพ เทวดา มนุษย์ อสูร คนธรรพ์ ยักษ์และรากษส ล้วน 
แต่ป้องกันรักษาเราทุกเมื่อ เราเสวยยศสองอย่างทิ้งในเทวโลกและ 
มนุษยโลก ในอวสานเราได้บรรลุสิวโมกข์มหานฤพานอันยอดเยี่ยม 
บุรุษใดประสพบุญเพราะเจาะจงพระสัมมาส้มพุทธเจ้า หรือโพธิ 
พฤกษ์ของพระศาสดาพระองค์นั้น สำหรับบุรุษเช่นนั้น สิ่งอะไร 
เล่าที่เขาจะหาได้ยาก เขาย่อมเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นๆ ในเพราะ 
มรรคผล นิกายเป็นที่มาและคุณ คือ ฌานและ อภิญญา ไม่มี 
อาสวะ ปรินิพพาน เมื่อก่อน เรามีใจยินดีเก็บใบโพธเอาไปทิ้ง 
จึงเป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยองศ์ ๒๐ ประการนี้ทุกนิพาราตรีกาล 
เราเผากิเลสทิ้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว 
ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระโพธิสัมมัชชกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ โพธิสัมมัชชกเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎ 

อามัณฑผลทายกเถราปทานที่ ๙ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายแฟง 

[๑๑๙] พระพิชิตมารพระนามว่าปทุมุตระ ผู้ทรงรู้จบธรรมทั้งปวงเป็นนายก 

ของโลก ออกจากสมาธิแล้วเสด็จจงกรมอยู่ ครั้งนั้น เราเอา 

ผลไม้ใส่หาบหาบมา ได้พบพระพุทธเจ้ามหามุนี ผู้ปราศจากกิเลส 

ธุลี กำลังเสด็จจงกรมอยู่ เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส ประนมกรอัญชลี 

เหนือเศียรเกล้า ถวายบังคมพระส้มพุทธเจ้าแล้วถวายผลแฟง ใน 

กัปที่แสนแต่กัปนี้เราได้ถวายผลไม้ใดในกาลนั้น ด้วยการถวาย 

ผลไม้นั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งผลแฟง เราเผากิเลส 

ทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอามัณฑผลทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 
จบ อามัฌฑผลทายกเถราปทาน. 

สุคันธเถราปทานที่ ๑๐ 

ว่าด้วยผลแห่งการสดุดีพระรัตนตรัย 

[๑๒๐] พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุแห่งพราหมณ์ ทรงพระยศใหญ่ มี 
พระนามชื่อว่ากัสสปะ ประเสริฐกว่านักปราชญ์ทั้งหลายเสด็จอุบัติ 
ขึ้นแล้วในภัทกัปนี้พระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยอายุพยัญชนะมีพระ 
ลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ อันรัศมีวาหนึ่งแวดล้อม มีข่าย 
รัศมีบังเกิดปรากฏ ก่อให้เกิดความยินดีเหมือนพระจันทร์ ส่องแสง 
สว่างเหมือนพระอาทิตย์ ทรงยังหมู , สัตว์ให้เยือกเย็น เหมือนเมฆฝน 
เป็นบ่อเกิดแห่งคุณเหมือนสาคร ปานประหนึ่งว่าแผ่นดินโดยศีล 
เปรียบดังภูเขาทิมวันต์โดยสมาธิ เหมือนอย่างอากาศโดยปญญา 
เป็นผู้ไม่เกาะเกี่ยวเหมือนลม ไม่พร่องเหมือนวิหาร แกล้วกล้าใน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 116 

บริษัท ทรงประกาศสัจธรรมช่วยมหาชนให้รอดพ้น ครั้งนั้นเรา 
เป็นเศรษฐีบุตรผู้มียศใหญ่ ในพระนครพาราณสี มีทรัพย์และ 
ข้าวเปลือกมากมาย เราเที่ยวเดินเล่นไปจนถึงป่ามฤคทายวัน ได้ 
เห็นพระศาสดาผู้เป็นนาถะ กำลังทรงแสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง 
หนทางอมตธรรม เราได้เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้เป็นเทพยิ่ง 
กว่าทวยเทพ มีพระดำรัสเกลี้ยงเกลา น่ารัก มีพระสุรเสียงสมํ่า 
เสมอเหมือนนกการะเวก มีพระสำเนียงก้องเหมือนเสียงหงส์และ 
เสียงกลองใหญ่ ยังมหาชนให้ทราบชัดได้ และได้สดับพระสุรเสียง 
อันไพเราะ จึงได้ละโภคทรัพย์มิใช่น้อย ออกบวชเป็นบรรพชิต 
เราบวชแล้ว เช่นนี้ไม , นานก็เป็นพหูสูต เป็นพระธรรมกถึก 
มีปฏิภาณอันวิจิตร เราเป็นคนองอาจในการพรรณนา ได้พรรณนา 
พระคุณของพระศาสดาผู้มีพระฉวีวรรณเหมือนทองคำ ในท่ามกลาง 
บริษัทย่อยๆ ว่า พระผู้มีพระภาคพระองค์นี้เป็นพระขีณาสพ 
เป็นผู้ตื่นแล้วไม่มีทุกข์ ทรงตัดความสงสัยได้แล้ว ทรงถึงความ 
สิ้นกรรมทุกอย่าง ทรงพ้นกิเลสแล้วในเพราะธรรมเป็นที่สิ้นไป 
แห่งอุปธิ พระผู้มีพระภาคพระองค์นี้นั้นเป็นผู้ตื่นแล้ว พระองค์เป็น 
ผู้ประเสริฐยิ่ง ทรงประกาศพรหมจรรย์ในโลก พร้อมทั้งเทวโลก 
ทรงแกพระองค์เองและทรงแกผู้อื่น ทรงสงบระงับเองและทรงทำ 
ผู้อื่นให้สงบระงับ เป็นผู้ดับกิเลส เป็นนักบวช ทรงยังผู้อื่นให้ดับ 
กิเลส เป็นผู้เบาพระทัยและทรงยังมหาชนให้เบาใจ ทรงมีความ 
เพียร องอาจ กล้าหาญ มีพระปัญญาทรงประกอบด้วยพระกรุณา 
ทรงมีความชำนาญ เป็นผู้มีชัยชนะ เป็นพระพิชิตมาร ไม่ทรงคนอง 
ทรงหมดความห่วงใย เป็นผู้ไม่หวั่นไหว ไม , สั่นสะเทือนเป็น 
นักปราชญ์ไม , ทรงหลงใหล ไม่มีใครเทียมทัน เป็นมุนี มีปกติ 
นำธุระไป ทรงอาจหาญแม้ในพวกครู ดังโคอุสุภราชพระยาคชสาร 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 117 

(และ) ไกรสรสีหราช เป็นผู้ปราศจากราคะ ปราศจากมลทิน 
เป็นดังพรหม กล้ากว่านักปราชญ์ หักเสียซึ่งข้าศึกคือกิเลส หมด 
เสี้ยนหนาม ปราศจากความเศร้าโศกไม่มีใครเสมอเสมือน เป็นผู้ 
ประเสริฐ สะอาดหมดจด เป็นพราหมณ์ เป็นสมณะ เป็นนาถะ 
เป็นหมอ เป็นผู้กำจัดลูกศร เป็นนักรบ เป็นผู้เบิกบาน เป็นผู้ 
หลับและตื่น ไม , หวั่นไหว มีใจเบิกบาน ยิ้มแย้ม ทรงทำการแก 
อินทรีย์ เป็นผู้นำตนไป เป็นผู้ทำ เป็นผู้นำ เป็นผู้ประกาศ เป็น 
ผู้ทำสัตว์ให้ร่าเริง เป็นผู้วิด เป็นผู้ตัก เป็นผู้ฟิง เป็นผู้สรรเสริญ 
เป็นผู้ไม่กำเริบ ปราศจากลูกศร ไม่มีทุกข์ไม่ทรงมีความสงสัย 
เป็นผู้หมดตัณหา ปราศจากธุลี เป็นผู้ขุด เป็นผู้ทำลาย เป็นผู้ 
กล่าว เป็นผู้ทำให้ปรากฏ เป็นผู้ยังสัตว์ให้ข้าม ให้ทำประโยชน์ 
เป็นผู้ถึงสัมปทา เป็นผู้ยังสัตว์ให้บรรลุ เป็นผู้ไปด้วยกัน เป็นผู้ฆ่า 
ทรงยังกิเลสให้เร่าร้อน ให้เหือดแห้ง ดำรงอยู่ในสัจจะ เสมอ 
ด้วยผู้เสมอ ไม่มีสหาย เป็นที่อยู่แห่งความเอ็นดู มีมนต์อัศจรรย์ 
ไม่ทรงลวงให้พิศวง เป็นผู้ทำ เป็นนักบวชองศ์ที่ ๗ ทรงข้ามพ้น 
ความสงสัยแล้ว ไม่ทรงถือพระองศ์ ทรงมีคุณหาประมาณมิได้ 
ไม่มีใครเปรียบปาน ล่วงคลองแห่งถ้อยคำทุกชนิด ล่วงเวไนย 
สัตว์ทุกคน ทรงชนะหมู่มาร ความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้ 
ประเสริฐมีพระรัศมีกำหนดด้วยร้อยพระองค์นั้น ย่อมนำอมตมหา 
นิพพานมาให้ เพราะฉะนั้น ความเชื่อในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม 
และในพระสงฆ์ จึงมีประโยชน์ใหญ่ เราสรรเสริญพระพุทธเจ้าผู้ 
เป็นสรณะอย่างสูงสุดของโลก ๓ ด้วยคุณมีอาทิเห็นปานดังนี้ 
แสดงธรรมกถาในท่ามกลางบริษัท จุติจากอัตภาพนั้นแล้ว ได้ 
เสวยมหันตสุขในสวรรค์ชั้นดุสิต จุติจากดุสิตแล้วเกิดในมนุษย์ 
เป็นผู้มีกลิ่นหอม ลมหายใจ กลิ่นปากและกลิ่นตัวของเราก็เช่นนั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 118 

เหมือนกัน คือ มีกลิ่นหอม และกลิ่นหอมนั้นนั่นแหละฟ้งไป 
เนืองนิตย์ เรามีกลิ่นหอมทุกอย่างกลิ่นปากของเราหอมฟ้งอยู่ทุกเมื่อ 
สรีระของเรางดงาม หอมฟ้งทุกทิพาราตรีกาล ปานดังดอกปทุม 
ดอกอุบลและดอกจำปา ฉะนั้น ทั้งหมดนั้นเป็นผลแห่งการกล่าว 
สรรเสริญคุณพระพุทธเจ้า ผลนั้นน่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง ขอท่านทั้งหลาย 
จงตั้งใจสดับคุณของพระพุทธเจ้านั้น ซึ่งเราได้กล่าวแล้ว ครั้นเรา 
กล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า ซึ่งนำประโยชน์และความสุขมา 
ให้แล้ว เป็นผู้มี'จิตผ่องแผ้ว , ในธรรมทั้งปวง พระสงฆ์เป็นผู้ 
ประกอบด้วยความเพียร มียศ ถึงความสุข งดงาม รุ่งเรือง 
น่ารักน่าชม เป็นผู้กล่าวไม่ดูหมิ่นดูแคลน ไม่มีโทษ และเป็นผู้มี 
ปัญญาขวนขวายในธรรมที่เป็นสิ้นกิเลส สำหรับผู้ภักดีต่อพระพุทธ 
เจ้าได้นิพพานโดยง่าย เราจักกล่าวถึงเหตุของพวกเรา เชิญท่าน 
ทั้งหลายพีงเหตุนั้นตามเรื่อง เราถวายบังคมก็เพราะค้นพบพระยศ 
ของพระผู้มีพระภาคที่มีอยู่ เพราะฉะนั้น แม้เราจะเกิดในภพใดๆ 
ก็ย่อมเป็นผู้มียศในภพนั้นๆ เราสรรเสริญพระพุทธเจ้า ผู้ท่าที่สุด 
ทุกข์ และพระธรรมอันสงบระงับ ปัจจัยมิได้ปรุงแต่ง จึงได้เป็นผู้ 
ถึงความสุข เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าทรงประทานความ 
สุขแก่สัตว์ทั้งหลาย เรากล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าว่า 
มีทั้งส่วนพระองศ์และที่เป็นประโยชน์แก , คนอื่น จึงเป็นผู้ประกอบ 
ด้วยปีติในพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้น เราจึงเป็นผู้มีความงดงาม 
เมื่อเรากล่าวสรรเสริญพระคุณ ชื่อว่าชมเชยพระผู้นำ ซึ่งทรงชำนะ 
มาร ล่วงเสียซึ่งเดียรถีย์ ครอบงำเดียรถีย์โกงเสียได้ เพราะฉะนั้น 
เราจึงเป็นคนมีความรุ่งเรือง เมื่อเรากล่าวสรรเสริญพระคุณของ 
พระสัมพุทธเจ้า ชื่อว่าพระองศ์ให้เป็นที่รักแม้แห่งหมู , ชน เพราะ 
ฉะนั้น เราจึงเป็นผู้น่ารัก น่าชม เหมือนพระจันทร์อันมีในสรทกาล 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 119 

ฉะนั้น เราชมเชยพระสุคตเจ้าด้วยวาจาทุกอย่าง ตามสติสามารถ 
เพราะฉะนั้น เราจึงมีปฏิภาณวิจิตร เหมือนท่านพระวังคีสะ คน 
พาลพวกใดเป็นผู้ถึงความสงสัย จึงดูหมิ่นพระมหามุนี เราข่มขี่ 
คนพาลพวกนั้นโดยชอบธรรม เพราะฉะนั้น เราจึงไม , ถูกลูหมิ่น 
เราได้ช่วยท่ากิเลสของสัตว์ทั้งหลายให้หมดไป ด้วยการสรรเสริญ 
พระคุณพระพุทธเจ้า เพราะอำนาจของกรรมนั้น เราจึงเป็นผู้มี , ใจ 
ไม่มีกิเลส เราผู้แสดงพุทธานุสสติ ได้ท่าปัญญาเครื่องตรัสรู้ให้ 
เกิดแก่ผู้ฟิง เพราะฉะนั้น เราจึงเป็นผู้มีปัญญาเห็นแจ้งอรรถอัน 
ละเอียด เราจักเป็นผู้สิ้นอาสวะทุกอย่าง จักข้ามพ้นสาครคือ 
สงสารไปได้ และมีความชำนิชำนาญ ไม , ลือมั่นด้วยอุปาทาน ถึง 
ความดับสนิท ในอัปนี้เองเราได้ชมเชยพระชินเจ้าใด ด้วยการ 
ชมเชยนั้น เราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา เราเผา 
กิเลสทั้งหลายแล้ว ..- พระพุทธศาสนาเราได้ท่าเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสุคันธเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สุคันธเถราปทาน. 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 

๑. ติณมุฏฐิทายกเถรไปทาน๖. ทัฌฑทายกเถราปทาน 

๒. เวจจกทายกเถราปทาน๗. คิริเนลปูชกเถราปทาน 

๓. สรณคมนิยเถราปทาน ๘. โพธิสัมมัชชกเถราปทาน 

๔. อัพภัญชนทายกเถราปทาน ๙. อามัณฑผลทายกเถราปทาน 

๕. สุปฏทายกเถราปทาน ๑๐. สุคันธเถราปทาน 

ในวรรคนี้บัณฑิตคำนวณคาถาทั้งหมดได้ ๑๒๓ คาถา. 

จบ ติณทายกวรรคที่ ๕๓. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 120 

กัจจายวรรคที่ ๕๔ 

มหากัจจายนเถราปทานที่ ๑ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระมหากัจจายนเถระ 

[๑๒๑] พระพิชิตมารพระนามว่าปทุมุตระ ผู้ปราศจากตัณหา ทรงชำนะสิ่งที่ 

ใครๆ เอาชนะไม , ได้ เป็นพระผู้นำ ได้เสด็จอุบัติขึ้นในกัปที่แสนแต่ 

ภัทกัปน พระองศ์เป็นผู้แกล้วกล้าสามารถ มีพระอินทรีย์เสมือน 

ใบบัว มีพระพักตร์ปราศจากมลทินคล้ายพระจันทร์ มีพระฉวีวรรณ 

ปานดังทองคำ มีพระรัศมีซ่านออกจากพระองค์เหมือนรัศมีพระ 

อาทิตย์ นำตาและใจของสัตว์ลง ประดับด้วยพระลักษณะอัน 

ประเสริฐ ล่วงทางแห่งคำพูดทุกอย่าง อันหมู่มนุษย์และอมรเทพ 

สักการะ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ทรงยังสัตว์ให้ตรัสรู้ ทรง 

นำไปได้อย่างรวดเร็ว มีพระสุรเสียงไพเราะ มีพระสันดานหนาไป 

ด้วยพระกรุณา ทรงแกล้วกล้าในที่ประชุม พระองค์ทรงแสดง 

ธรรมอันไพเราะ ซึ่งประกอบด้วยสัจจะ ๔ ทรงฉุดขึ้นซึ่งหมู่สัตว์ที่ 

จมอยู่ในเปือกตมคือโมหะ ครั้งนั้นเราเป็นดาบส สัญจรไปแต่คน 

เดียว มีป่าหิมพานต์เป็นที่อยู่อาศัย เมื่อไปสู่มนุษยโลก ทางอากาศ 

ก็ได้พบพระพิชิตมาร เราได้เข้าไปเฝ็าพระองค์แล้วสดับพระธรรม 

เทศนาของพระธีรเจ้า ผู้ทรงพรรณนาคุณอันใหญ่ของพระสาวกอยู่ว่า 

เราไม , เห็นสาวกองค์อื่นใดในธรรมวินัยนั้ที่จะเสมอเหมือนกับ 

กัจจายนภิกษุนี้ ผู้ซึ่งประกาศธรรมที่เราแสดงแล้วแต่โดยย่อได้โดย 

พิสดาร ทำบริษัทและเราให้ยินดี เพราะฉะนั้น กัจจายนภิกษุนี้ 

จึงเลิศกว่าภิกษุผู้เลิศในการกล่าวได้โดยพิสดาร ซึ่งอรรถแห่งภาษิต 

ที่เรากล่าวไว้แต่โดยย่อนั้น ภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงจำไว้ 

อย่างนี้เถิด ครั้งนั้น เราได้พิงพระดำรัสอันรื่นรมย์ใจแล้ว เกิด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 121 

ความอัศจรรย์จึงไปป่าหิมพานต์นำเอากลุ่มดอกไม้มาบูชาพระผู้ 
เป็นที่พึ่งของโลก แล้วปรารถนาฐานันดรนั้น ครั้งนั้น พระผู้เป็น 
ที่อยู่แห่งสรณะ ทรงทราบอัธยาศัยของเราแล้ว ได้ทรงพยากรณ์ว่า 
จงดูฤาษีผู้ประเสริฐนี้ซึ่งเป็นผู้มีผิวพรรณเหมือนทองคำที่ไล่มลทิน 
ออกแล้ว มีโลมชาติชูชันและใจโสมนัส ยืนประนมอัญชลีนิ่งไม่ 
ไหวติง ร่าเริง มีนัยน์ตาเต็มดี มีอัธยาศัยน้อมไปในคุณของพระ 
พุทธเจ้า มีธรรมเป็นธง มีหทัยร่าเริง เหมือนอับถูกรดด้วย 
นั้าอมฤต เขาได้สดับคุณของอัจจายนภิกษุเข้า จึงได้ปรารถนา 
ฐานันดรนั้น ในอนาคตกาล ฤาษีผู้นั้จะได้เป็นธรรมทายาทของพระ 
โคดมมหามุนี เป็นโอรสอันธรรมเนรมิต จักเป็นพระสาวกของ 
พระศาสดา มีนามชื่อว่าอัจจายนะ เขาจักเป็นพหุสูต มีญาณใหญ่ 
รู้อธิบายแจ้งชัด เป็นนักปราชญ์ จักถึงฐานันดรนั้น ดังที่เราได้ 
พยากรณ์ไว้แล้ว ในกัปที่แสนแต่กัปนี้เราได้ทำกรรมใดในกาลนั้น 
ด้วยกรรมนั้นเราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา เราท่อง 
เที่ยวอยู่แต่ในสองภพ คือ ในเทวดาและมนุษย์ คติอื่นเราไม , รู้ 
นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา เราเกิดสองสกุล คือ สกุลกษัตริย์และ 
สกุลพราหมณ์ เราไม่เกิดในสกุลที่ตํ่าทราม นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา 
และในภพสุดท้าย เราเกิดเป็นบุตรของดึปิติวัจฉพราหมณ์ผู้เป็น 
ปุโรหิตของพระเจ้าจัณฑปัชโชต ในพระนครอุชเชนีอันรื่นรมย์ 
เราเป็นคนฉลาดเรียนจบไตรเพท ส่วนมารดาของเราชื่อชันทนปทุมา 
เราชื่ออัจจานะ เป็นผู้มีผิวกายงาม เราอันพระเจ้าแผ่นดินทรงส่งไป 
เพื่อพิจารณาพระพุทธเจ้า ได้พบพระผู้นำซึ่งเป็นประตูของโมกขบุรี 
เป็นที่สั่งสมคุณ และได้สดับพระพุทธภาษิตอันปราศจากมลทิน 
เป็นเครื่องชำระล้างเปือกตมคือคติ จึงได้บรรลุอมตธรรมอันสงบ 
ระงับ พร้อมอับบุรุษ ๗ คนที่เหลือ เราเป็นผู้อธิบายในพระมติ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 122 

อันใหญ่ของพระสุคตเจ้าได้แจ้งชัด และพระศาสดาทรงตั้งไว้ใน 
ตำแหน่งเอตทัคคะ เราเป็นผู้มีความปรารถนาสำเร็จด้วยดีแล้ว เรา 
เผากิเลสทั้งหลายแล้ว -.. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระมหากิจจายนเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ มหากิจจายนเถราปทาน. 

วักกลิเถราปทานที่ ๒ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระวักกลิเถระ 

[๑๒๒] สมเด็จพระผู้นำมีพระนามไม่ทราม มีพระคุณนับไม , ได้พระนามว่า 

ปทุมุตระ เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกัปที่แสนแต่ภัทรกัปนี้พระนามว่า 

ปทุมุตระ ก็เพราะมีพระพักตร์เหมือนดอกปทุม มีพระฉวีวรรณ 

งาม ไม่มีมลทิน เหมือนดอกปทุม ไม่เปอนด้วยโลก เหมือน 

ดอกปทุมไม่เปอนด้วยนี้า ฉะนั้น เป็นนักปราชญ์ มีพระอินทรีย์ 

ดังใบปทุมและน่ารักเหมือนดอกปทุม ทั้งมีพระโอฐ มีกลิ่น 

อุดม เหมือนกลิ่นในกลีบของดอกปทุม เพราะฉะนั้น พระองศ์ 

จึงทรงพระนามว่า ปทุมุตระ พระองศ์เป็นผู้เจริญกว่าโลก 

ไม่ทรงถือพระองค์ เปรียบเสมือนเป็นนัยน์ตาให้คนตาบอด มีพระ 

อิริยาบถสงบ เป็นที่ฟิงพระคุณ เป็นที่รองรับกรุณาและมติถึงใน 

ครั้งไหนๆ พระมหาวีรเจ้าพระองค์นั้น ก็เป็นผู้อันพรหมอสูรและ 

เทวดาบูชา สูงสุดกว่าชนในท่ามกลางหมู , ชนที่เกลื่อนกล่นไปทั้ง 

เทวดาและมนุษย์ เมื่อจะยังบริษัททั้งปวงให้ยินดีด้วยพระสำเนียง 

อันเสนาะ และด้วยพระธรรมเทศนาอันเพราะพริ้ง จึงได้ชมสาวก 

ของพระองค์ว่า ภิกษุลื่นที่พ้นกิเลสด้วยศรัทธา มีมติดี ขวนขวาย 

ในการดูเรา เช่นกับวักกลิภิกษุนี้ไม่มีเลย ครั้งนั้น เราเป็นบุตร 

ของพราณ์ในพระนครหงสวดี ได้สดับพระพุทธภาษิตนั้น จึง 

ชอบฐานันดรนั้น ครั้งนั้น เราได้นิมนต์พระตถาคตผู้ปราศจาก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 123 

มลทินพระองศ์นั้น พร้อมด้วยพระสาวก ให้เสวยตลอด ๗ วัน 
แล้วให้ครองผ้า เราหมอบศีรษะลงแล้วจมลงในสาครคืออนันตคุณ 
ของพระศาสดาพระองค์นั้น เต็มเปียมไปด้วยปีติ ได้กราบทูล 
ดังนี้ว่า ข้าแต่พระมหามุนี ขอให้พระองค์ได้เป็นเช่นกับภิกษุผู้ 
สัทธาธิมุติ ที่พระองศ์ตรัสชมเชยว่า เลิศกว่าภิกษุผู้มีศรัทธาใน 
พระศาสนานี้เถิด เมื่อเรากราบทูลดังนี้แล้ว พระมหามุนีผู้มี 
ความเพียรใหญ่ มีพระทรรศนะมิได้มีเครื่องกีดกัน ได้ตรัสพระ 
ดำรัสนี้ในท่ามกลางบริษัทว่า จงดูมาณพผู้นี้ ผู้นุ่งผ้าเนื้อเกลี้ยง 
สีเหลือง มีอวัยวะอันบุญสร้างสมให้คล้ายทองคำ ดูดดื่มตา 
และใจของหมู , ชนในอนาคตกาล มาณพผู้นี้จักได้เป็นพระสาวก 
ของพระโคดมผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย 
ฝ่ายสัทธาธิมุดึ เขาเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามจักเป็นผู้เว้นจาก 
ความเดือดร้อนทั้งปวง รวบรวมโภคทรัพย์ทุกอย่าง มีความสุข 
ท่องเที่ยวไป ในกัปที่แสนแต่กัปนี้พระศาสดามีนามชื่อว่าโคดม 
ทรงสมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก 
มาณพผู้นี้ชักเป็นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์นั้น จักเป็น 
โอรสอันธรรมเนรมิต ชักเป็นสาวกของพระศาสดามีนามชื่อว่า 
วักกลิ เพราะผลกรรมที่เหลือนั้น และเพราะตั้งเจตน์จำนงไว้ เรา 
ละร่างมนุษย์แล้ว ได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เรามีความสุขในที่ทูก 
สถาน ท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ ได้เกิดในสกุลหนึ่งใน 
พระนครสาวัตถี มารดาของเราถูกภัยปีศาจคุกคาม มีใจหวาดกลัว 
จึงให้เราผู้ละเอียดอ่อนเหมือนเนยข้น นุ่มนิ่มเหมือนใบไม้อ่อนๆ 
ซึ่งยังนอนหงาย ให้นอนลงแทบบาทมูลของพระผู้แสวงหาคุณอัน 
ยิ่งใหญ่ กราบทูลว่า ข้าแต่พระโลกนาถ หม่อมฉันขอถวาย 
ทารกนี้แด่พระองศ์ ข้าแต่พระโลกนายก ขอพระองค์จงทรงเป็นที่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 124 

พึ่งของเขาด้วยเถิด ครั้งนั้น สมเด็จพระมุนีผู้เป็นที่พึ่งของหมู , สัตว์ 
ผู้หวาดกลัว พระองค์ได้ทรงรับเราด้วยฝ่าพระหัตถ์อันอ่อนนุ่ม มี 
ตาข่ายอันท่านกำหนดด้วยจักร จำเดิมแต่นั้นมา เราก็เป็นผู้ถูก 
รักษาโดยพระพุทธเจ้า จึงเป็นผู้พ้นจากความป่วยไข้ทุกอย่าง อยู่ 
โดยสุขสำราญ เราเว้นจากพระสุคตเสียเพียงครู , เดียวก็กระสัน พอ 
อายุได้ ๗ ขวบ เราก็ออกบวชเป็นบรรพชิต เราเป็นผู้ไม , อิ่มด้วย 
การดูพระรูปอันประเสริฐ เกิดพระบารมีทุกอย่าง มีดวงตาสีเขียว 
ล้วน เกลื่อนกล่นไปด้วยวรรณสันฐานอันงดงาม ครั้งนั้น พระพิชิต 
มารทรงทราบว่า เรายินดีในพระพุทธรูป จึงได้ตรัสสอนเราว่า 
อย่าเลยวักกลิ ประโยชน์อะไรในรูปที่น่าเกลียดซึ่งชนพาลชอบเล่า 
ก็บัณฑิตใดเห็นสัทธรรม บัณฑิตนั้นชื่อว่าเห็นเรา ผู้ไม , เห็นสัทธรรม 
ถึงจะเห็นเราก็ชื่อว่าไม , เห็น กายมีโทษไม่สิ้นสุด เปรียบเสมอด้วย 
ต้นไม้มีพิษ เป็นที่อยู่ของโรคทุกอย่าง ล้วนเป็นที่ประชุมของทุกข์ 
เพราะฉะนั้น ท่านจงเบื่อหน่ายในรูป พิจารณาเห็นความเกิดขึ้น 
และความเสื่อมไปแห่งขันธ์ทั้งหลาย จักถึงที่สุดแห่งสรรพกิเลสได้ 
โดยง่าย เราอันสมเด็จพระโลกนายกผู้แสวงหาประโยชน์พระองค์ 
นั้น ทรงพรํ่าสอนอย่างนี้ได้ขึ้นภูเขาคิชฌกูฏ เพ่งดูอยู่ที่ 1 ซอกเขา 
พระพิชิตมารผู้มหามุนีประทับยืนอยู่ที่เชิงเขา เมื่อจะทรงปลอบโยน 
เรา ได้ตรัสเรียกว่า วักกลิ เราได้ฟิงพระดำรัสนั้นเข้าก็เบิกบาน 
ครั้งนั้น เราวิ่งลงไปที่เงื้อมเขาสูงหลายร้อยชั่วบุรุษ แต่ถึงแผ่นดิน 
ได้โดยสะดวกทีเดียว ด้วยพุทธานุภาพ พระผู้มีพระภาคทรงแสดง 
พระธรรมเทศนา คือ ความเกิดขึ้น และความเสื่อมไปแห่งขันธ์ 
ทั้งหลายอีก เรารู้ธรรมนั้นทั่วถึงแล้ว จึงได้บรรลุอรหัต ครั้งนั้น 
พระผู้มีพระภาคผู้มีพระปรีชาใหญ่ ทรงท่าที่สุดแห่งจรณะ ทรง 
ประกาศในท่ามกลางมหาบุรุษว่า เราเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่าย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 125 

สัทธาธิมุติ ในกัปที่แสนแต่กัปนี้เราได้ทำกรรมใดในกาลนั้น ด้วย 
กรรมนั้นเราไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา เราเผากิเลส 
ทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนา เราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระวักกลิเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ วักกลิเถราปทาน. 

มหากัปปีนเถราปทานที่ ๓ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระมหากัปปีนเถระ 

[๑๒๓] พระพิชิตมารผู้ทรงรู้จบธรรมทั้งปวง พระนามว่าปทุมุตระ ปรากฏใน 

อัษฎากาศ เหมือนพระอาทิตย์ปรากฏในอากาศในสรทกาล ฉะนั้น 

พระองค์ยังดอกบัว คือเวไนยสัตว์ให้บานด้วยพระรัศมีคือพระดำรัส 

สมเด็จพระโลกนายก ทรงยังเปือกตม คือกิเลสให้แห้งไปด้วย 

พระรัศมี คือพระปรีชา ทรงกำจัดยศของพวกเดียรถีย์เสียด้วย 

พระญาณปานดังเพชร เหมือนพระอาทิตย์กำจัดความมืด ฉะนั้น 

สมเด็จพระทิพากรเจ้าทรงส่องแสงสว่างจ้าทั้งกลางคืน และกลางวัน 

ในที่ทุกหนทุกแห่ง เป็นบ่อเกิดแห่งคุณ เหมือนสาครเป็นบ่อเกิด 

แห่งรัตนะ ทรงยังเมฆ คือ ธรรม ให้ตกลงเพื่อหมู , สัตว์เหมือน 

เมฆยังฝนให้ตก ฉะนั้น ครั้งนั้น เราเป็นผู้พิพากษาอยู่ในพระนคร 

หงสวดี ได้เข้าไปพิงธรรมของพระพุทธเจ้าผู้มีพระนามว่าปทุมุตระ 

ซึ่งกำลังประกาศคุณของพระสาวกผู้มีสติ ผู้กล่าวสอนภิกษุทั้งหลาย 

อยู่ ทรงยังใจของเราให้ยินดี เราได้พิงแล้วเกิดปีติโสมนัส นิมนต์ 

พระตถาคตพร้อมด้วยศิษย์ ให้เสวยและฉันแล้ว ปรารถนาฐานันดร 

นั้น ครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีส่วนเสมอด้วยหงส์ มี 

พระสุรเสียงเหมือนหงส์และมโหรทึก ได้ตรัสว่า จงดูมหาอำมาตย์ 

ผู้นี้ผู้แกล้วกล้าในการตัดสินหมอบอยู่แทบเท้าของเรา มีประกาย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 126 

ดุจลอยขึ้นและมีใจสูงด้วยปีติ มีวรรณะเหมือนแสงแห่งแก้วมุกดา 
งดงาม นัยน์ตาและหน้าผ่องใส มีบริวารเป็นอันมาก ทำราชการ มี 
ยศใหญ่ มหาอำมาตย์นี้เขาปรารถนาตำแหน่งภิกษุ ผู้ให้โอวาทแก่ 
ภิกษุ เพราะพลอยยินดีด้วย ด้วยการบริจาคบิณฑบาตนี้และด้วย 
การตั้งเจตน์จำนงไว้ เขาจักไม่เข้าถึงทุคติเลยตลอดแสนกัป จัก 
เสวยความเป็นผู้มีโชคดี , ในหมู , ทวยเทพ และจักเสวยความเป็น 
ใหญ่ในหมู่มนุษย์ จักบรรลุถึงนิพพานด้วยผลกรรมส่วนที่เหลือ 
ในแสนกัปแต่กัปนี้พระศาสดามีพระนามชื่อว่าโคดม ทรงสมภพ 
ในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก มหาอำมาตย์นี้ 
จักเป็นธรรมทายาทของพระศาสดา พระองค์นั้น ชักเป็นโอรสอัน 
ธรรมเนรมิต ชักเป็นสาวกของพระศาสดามีนามชื่อว่ากัปปินะ ต่อ 
แต่นั้น เราก็ได้ทำสักการะด้วยดี ในพระศาสนาของพระชินสีห์ 
ละร่างมนุษย์แล้ว ได้ไปสวรรค์ชั้นดุสิต เราครองราชย์ในเทวดา 
และมนุษย์โดยเป็นส่วนๆ แล้วเกิดในสกุลช่างหูก ที่ตำบลบ้าน 
ใกล้พระนครพาราณสึ เรากับภรรยามีบริวารแสนคน ได้อุปัฏฐาก 
พระปัจเจกพุทธเจ้า ๕๐๐ องศ์ ได้ถวายโภชนาหารตลอดไตรมาส 
แล้วให้ครองไตรจีวร เราทั้งหมดจุติจากอัตภาพนั้นแล้ว ได้เข้าถึง 
สวรรค์ชั้นไตรทส เราทั้งหมดจุติจากสวรรค์นั้นแล้ว กลับมาเป็น 
มนุษย์อีก พวกเราเกิดในกุกกุฏบุรี ข้างป่าห่มพานต์ เราได้ 
เป็นโอรสผู้มียศใหญ่ พระนามว่ากัปปินะ พวกที่เหลือเกิดในสกุล 
อำมาตย์ เป็นบริวารของเรา เราเป็นผู้ถึงความสุขอันเกิดแต่ความ 
เป็นมหาราชา ได้สำเร็จสิ่งที่ต้องประสงค์ทุกประการ ได้สดับข่าวสาร 
อุบัติของพระพุทธเจ้าที่พวกพ่อค้าบอกดังนี้ว่า พระพุทธเจ้าผู้เอก 
อัครบุคคลไม่มีใครเสมอเสมือน เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก พระองค์ 
ทรงประกาศพระสัทธรรมอันเป็นธรรมไม่ตาย เป็นอุดมสุข และ 
สาวกของพระองค์เป็นผู้หมั่นขยัน พ้นทุกข์ ไม่มีอาสวกิเลส ครั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 127 

เราได้สดับคำของพ่อค้าเหล่านั้นแล้ว ได้ทำการสักการะพวกพ่อล้า 
สละราชสมบัติ พร้อมด้วยอำมาตย์ เป็นพุทธมามกะ พากันออก 
เดินทาง ได้พบแม่นั้ามหาจันทานที มีนั้าเต็มเปียมเสมอ'ขอบส่ง 
ทั้งไม่มีท่านั้า ไม่มีแพ ข้ามได้ยาก มีกระแสนั้าไหลเชี่ยว เราระลึก 
ถึงพระพุทธคุณแล้วก็ข้ามแม่นั้าไปได้โดยสวัสดี ล้าพระพุทธองค์ 
ทรงข้ามกระแสนั้า คือ ภพไปได้ ถึงที่สุดแห่งโลก ทรงรู้แจ้งชัด 
ไซร้ ด้วยสัจจวาจานั้ก็ขอให้การไปของเราจงสำเร็จ ล้ามรรคเป็น 
เครื่องให้สัตว์ถึงความสงบได้ เป็นเครื่องให้โมกขธรรม เป็นธรรม 
สงบระงับ นำความสุขมาให้ได้ไซร้ ด้วยสัจจวาจานั้ ก็ขอให้การ 
ไปของเราจงสำเร็จ ล้าพระสงฆ์เป็นผู้ข้ามพ้นทางกันดารไปได้ 
เป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยมไซร้ ด้วยสัจจาวาจานี้ ก็ขอให้การไปของเราจง 
สำเร็จ พร้อมกับที่เราได้ทำสัจจะอันประเสริฐดังนี้นั้าได้ไหลหลีก 
ออกไปจากหนทาง ลำดับนั้น เราได้ข้ามไปขึ้นฝ่งแม่นั้าอันน่า 
รื่นรมย์ใจได้โดยสะดวก ได้พบพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่เหมือน 
พระอาทิตย์ที่กำลังอุทัย ดังภูเขาทองที่ลุกโพลงเหมือนไม้ประทีปที่ 
ลูกไพ่ไหม้โชติช่วง ผู้อันสาวกแวดล้อม เปรียบดังพระจันทร์ที่ 
ประกอบด้วยดวงดาว ยังเทวดาและมนุษย์ให้เพลิดเพลิน ปานท้าว 
วาสวะผู้ย้งฝนคือรัตนะให้ตกลง เราพร้อมด้วยอำมาตย์ถวายบังคม 
แล้ว เฟิาอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ลำดับนั้น พระพุทธเจ้าทรง 
ทราบอัธยาศัยของเรา ได้แสดงพระธรรมเทศนา เราฟิงธรรมอัน 
ปราศจากมลทินแล้ว ได้กราบทูลพระพิชิตมารว่า ข้าแต่พระมหา 
วีรเจ้า ขอได้โปรดให้พวกข้าพระองศ์ได้บรรพชาเถิด พวกข้าพระองค์ 
เป็นผู้ลงสู่ภพแล้ว พระมหามุนีผู้สูงสุดตรัสว่า ท่านทั้งหลายจง 
เป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว ท่านทั้งหลายจงประพฤติ 
พรหมจรรย์เพื่อทำที่สดแห่งทกข์เถิด พร้อมกันกับพระพทธดำรัส 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 128 

เราทุกคนล้วนทรงเพศเป็นภิกษุ เราทั้งหลายอุปสมบทแล้ว เป็น 
ภิกษุผู้โสดาบันในพระศาสนา ต่อแต่นั้น พระผู้นำชั้นพิเศษได้ 
เสด็จเข้าพระเชตวันมหาวิหารแล้วทรงสั่งสอน เราอันพระพิชิตมาร 
ทรงสั่งสอนแล้ว ได้บรรลุอรหัต ลำดับนั้น เราได้สั่งสอนภิกษุ 
พันรูป แม้พวกเขาทำตามคำสอนของเรา ก็เป็นผู้ไม่มีอาสวะ 
พระพิชิตมารทรงพอพระทัยในคุณข้อนั้น จึงทรงตั้งเราไว้ในตำแหน่ง 
เอตทัคคะ ณ ท่ามกลางมหาชนว่าภิกษุอัปปินะเลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย 
ผู้ให้โอวาทแก , ภิกษุ กรรมที่ได้ทำไว้ในแสนกัป ได้แสดงผลให้เรา 
ในครั้งนี้เราพ้นจากกิเลส ดุจลูกศรที่พ้นจากแล่ง เราได้เผากิเลส 
ของเราแล้ว เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำ 
เสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระมหากัปปินเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการ ฉะนี้แล. 

จบ มหากัปปินเถราปทาน. 

ทัพพมัลลปุตตเถราปทานที่ ๔ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระทัพพมัลลปุตตเถระ 

[๑๒๔] พระพิชิตมารพระนามว่าปทุมุตระ ทรงรู้แจ้งโลกทั้งหมดเป็นมุนี 
มีพระจักษุ ได้เสด็จอุบัติขึ้นในกัปที่แสนแต่ภัทรกัปนี้พระองศ์ทรง 
ตรัสสอน ทำสัตว์ให้รู้ชัด ยังสรรพสัตว์ให้ข้ามวัฏสงสาร ทรง 
ฉลาดในเทศนา เป็นผู้เบิกบาน ทรงยังประชุมชนเป็นอันมากให้ 
ข้ามพ้นไปได้ พระองศ์เป็นผู้อนุเคราะห์ ทรงประกอบด้วยพระกรุณา 
ทรงแสวงหาประโยชน์แก่สรรพสัตว์ ยังเดียรถีย์ที่มาเฝ็าทุกคนให้ 
ดำรงอยู่ในเบญจศีล เมื่อเป็นเช่นนี้พระศาสนาจึงหมดความอากูล 
ว่างจากพวกเดียร์ถีย์ และวิจิตรด้วยพระอรหันต์ผู้คงที่ มีความชำนิ 
ชำนาญ พระมหามุนีพระองศ์นั้นสูง ๕๘ ศอก มีพระฉวีวรรณงาม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 129 

คล้ายทองคำอันลํ้าค่า มีพระลักษณะประเสริฐ ๓๒ ประการ ครั้งนั้น 
อายุขัยของสัตว์แสนปี พระชินสีห์พระองค์นั้น ดำรงพระชนม์อยู่ 
โดยกาลประมาณเท่านั้น ทรงยังประชุมชนเป็นอันมากให้ข้ามพ้น 
วัฏสงสารไปได้ ครั้งนั้น เราเป็นบุตรเศรษฐีมียศใหญ่ในพระนคร 
หงสวดี เข้าไปเฝ็าพระองค์ผู้ส่องโลกให้สว่างไปทั่ว แล้วได้สดับ 
พระธรรมเทศนา เราได้ฟ้งพระดำรัสของพระองค์ผู้แต่งตั้งเสนาสนะ 
ให้ภิกษุทั้งหลาย ก็ชอบใจ จึงท่าอธิการแด่พระองค์ผู้แสวงหาคุณ 
อันใหญ่พร้อมทั้งพระสงฆ์แล้ว หมอบลงแทบพระบาทด้วยเศียรเกล้า 
แล้วปรารถนาฐานันดรนั้นแท้จริง ในครั้งนั้น พระมหาวีรเจ้าพระองค์ 
นั้น ได้ทรงพยากรณ์กรรมของเราไว้ว่า เศรษฐีบุตรนี้ได้นิมนต์ 
พระโลกนายกพร้อมด้วยพระสงฆ์ให้ฉันตลอด ๗ วัน เขาจักมีอินทรีย์ 
ดังใบบัว มีจะงอยปาเหมือนของราชสีห์มีผิวพรรณดุจทองคำ 
หมอบอยู่แทบเท้าของเราปรารถนาดำแหน , งอันสูงสุด ในกัปที่แสน 
แต่กัปนี้พระศาสดามีพระนามว่าโคดม ซึ่งสมภพในวงศ์พระเจ้า 
โอกกากราช ชักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก เศรษฐีบุตรนี้ชักได้เป็นสาวก 
ของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ปรากฏโดยชื่อว่าทัพพะ เป็นภิกษุ 
ผู้เลิศฝ่ายเสนาสนปัญญาปกะเหมือนปรารถนา ด้วยกรรมที่ท่าไว้ดี 
แล้ว และด้วยการตั้งเจตนิ’จำนงค์ไว้ เราละร่างมนุษย์แล้ว ได้ไป 
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เราได้เสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓๐๐ ครั้ง 
และได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง เป็นพระเจ้าประเทศราช 
อันไพบูลย์โดยคณานับมิได้ เพราะกรรมนั้นนำไป เราจึงมีความสุข 
ในที่ทุกสถาน 

ในกัปที่ ๙๑ แต่ภัทรกัปนี้พระนายกพระนามว่าวิปัสสีผู้มีพระเนตร 
งาม ทรงเห็นแจ้งธรรมทั้งปวง ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว เราเป็นผู้มี'จิต 
ขัดเคือง ได้พูดตู , สาวกของพระพุทธเจ้าผู้คงที่พระองค์นั้น ผู้สิ้นอาสวะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 130 

ทั้งปวงแล้ว ทั้งๆ ที่รู้อยู่ว่าท่านเป็นผู้บริสุทธ และเราขับสลากแล้ว 
ถวายข้าวสุกที่หุงด้วยนานม แก , พระเถระทั้งหลายผู้แสวงหาคุณดัน 
ใหญ่ผู้เป็นสาวกของพระผู้แกล้วกล้ากว่านรชนพระองศ์นั้นแหละ ใน 
ภัทรกัปนี้พระพุทธเจ้าผู้เป็นพงศ์พันธุของพรหม มีพระยศใหญ่ 
ประเสริฐกว่านักปราชญ์ พระนามว่ากัสสป ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว 
พระองศ์ทรงยังศาสนธรรมให้รุ่งโรจน์ ข่มขี่เดียรถีย์ผู้หลอกลวงเสีย 
ทรงแนะนำเวไนยสัตว์แล้ว เสด็จปรินิพพานพร้อมทั้งพระสาวก 
ครั้นเมื่อพระโลกนาถพร้อมทั้งพระสาวกปรินิพพานแล้ว ครั้นเมื่อ 
พระศาสนธรรม กำลังจะสิ้นศูนย์อันตรธาน ทวยเทพและมนุษย์พา 
กันสลดใจ สยายผม มีหน้าเศร้า ครํ่าครวญว่า ดวงตาคือธรรมชัก 
ดับแล้ว เราชักไม , ได้เห็นท่านที่มีวัตรดีงามทั้งหลาย เราจักไม่ได้ฟิง 
พระสัทธรรม น่าสังเวช เราเป็นคนมีบุญน้อย ครั้งนั้น พื้นปฐพี 
ทั้งหมดนี้ทั้งใหญ่ทั้งหนา ได้ไหวสะเทือน สาครสมุทรพูดได้ 
แม่นี้ารัองอย่างน่าสงสาร อมนุษย์ดีกลองดังทั่วทั้งสี่ทิศ อสนีบาต 
อันน่ากลัวตกลงไปรอบๆ อุกกาบาตตกจากท้องฟ้า ดาวหางปรากฏ 
เกลียวแห่งเปลวไฟมีควันพวยพุ่ง หมู่มฤคร้องครวญครางอย่างน่า 
สงสาร ครั้งนั้น เราทั้งหลายเป็นภิกษุรวม ๗ รูปด้วยกัน ได้เห็น 
ความอุบาทว์อันร้ายแรง แสดงเหตุว่าพระศาสนาจะสิ้นสูญ จึง 
เกิดความสังเวช คิดกันว่า เว้นพระศาสนาเสีย ไม่ควรที่เราจะมี 
ชีวิตอยู่ เราทั้งหลายจึงเข้าไปสู่ป่าใหญ่แล้วจะบำเพ็ญเพียรตาม 
กำสอนของพระชินสีห์เจ้า ครั้งนั้น เราทั้งหลายได้พบภูเขาหินใน 
ป่าสูงลิ่ว เราไต่มันขึ้นทางพะอง แล้วผลักพะองให้ตกลงเสีย 
ครั้งนั้น พระเถระได้ตักเตือนเราว่า การอุบัติแห่งพระพุทธเจ้าหา 
ได้ยาก อีกประการหนึ่ง ความเชื่อที่บุคคลได้ไว้ ก็หาได้ยาก 
และพระศาสนายังเหลืออีกเล็กน้อย ผู้ที่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเสีย 
จะต้องตกลงไปในสาคร คือความทกข์อันไม่มีที่สิ้นสด เพราะฉะนั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 131 

พวกเราควรกระทำความเพียร ตลอดเวลาที่พระศาสนายังดำรงอยู่ 
เถิด ดังนี้ครั้งนั้น พระเถระนั้นเป็นพระอรหันต์ พระอนุเถระ 
ได้เป็นพระอนาคามี พวกเราที่เหลือจากนี้เป็นผู้มีศีลบริสุทธ 
ประกอบความเพียร จึงได้ไปยังเทวโลก องศ์ที่ข้ามสงสารไปได้ 
ปรินิพพานแล้ว อีกองศ์หนึ่งเกิดในชั้นสุทธาวาส เราทั้งหลาย 
คือ ตัวเรา ๑ พระปุกกุสาติ ๑ พระสภิยะ ๑ พระพาหิยะ ๑ 
พระกุมารกัสสป ๑ เกิดในที่นั้นๆ อันพระโคดมบรมศาสดา ทรง 
อนุเคราะห์จึงหลุดพ้นไปจากเครื่องจองจำ คือสงสารวัฏได้ เรา 
เกิดในพวกมัลลกษัตริย์ ในพระนครกุสินารา เมื่อเรายังอยู่ในครรภ์ 
นั่นแล มารดาได้ถึงแก , กรรม เขาช่วยกันยกขึ้นสู่เชิงตะกอน 
ลำดับนั้น เราตกลงมา ตกลงไปในกองไม้ ฉะนั้นจึงปรากฏ 
นามว่าทัพพะ ด้วยผลแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ เรามีอายุได้ 
๗ ขวบ ก็หลุดพ้นจากกิเลสด้วยผลที่ถวายข้าวสุกผสมนั้านม เรา 
จึงประกอบด้วยองศ์ ๕ ด้วยบาปเพราะกล่าวสู่พระขีณาสพ เราจึง 
ถูกคนโจทมากมาย ษัดนั้เราล่วงบุญและบาปได้ทั้งสองอย่างแล้ว 
ได้บรรลุสันติชั้นสูง เป็นผู้ไม , มีอาสวะอยู่ เราแต่งตั้งเสนาสนะให้ 
ท่านผู้มีวัตรอันดีงามทั้งหลายยินดี พระพิชิตมารทรงพอพระท้ยใน 
คุณข้อนั้น จึงได้ทรงตั้งเราไว้ในดำแหน , งเอตทัคคะ เราเผากิเลส 
ทั้งหลายแล้ว ..- พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระทัพพมัลลปุตตเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ทัพพมัลลปุตตเถราปทาน. 

กุมารกัสสปเถราปทานที่ ๕ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระกุมารกัสสปเถระ 

[๑๒๕] ในกัปที่แสนแต่ภัทรกัปนี้พระผู้มีพระภาคผู้นายก ทรงเกื้อกูลแก , 

สัตว์โลกทั้งปวง เป็นนักปราชญ์ มีพระนามว่าปทุมุตระ ได้เสด็จ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 132 

อุบัติขึ้นแล้ว ครั้งนั้น เราเป็นพราหมณ์มีชื่อเสียงโด่งดัง รู้จบ 
ไตรเพท เที่ยวไปในที่พักสำราญกลางวัน ได้พบพระผู้มีพระภาค 
ผู้นายกของโลก กำลังทรงประกาศสัจจะ ๔ ทรงยังมนุษย์พร้อมด้วย 
ทวยเทพให้ตรัสรู้ กำลังทรงสรรเสริญพระสาวกของพระองค์ผู้กล่าว 
ธรรมกถาวิจิตรอยู่ในหมู่มหาชน ครั้งนั้น เราชอบใจ จึงได้นิมนต์ 
พระตถาคต แล้วประดับประดามณฑปให้สว่างไสวด้วยรัตนะนานา 
ชนิด ด้วยผ้าอันย้อมด้วยสีต่างๆ นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วย 
พระสงฆ์ให้เสวยและฉันในมณฑปนั้น เรานิมนต์พระพุทธเจ้า 
พร้อมด้วยพระสาวกให้เสวยและฉันโภชนะมีรสอันเลิศต่างๆ ถึง 
๗ วัน แล้วเอาดอกไม้ที่สวยงามต่างๆ ชนิด บูชาแล้วหมอบลง 
แทบบาทมูลปรารถนาฐานันดรนั้น ครั้งนั้น พระมุนีผู้ประเสริฐ 
มีความเอ็นดู เป็นที่อาศัยอยู่แห่งกรุณา ได้ตรัสว่า จงลูพราหมณ์ 
นี้ ผู้มีปากและตาเหมือนดอกปทุม มากด้วยความปรีดาปราโมทย์ มี 
กายและใจสูงเพราะโสมนัส นำความร่าเริงมา จักษุกว้างใหญ่ มีความ 
อาลัยในศาสนาของเรา เขาปรารถนาฐานันดรนั้น คือ การกล่าว 
ธรรมกถาอันวิจิตรในกัปที่แสนแต่กัปนี้พระศาสดามีพระนามว่า 
โคดม ซึ่งสมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช ชักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก 
ผู้นี้จักเป็นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองศ์นั้น ชักเป็นโอรสอัน 
ธรรมเนรมิต ชักได้เป็นสาวกของพระศาสดา มีนามว่ากุมารกัสสป 
เพราะอำนาจดอกไม้และผ้าอันวิจิตรกับรัตนะ เขาชักถึงความเป็น 
ผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้กล่าวธรรมกถาอันวิจิตร เพราะกรรมที่ทำ 
ไว้ดีแล้ว และเพราะการตั้งเจตน์จำนงไว้ เราละร่างมนุษย์แล้ว ได้ 
ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เราท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ เหมือน 
ตัวละครหมุนเวียนอยู่กลางเวทีเต้นรำ ฉะนั้น เราเป็นบุตรของเนื้อ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 133 

ชื่อสาขะ หยั่งลงในครรภ์แห่งแม่เนื้อ ครั้งนั้น เมื่อเราอยู่ในท้อง 
มารดาของเรา ถึงเวรที่จะต้องลูกฆ่า มารดาของเราลูกเนื้อสาขะ 
ทอดทิ้ง จึงยึดเอาเนื้อนิโครธเป็นที่พึ่ง มารดาของเราอันพระยาเนื้อ 
นิโครธ ช่วยให้พ้นจากความตาย สละเนื้อสาขะแล้ว ตักเตือน 
เราผู้เป็นบุตรของตัวในครั้งนั้นอย่างนี้ว่า ควรคบหาแต่เนื้อนิโครธ 
เท่านั้น ไม่ควรเข้าไปคบหาเนื้อสาขะ ตายในสำนักเนื้อนิโครธ 
ประเสริฐกว่า มีชีวิตอยู่ในสำนักเนื้อสาขะจะประเสริฐอะไร. 

เรามารดาของเราและเนื้อนอกจากนี้อันเนื้อนิโครธ ผู้เป็น 
นายฝูงนั้นพรํ่าสอน อาศัยโอวาทของเนื้อนิโครธนั้น จึง 
ได้ไปยังที่อยู่อาศัย คือ สวรรค์ชั้นดุสิตอันรื่นรมย์ 
ประหนึ่งว่าไปยังเรือนของตัวที่ทิ้งจากไป ฉะนั้น. 

เมื่อพระศาสนาของพระกัสสปธีรเจ้า กำลังถึงความสิ้นสูญอันตรธาน 
เราได้ขึ้นภูเขาอันล้วนด้วยหิน บำเพ็ญเพียรตามคำสอนของพระ 
พิชิตมาร ก็บัดนี้เราเกิดในสกุลเศรษฐีในพระนครราชคฤห์ 
มารดาของเรามีครรภ์ ออกบวชเป็นภิกษุณี พวกภิกษุณีรู้ว่ามารดา 
ของเรามีครรภ์ จึงนำไปหาพระเทวทัต พระเทวทัตนั้นกล่าวว่าจง 
นาสนะภิกษุผู้ลามกนี้เสีย ถึงในบัดนั้มารดาบังเกิดเกล้าของเรา เป็นผู้ 
อันพระพิชิตมารจอมมุนีทรงอนุเคราะห์ไว้จึงได้ถึงความสุขใน 
สำนักของภิกษุณี พระเจ้าแผ่นดินพระนามว่าโกศล ได้ทรงทราบเรื่อง 
นั้นจึงทรงเลี้ยงดูเราไว้ด้วยเครื่องบริหารแห่งกุมาร และตัวเรามีชื่อว่า 
กัสสป เพราะอาศัยท่านพระกัสสปเถระ เราจึงลูกเรียกว่ากุมาร 
กัสสป เพราะได้สดับพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า 
กายเช่นเดียวกับจอมปลวก จิตของเราจึงพ้นจากอาสวะกิเลส ไม่ 
ถือมั่นด้วยอุปาทานโดยประการทิ้งปวง เราได้รับตำแหน่งเอตทัคคะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 134 

ก็เพราะทรมานพระเจ้าปายาสิ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว -.. พระพุทธ 
ศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระกุมารกัสสปเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ กุมารกัสสปเถราปทาน. 

จบ ภาณวารที่ ๒๕ 

พาหิยเถราปทานที่ ๖ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระพาหิยเถระ 

[๑๒๖] ในกัปที่แสนแต่ภัทรกัปนี้พระผู้มีพระภาคผู้นายกมีพระรัศมีใหญ่ 
เลิศกว่าไตรโลก มีพระนามชื่อว่าปทุมุตระ ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว 
เมื่อพระมุนี ตรัสสรรเสริญคุณของภิกษุผู้ตรัสรู้ได้เร็วพลันอยู่ เรา 
ได้ฟืงแล้วก็ชอบใจ จึงได้ทำสักการะแด่พระผู้มีพระภาคผู้แสวงหา 
คุณอันใหญ่ ถวายทานแด่พระมหามุนีพร้อมด้วยพระสาวกตลอด 
๗ วัน ถวายบังคมพระสัมพุทธเจ้าแล้ว ปรารถนาฐานันดรในกาล 
นั้น ลำดับนั้น พระสัมพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์เราว่า จงดูพราหมณ์ 
ที่หมอบอยู่แทบเท้าของเรานี้ผู้สมบูรณ์ด้วยโสมนัส มีผิวพรรณ 
เหมือนเด็กอายุ๑๖ปีมีร่างกายอันบุญกรรมสร้างสรรให้คล้าย 
ทองคำ ผุดผ่อง ผิวบาง ริมปีปากแดง เหมือนผลตำลึงสุก มี 
ฟืนขาวคมเรียบเสมอ มากด้วยคำลังคือคุณ มีกายและใจสูงเพราะ 
โสมนัส เป็นบ่อเกิดแห่งกระแส'นี้า คือคุณ มีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส 
ด้วยปีติ เขาปรารถนาตำแหน่งแห่งภิกษุผู้ตรัสรู้ได้โดยเร็วพลัน 
พระมหาวีรเจ้าพระนามว่าโคดมจักเสด็จอุบัติขึ้นในอนาคตกาล เขา 
จักเป็นธรรมทายาทของพระมหาวีรเจ้าพระองค์นั้น เป็นโอรสอัน 
ธรรมเนรมิต ชักได้เป็นสาวกของพระศาสดา มีนามชื่อว่าพาหิยะ 
ก็ครั้งนั้น เราเป็นผู้ยินดี หมั่นกระทำสักการะพระมหามุนีเจ้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 135 

ตราบเท่าสิ้นชีวิต จุติแล้วได้ไปสวรรค์ ดุจไปที่อยู่ของตน ฉะนั้น 
เราจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ย่อมเป็นผู้ถึงความสุข เพราะกรรมนั้น 
ชักนำไป เราจึงได้ท่องเที่ยวไปเสวยราชสมบัติ เมื่อพระศาสนาของ 
พระกัสสปธีรเจ้าเสื่อมไปแล้ว เราได้ขึ้นสู่ภูเขาอันล้วนแล้วด้วยหิน 
บำเพ็ญเพียรตามคำสอนของพระชินสีห์ เป็นผู้มีศีลบริสุทสิ้มี 
ปัญญา ท่ากิจพระศาสนาของพระชินสีห์ เรา ๕ คนด้วยกัน จุติจาก 
อัตตภาพนั้นแล้วไปสู่เทวโลก เราเกิดเป็นบุรุษชื่อพาหิยะ ในภารุ 
กัจฉนคร อันเป็นเมืองอุดม ภายหลังได้แล่นเรือไปยังสมุทรสาคร 
ซึ่งมีความสำเร็จเพียงเล็กน้อย ไปได้ ๒-๓ วัน เรือก็อัปปาง 
ครั้งนั้น เราตกลงไปยังมหาสมุทร อันเป็นที่อยู่แห่งมังกรร้ายกาจ 
นำหวาดเสียว ครั้งนั้น เราพยายามว่ายข้ามทะเลใหญ่ไปถึงท่าสุป 
ปารกะ มีคนรู้จักน้อย เรานุ่งผ้าครองเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาต ครั้งนั้น 
หมู , ชนเป็นผู้ยินดีกล่าวว่านี้พระอรหันต์ท่านมาที่นี่ พวกเราสักการะ 
พระอรหันต์ด้วยข้าว นั้า ผ้า ที่นอนและเภสัชแล้วจักถึงความสุข 
ครั้งนั้น เราได้ปัจจัยอันเขาสักการะบูชา ด้วยปัจจัยเหล่านั้น เกิด 
ความดำริโดยไม่แยบคายขึนว่า เราเป็นพระอรหันต์ ทีนัน บุรพเทวดา 
รู้วาระจิตของเรา จึงตักเตือนว่า ท่านหารู้ช่องทางแห่งอุบายไม่ 
ที่ไหนจะเป็นพระอรหันต์เล่า ครั้งนั้น เราอันเทวดานั้นตักเตือน 
แล้วสลดใจ จึงสอบถามเทวดานั้นว่า พระอรหันต์ผู้ประเสริฐกว่า 
นรชนในโลกนี้คือใคร อยู่ที่ไหน 
เทวดานั้นบอกว่า 

พระพิชิตมารผู้มีพระปัญญามาก ประเสริฐ มีปัญญาเสมือน 
แผ่นดิน ประทับอยู่ที่นครสาวัตถีแคว้นโกศล พระองศ์ 
เป็นโอรสของพระเจ้าศากยะ เป็นพระอรหันต์ไม่มีอาสวะ 
ทรงแสดงธรรมเพื่อบรรลุอรหัตฯ เราได้สดับคำของเทวดา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 136 

นั้นแล้ว อิ่มใจเหมือนคนกำพร้าได้ขุมทรัพย์ ถึงความ 

อัศจรรย์ เบิกบานใจที่จะได้พบพระอรหันต์อันอุดม เห็น 

งาม พึงใจ มีอารมณ์ ไม่มีที่สุด ครั้งนั้น เราออกจากที่ 

นั้นไป ด้วยตั้งใจว่า เมื่อเราชนะกิเลสได้ ก็จะได้เห็น 

พระพักตร์อันปราศจากมลทิน ของพระศาสดาทุกทิพาราตรี 

กาล เราไปถึงแคว้นอันน่ารื่นรมย์นั้นแล้ว ได้ถาม 

พวกพราหมณ์ว่า พระศาสดาผู้ยังโลกให้ยินดี ประทับอยู่ 

ที่ไหน ครั้งนั้น พราหมณ์ทั้งหลายตอบว่า พระศาสดา 

อันนรชนและทวยเทพถวายวันทนาเสด็จเข้าไปสู่บุรีเพื่อทรง 

แสวงหาพระกระยาหารแล้ว พระองศ์ก็คงเสด็จกลับมา 

ท่านขวนขวายที่จะเข้นฝ็าพระมุนีเจ้า ก็จงรีบเข้าไปถวาย 

บังคมพระองค์ผู้เป็นเอกอัครบุคคลนั้นเถิด 

ลำดับนั้น เรารีบไปยังเมืองสาวัตถีบุรีอันอุดม ได้พบพระองค์ผู้ไม่ 

กำหนัดในอาหาร ไม่ทรงมุ่งด้วยความโลภ ทรงยังอมตธรรมให้ 

โชติช่วง อยู่ ณ พระนครนี้ประหนึ่งว่าเป็นที่อยู่ของสิริ พระ 

พักตร์โชติช่วงเหมือนรัศมีพระอาทิตย์ ทรงถือบาตรกำลังเสด็จโคจร 

บิณฑบาตอยู่ ครั้นพบพระองค์แล้ว เราจึงได้หมอบลงแล้ว 

กราบทูลว่า ข้าแต่พระโคดม ขอพระองค์โปรดเป็นที่พึ่งของข้า 

พระองค์ผู้เสียหายไปในทางที่น่าเกลียดด้วยเถิด พระมุนีผู้สูงสุด 

ได้ตรัสว่า เรากำลังเที่ยวบิณฑบาต เพื่อประโยชน์แก , การยังสัตว์ 

ให้ข้ามพ้น เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะแสดงธรรมแก่ท่าน ครั้งนั้น เรา 

ปรารถนาได้ธรรมนัก จึงได้ทูลอ้อนวอนพระพุทธเจ้าบ่อยๆ พระองค์ 

ได้ตรัสพระธรรมเทศนาสุญญตบทอันลึกซึ้งแก่เรา เราได้สดับธรรม 

ของพระองค์แล้ว โอ เราเป็นผู้อันพระศาสดาทรงอนุเคราะห์ เราเผา 

กิเลสทั้งหลายแล้ว ..- พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 137 

พระพาหิยทารุจิริยเถระผู้ล้มลงที่กองหยากเยื่อ เพราะแม่โคภูตผีมอง 
ไม่เห็นตัวขวิดเอา ได้กล่าวพยากรณ์ด้วยประการดังกล่าวฉะนี้ 
พระเถระผู้มีปรีชามาก เป็นนักปราชญ์ ครั้นกล่าวบุรพจริตของตน 
แล้ว ท่านปรินิพพาน ณ พระนครสาวัตถี เมืองอุดมสมบูรณ์ 
สมเด็จพระฤาษีผู้สูงสุดเสด็จออกจากพระนคร ทอดพระเนตรเห็น 
ท่านพระพาหิยะผู้นุ่งผ้าคากรองนั้น ผู้เป็นนักปราชญ์ มีความเร่าร้อน 
อันลอยเสียแล้ว ล้มลงที่ภูมิภาค ดุจเสาคันธงถูกลมล้มลง ฉะนั้น 
หมดอายุ กิเลสแห้ง ทำกิจพระศาสนาของพระชินสีห์เสร็จแล้ว 
ลำดับนั้น พระศาสดาตรัสเรียกพระสาวกทั้งหลาย ผู้ยินดีในพระ 
ศาสนามาสั่งว่า ท่านทั้งหลายจงช่วยกันขับร่างของเพื่อนสพรหมจารี 
แล้วเผาเสีย จงสร้างสถูปบูชา เขาเป็นคนมีปรีชามาก นิพพานแล้ว 
สาวกผู้ทำตามคำของเราผู้นั้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายที่ตรัสรู้ได้เร็ว 
พลัน คาถาแม้ตั้งพัน ล้าประกอบด้วยบทที่แสดงความฉิบหายมิใช่ 
ประโยชน์ไซร้ คาถาบทเดียวที่บุคคลฟ้งแล้วสงบระงับได้ ก็ 
ประเสริฐกว่า นั้า ดิน ไฟ และ ลม ไม่ตั้งอยู่ในนิพพานใด 
ในนิพพานนั้น บุญกุศลส่องไปไม , ถึง พระอาทิตย์ล่องแสงไม , ถึง 
พระขันทร์ก็ล่องแสงไม , ถึง ความมืดก็ไม , มี อนึ่ง เมื่อใด พราหมณ์ 
ผู้ชื่อว่ามุนีเพราะความเป็นผู้นึ่ง รู้จริงด้วยตนเองแล้ว เมื่อนั้นเขา 
ย่อมพ้นจากรูป อรูป สุขและทุกข์ พระโลกนาถผู้เป็นมุนี เป็นที่ 
นับถือของโลกทั้งสาม ได้ภาษิตไว้ด้วยประการดังกล่าวฉะนี้แล. 

ทราบว่า ท่านพระพาหิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการ ฉะนี้แล. 

จบ พาหิยเถราปทาน. 

มหาโกฏฐิตเถราปทานที่ ๗ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระมหาโกฏฐิตเถระ 

[๑๒๗] ในกัปนับจากภัทรกัปนี้ไปแสนหนึ่ง พระพิชิตมารพระนามว่า 
ปทุมุตระ ผู้รู้แจ้งโลกทั้งปวง เป็นมุนีจักษุ ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 138 

พระองค์ตรัสสอน ทรงแสดงให้สัตว์รู้ชัดได้ ทรงยังสรรพสัตว์ให้ 
ข้ามวัฏสงสาร ทรงฉลาดในเทศนา เป็นผู้เบิกบาน ทรงช่วยให้ 
ประชุมชนข้ามพ้นไปเสียเป็นอันมาก พระองศ์เป็นผู้อนุเคราะห์ 
ประกอบด้วยพระกรุณา แสวงหาประโยชน์ให้สรรพสัตว์ ยัง 
เดียรถีย์ที่มาเฝ็าให้ดำรงอยู่ในเบญจศีลได้ทุกคน เมื่อเป็นเช่นนี้ 
พระศาสนา จึงไม่มีความอากูล ว่างสูญจากเดียรถีย์ วิจิตรด้วย 
พระอรหันต์ผู้คงที่ มีความชำนิชำนาญ พระมหามุนีพระองค์นั้น 
สูงประมาณ ๕๘ ศอก พระฉวีวรรณงามคล้ายทองคำอันลํ้าค่า มี 
พระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ ครั้งนั้น อายุของสัตว์แสนปี 
พระชินสีห์พระองศ์นั้น เมื่อดำรงพระชนม์อยู่โดยกาลประมาณ 
เท่านั้น ได้ทรงยังประชุมชนเป็นอันมากให้ข้ามพ้นวัฏสงสารไปได้ 
ครั้งนั้น เราเป็นพราหมณ์ผู้เรียนจบไตรเพท ชาวพระนครหงสวดี 
ได้เข้าไปเฝ็าพระพุทธเจ้าผู้เลิศกว่าโลกทั้งปวง แล้วสดับพระธรรม 
เทศนา ครั้งนั้น พระธีรเจ้าพระองค์นั้น ทรงตั้งสาวกผู้แตกฉานใน 
ปฏิสัมภิทา ฉลาดในอรรถ ธรรม นิรุตติ และปฏิภาณ ในดำแหน , ง 
เอตทัคคะ เราได้ฟ้งดังนั้นแล้วก็ชอบใจ จึงได้นิมนต์พระชินวรเจ้า 
พร้อมด้วยพระสาวกให้เสวยและฉันถึง ๗ วัน ในกาลนั้น เรายัง 
พระพุทธเจ้าผู้เปรียบด้วยสาคร พร้อมทั้งพระสาวก ให้ครองผ้าแล้ว 
หมอบลงแทบเท้าบาทมูล ปรารถนาฐานันดรนั้น ลำดับนั้น พระ 
พุทธเจ้าผู้เลิศกว่าโลกได้ตรัสว่า จงดูพราหมณ์ผู้สูงสุดที่หมอบอยู่ 
แทบเท้าผู้นี้มีรัศมีเหมือนกลีบดอกบัว พราหมณ์นี้ปรารถนา 
ตำแหน่งแห่งภิกษุผู้แตกฉาน ซึ่งเป็นตำแหน่งประเสริฐสุด เพราะ 
การบริจาคทานด้วยศรัทธานั้น และเพราะการสดับพระธรรมเทศนา 
พราหมณ์นี้จักเป็นผู้ถึงสุขในทุกภพ เที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ 
จักได้สมมโนรถเช่นนี้ในกัปนับแต่นี้ขึ้นไปแสนหนึ่ง พระศาสดามี 
พระนามชื่อว่าโคดม ซึ่งสมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช จักเสด็จ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 139 

อุบัติขึ้นในโลก พราหมณ์นี้จักเป็นธรรมทายาทของพระศาสดา 
พระองค์นั้น จักเป็นโอรสอันธรรมเนรมิต เป็นสาวกของพระศาสดา 
มีนามชื่อว่า โกฏฐิตะ เราได้ปงพระพุทธพยากรณ์นั้นแล้ว เป็นผู้ 
เบิกบาน มีจิตประกอบด้วยเมตตา บำรุงพระชินสีห์เจ้าตราบเท่า 
สิ้นชีวิตในครั้งนั้น เพราะเราเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญา เพราะผล 
กรรมนั้นและเพราะการตั้งเจตน์จำนงไว้ เราละร่างมนุษย์แล้ว ได้ไป 
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เราได้เสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓๐๐ ครั้ง 
ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง และได้เป็นพระเจ้าประเทศราช 
อันไพบูลย์โดยคณนานับมิได้ เพราะกรรมนั้นนำไป เราจึงเป็นผู้ถึง 
ความสุขในทุกภพ เราท่องเที่ยวไปแต่ในสองภพ คือในเทวดาและ 
มนุษย์ คติอื่นเราไม , รู้จัก นี้เป็นผลแห่งกรรมที่สั่งสมไว้ดี เราเกิดแต่ 
ในสองสกุล คือสกุลกษัตริย์ และสกุลพราหมณ์ หาเกิดในสกุล 
อันตํ่าทรามไม , นี้เป็นผลแห่งกรรมที่สั่งสมไว้ดี เมื่อถึงภพสุดท้าย 
เราเป็นบุตรของพราหมณ์ เกิดในสกุลที่มีทรัพย์สมบัติมาก ใน 
พระนครสาวัตถี มารดาของเราชื่อชันทวดี บิดาชื่ออัสสลายนะ ใน 
คราวที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำบิดาเรา เพื่อความบริสุทธิทุกอย่าง 
เราเลื่อมใสในพระสุคตเจ้า ได้ออกบวชเป็นบรรพชิต พระโมค 
คัลลานะ เป็นอาจารย์ พระสารีบุตรเป็นอุปัชฌาย์ เราตัดทิฏฐิ 
พร้อมด้วยมูลรากเสียได้ในเมื่อกำลังปลงผม และเมื่อกำลังนุ่งผ้ากา 
สาวะ ก็ได้บรรลุอรหัต เรามีปรีชาแตกฉานในอรรถ ธรรม นิรุตติ 
และปฏิภาณ ฉะนั้น พระผู้มีพระภาคผู้เลิศกว่าโลก จึงทรงตั้งเราไว้ 
ในตำแหน่งเอตทัคคะ เราอันท่านพระอุปติสสะไต , ถามในปฏิสัมภิทา 
ก็แก้ได้ไม่ขัดข้อง ฉะนั้น เราจึงเป็นผู้เลิศในพระพุทธศาสนา เรา 
เผากิเลสทั้งหลายแล้ว -.. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระมหาโกฏฐิตเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ พระมหาโกฏฐิตเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 140 

อุรุเวลกัสสปเถราปทานที่ ๘ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระอุรุเวลกัสสปเถระ 

[๑๒๘] ในกัปที่แสนแต่กัปนี้พระพิชิตมารพระนามว่าปทุมุตระ ผู้รู้แจ้ง 
โลกทั้งปวง เป็นนักปราชญ์มีจักษุ ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว พระองศ์ 
เป็นผู้ตรัสสอน ทรงแสดงให้สัตว์รู้ชัดได้ ยังสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้น 
วัฏสงสาร ฉลาดในเทศนา เป็นผู้เบิกบาน ทรงช่วยประชุมชนให้ 
ข้ามพ้นไปเสียเป็นอันมาก พระองศ์เป็นผู้อนุเคราะห์ประกอบด้วย 
พระกรุณา แสวงหาประโยชน์ให้สรรพสัตว์ ยังเดียรถีย์ที่มาเฝ็า 
ให้ดำรงอยู่ในเบญจศีลทุกคน เมื่อเป็นเช่นนี้พระศาสนาจึงไม่มี 
ความอากูล ว่างสูญจากเดียรถีย์วิจิตรด้วยพระอรหันต์ผู้คงที่ 
มีความชำนิชำนาญ พระมหามุนีพระองค์นั้น สูงประมาณ ๕๘ ศอก 
มีพระฉวีวรรณงามคล้ายทองคำอันลํ้าค่า มีพระลักษณะอันประเสริฐ 
๓๒ ประการ ครั้งนั้น อายุของสัตว์แสนปี พระชินสีห์พระองศ์ 
นั้น เมื่อดำรงพระชนม์อยู่โดยกาลประมาณเท่านั้น ได้ทรงยัง 
ประชุมชนเป็นอันมากให้ข้ามพ้นวัฏสงสารไปได้ ครั้งนั้นเราเป็น 
พราหมณ์ชาวเมืองหงสวดี อันชนสมมติว่าเป็นคนประเสริฐ ได้ 
เข้าไปเฝ็าพระพุทธเจ้าผู้ส่องโลก แล้วสดับพระธรรมเทศนา ครั้งนั้น 
เราได้พิงพระผู้มีพระภาคทรงตั้งสาวกของพระองค์ ในตำแหน่งเอต- 
ทัคคะ ในที่ประชุมใหญ่ ก็ชอบใจจึงนิมนต์พระมหาชินเจ้ากับบริวาร 
เป็นอันมาก แล้วได้ถวายทานพร้อมกันกับพราหมณ์อีก ๑, ๐00 คน 
ครั้นแล้วเราได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคผู้นายก ยืนอยู่ ณ ที่ควร 
ส่วนข้างหนึ่ง เป็นผู้ร่าเริง ได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า 
ด้วยความเชื่อในพระองศ์และด้วยอธิการคุณ ขอให้ข้าพระองค์ผู้เกิด 
ในภพนั้นๆ มีบริษัทมากเถิด ครั้งนั้น พระศาสดาผู้มีพระสุรเสียง 
เหมือนคชสารคำรณ มีพระสำเนียงเหมือนนกการเวก ได้ตรัสกะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 141 

บริษัทว่า จงดูพราหมณ์ผู้นี้ ผู้มีวรรณเหมือนทองคำ แขนใหญ่ ปาก 
และตาเหมือนดอกบัว มีกายและใจสูงเพราะปีติ ร่าเริง มีความเชื่อ 
ในคุณของเรา เขาปรารถนาตำแหน่งแห่งภิกษุผู้มีเสียงเหมือนราชสีห์ 
ในอนาคตกาล เขาจักได้ตำแหน่งนี้สมดังมโนรถปรารถนา ในกัป 
นับแต่นี้ขึ้นไปหนึ่งแสน พระศาสดามีพระนามชื่อว่าโคดม ซึ่ง 
สมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก พราหมณ์ 
นี้จักเป็นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองศ์นั้น เป็นโอรสอันธรรม 
เนรมิต จักเป็นสาวกของพระศาสดา มีนามชื่อว่ากัสสป พระอัคร 
นายกของโลก พระนามว , าผุสสะ ผู้เป็นพระศาสดาอย่างยอดเยี่ยม 
หาตัวเปรียบมิได้ ไม่มีใครจะเสมอเหมือน ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว 
ในกัปที่ ๙๒ แต่ภัทรกัปนี้พระศาสดาพระนามว , าผุสสะพระองค์ 
นั้นแล ทรงกำจัดความมืดทั้งปวง สางรกชัฏใหญ่ ทรงยังฝนคือ 
อมตธรรมให้ตกลง ให้มนุษย์และทวยเทพอิ่มหนำ ครั้งนั้น เรา 
สามคนพี่น้องเป็นราชมหาอำมาตย์ในพระนครพาราณสี ล้วนแต่ 
เป็นที่ไว้วางพระทัยของพระมหากษัตริย์ รูปร่างองอาจแกล้วกล้า 
สมบูรณ์ด้วยกำลังไม่พ่ายแพ้ใครเลยในสงคราม ครั้งนั้นพระเจ้า 
แผ่นดินผู้มีเมืองชายแดนก่อการกำเริบ ได้ตรัสสั่งเราว่า ท่าน 
ทั้งหลายจงไปชนบทชายแดน พวกท่านจงยังกำลังของแผ่นดินให้ 
เรียบร้อย ทำแว่นแคว้นของเราให้เกษม แล้วกลับมาเถิด ลำดับ 
นั้นเราได้กราบทูลว่า ล้าพระองค์จะพึงพระราชทานพระนายกเจ้า 
เพื่อให้ข้าพระองค์ทั้งหลายอุปัฏฐากไซร้ ข้าพระองศ์ทั้งหลายก็ชัก 
ทำกิจของพระองค์ให้สำเร็จ ลำดับนั้น เราผู้ได้รับพระราชทานพร 
สมเด็จพระภูมิบาลส่งไปทำชนบทชายแดน ให้วางอาวุธแล้วกลับ 
มายังพระนครนั้น เราทูลขอการอุปัฏฐากพระศาสดาแด่พระราชา 
ได้พระศาสดาผู้เป็นนายกของโลกผู้ประเสริฐกว่ามุนีแล้ว ได้บูชา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 142 

พระองค์ตราบเท่าสิ้นชีวิต เราทั้งหลายเป็นผู้มีศีลประกอบด้วย 
กรุณา มีใจประกอบด้วยภาวนา ได้ถวายผ้ามีค่ามากรสอันประณีต 
เสนาสนะอันน่ารื่นรมย์ และเภสัชที่เป็นประโยชน์ที่ตนให้เกิดขึ้น 
โดยชอบธรรมแก่พระมุนีพร้อมทั้งพระสงฆ์ อุปัฏฐากพระองศ์ด้วย 
จิตเมตตาตลอดกาล ครั้นพระศาสดาผู้เลิศพระองศ์นั้นเสด็จนิพพาน 
แล้ว เราได้ท่าการบูชาตามกำลัง เราทุกคนจุติจากอัตภาพนั้น 
แล้ว ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เสวยมหันตสุขในดาวดึงส์นั้น 
นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา เมื่อเรากำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพเป็นเหมือน 
นายช่างดอกไม้ได้ดอกไม้แล้วแสดงชนิดแห่งดอกไม้แปลกๆ 
มากมาย ฉะนั้น ได้เกิดเป็นพระเจ้าริเทหราช เพราะถ้อย 
กำของคุณอเจลก เราจึงมีอัธยาศัยอันมิจฉาทิฏฐิกำจัดแล้วขึ้นสู่ทาง 
นรก ไม , เอื้อเฟือโอวาทของธิดาเราผู้ชื่อว่ารุจา เมื่อถูกพรหมนารทะ 
สั่งสอนเสียมากมาย จึงละความเห็นที่ชั่วช้าเสียได้ บำเพ็ญกุศล 
กรรมบถ ๑๐ ให้บริบูรณ์โดยพิเศษ ละทิ้งร่างกายแล้วได้ไปสวรรค์ 
เหมือนไปที่อยู่ของตัว ฉะนั้น เมื่อถึงภพสุดท้ายเราเป็นบุตรของ 
พราหมณ์ เกิดในสกุลที่สมบูรณ์ในพระนครพาราณสึ เรากลัวต่อ 
ความตาย ความเจ็บไข้และความแก , ชราจึงเข้าป่าใหญ่ แสวงหาหน 
ทางนิพพาน ได้บวชในสำนักของชฎิล ครั้งนั้น น้องชายทั้งสอง 
ของเรา ก็ได้บวชพร้อมกับเรา เราได้สร้างอาศรมอาศัยอยู่ที่ตำบล 
อุรุเวลา เรามีนามตามโคตรว่ากัสสป แต่เพราะอาศัยอยู่ที่ตำบลอุรุ 
เวลา เราจึงมีนามบัญญัติว่า อุรุเวลกัสสป เพราะน้องชายของเรา 
อาศัยอยู่ที่ชายแม่นั้า เขาจึงได้นามว่านทีกัสสป เพราะน้องชาย 
ของเรา อีกคนหนึ่ง อาศัยอยู่ที่ตำบลคยา เขาจึงถูกประกาศนามว่า 
คยากัสสป น้องชายคนเล็กมีศิษย์ ๒๐๐ คน น้องชายกลางมี ๓๐๐ 
คน เรามี ๕๐๐ ล้วน ศิษย์ทุกคนล้วนแต่ประพฤติตามเรา ครั้งนั้น 
พระพุทธเจ้าผู้เลิศในโลกเป็นสารถี!เกนรชนได้เสด็จมาหาเรา ทรงท่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 143 

ปาฏิหาริย์ต่างๆ แก , เราแล้วทรงแนะนำ เรากับบริวารพันหนึ่งได้ 
อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุ ได้บรรลุอรหัตพร้อมกับภิกษุเหล่านั้นทุก 
องศ์ ภิกษุเหล่านั้นและภิกษุพวกอื่นเป็นอันมาก แวดล้อมเราเป็น 
ยศบริวาร และเราก็สามารถที่จะสั่งสอนได้ เพราะฉะนั้นพระผู้มี 
พระภาคผู้สูงสุด จึงทรงตั้งเราไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะความเป็นผู้มี 
บริษัทมาก โอ สักการะที่ได้ทำไว้ในพระพุทธเจ้าได้ก่อให้เกิดสิ่งที่ 
มีผลต่อเราแล้ว เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว -.. พระพุทธศาสนาเราได้ 
ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอุรุเวลกัสสปเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อุรุเวลกัสสปเถราปทาน. 

ราธเถราปทานที่ ๙ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระราธเถระ 

[๑๒๙] ในกัปนับจากภัทรกัปนี้ไปแสนหนึ่ง พระพิชิตมารพระนามว่า 
ปทุมุตระ ผู้ทรงรู้แจ้งโลกทั้งปวงเป็นนักปราชญ์ มีจักษุได้เสด็จอุบัติ 
ขึ้นแล้ว พระองค์เป็นผู้ตรัสสอน ทรงแสดงให้สัตว์รู้ชัดได้ ยัง 
สรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นวัฏสงสาร ทรงฉลาดในเทศนา เป็นผู้เบิกบาน 
ทรงช่วยประชุมชนให้ข้ามพ้นไปเสียเป็นอันมาก พระองศ์เป็นผู้ 
อนุเคราะห์ ประกอบด้วยพระกรุณาแสวงหาประโยชน์ให้สรรพสัตว์ 
ยังเดียรถีย์ที่มาเฝ็าให้ดำรงอยู่ในเบญจศีลได้ทุกคน เมื่อเป็นเช่นนี้ 
พระศาสนาจึงไม่มีความอากูลว่างสูญจากเดียรถีย์วิจิตรด้วยพระ 
อรหันต์ผู้คงที่ มีความชำนิชำนาญ พระมหามุนี พระองค์นั้นสูง 
ประมาณ ๕๘ ศอก มีพระฉวีวรรณงามคล้ายทองคำอันลํ้าค่า มีพระ 
ลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ ครั้งนั้น อายุของสัตว์แสนปี 
พระชินสีห์พระองศ์นั้น เมื่อดำรงพระชนม์อยู่โดยกาลประมาณเท่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 144 

นั้น ได้ยังประชุมชนเป็นอันมากให้ข้ามพ้นวัฏสงสารไปได้ครั้งนั้น 
เราเป็นพราหมณ์ชาวพระนครหงสวดี ผู้เรียนจบไตรเพท ได้เข้าไป 
เฝ็าพระผู้มีพระภาค ผู้ประเสริฐกว่านรชน ทรงมีความเพียรใหญ่ 
ทรงแกล้วกล้าในบริษัท กำลังทรงแต่งตั้งภิกษุผู้มีปฏิภาณไว้ใน 
ตำแหน่งเอตทัคคะ แล้วได้ฟ้งพระธรรมเทศนา ครั้งนั้น เราทำ 
สักการะในพระโลกนายกพร้อมทั้งพระสงฆ์ แล้วหมอบศีรษะลง 
แทบพระบาทปรารถนาฐานันดรนั้น ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาค 
ผู้มีพระรัศมี 1 ซ่านออกจากพระองศ์ ดุจลิ่มทองสิงคี ได้ตรัสกะ 
เราด้วยพระสุรเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดี มีปรกตินำไปซึ่ง 
มลทินคือกิเลสว่า ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนเถิด ปณิธาน 
ความปรารถนาของท่านจงสำเร็จเถิด สักการะที่ท่านทำในเรากับ 
พระสงฆ์ ก็จงมีผลไพบูลย์ยิ่งเถิด ในกัปที่แสนแต่กัปนี้พระศาสดา 
มีพระนามชื่อว่าโคดมซึ่งสมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช จักเสด็จ 
อุบัติขึ้นในโลก พราหมณ์นี้ จักได้เป็นธรรมทายาทของพระศาสดา 
พระองค์นั้นเป็นโอรสอันธรรมเนรมิต เป็นสาวกของพระศาสดา 
มีนามชื่อว่าราธะ พระนายกจักทรงแต่งตั้งท่านว่า เป็นผู้เลิศกว่า 
ภิกษุทั้งหลายผู้มีปฏิภาณ เราได้สดับพุทธพยากรณ์นั้นแล้วก็เป็นผู้ 
เบิกบาน มีจิตประกอบด้วยเมตตาบำรุงพระพิชิตมารในกาลนั้นตลอด 
ชีวิต เพราะเราเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญา ด้วยกรรมที่เราได้ทำไว้ดี 
แล้วนั้น และด้วยการตั้งเจตน์จำนงไว้ เราละร่างมนุษย์แล้ว ได้ไป 
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ได้เสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓๐๐ ครั้ง ได้เป็น 
พระเจ้าจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง และเป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์ 
โดยคณนานับมิได้ เพราะกรรมนั้นนำไปเราจึงเป็นผู้ถึงความสุขใน 
ทุกภพ เมื่อถึงภพสุดท้ายเราเกิดในสกุลที่ยากจนขาดเครื่องนุ่งห่ม 
และอาหาร ในพระนครราชคฤห์อันอุดม ได้ถวายภิกษาทัพพีหนึ่งแก่ 
ท่านพระสารีบุตรผู้คงที่ ในเวลาเราแก่เฒ่าเราอาศัยวัดอยู่ ใครๆ ไม่ 
ยอมบวชให้เราผู้ชราหมดกำลังเรี่ยวแรง เพราะฉะนั้นครั้งนั้น เราผู้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 145 

เป็นคนยากเข็ญจึงเป็นผู้ปราศจากผิวพรรณ เศร้าโศก พระมหามุนีผู้ 
ประกอบด้วยพระมหากรุณาทอดพระเนตรเห็นเข้าจึงตรัสถามเราว่าลูก 
ไฉนจึงเศร้าโศก จงบอกถึงโรคที่เกิดในจิตของเจ้า เราได้กราบทูล 
ว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรข้าพระองค์ไม , ได้บวชในศาสนาของ 
พระองค์ ซึ่งพระองค์ตรัสดีแล้ว เพราะเหตุนั้น ข้าพระองค์จึงมีความ 
เศร้าโศก ข้าแต่พระนายก ขอพระองค์จงเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์ 
ด้วยเถิด ครั้งนั้น พระมหามุนีผู้สูงสุดได้รับสั่งให้เรียกภิกษุมาประชุม 
พร้อมแล้วตรัสถามว่า ผู้ที่นึกถึงอธิการของพราหมณ์นี้ได้มีอยู่ จง 
บอกมาเวลานั้น พระสารีบุตรได้กราบทูลว่า ข้าพระองค์นึกถึงอธิการ 
ของเขาได้อยู่ พราหมณ์ผู้นี้ได้ถวายภิกษาทัพพีหนึ่งแก , ข้าพระองค์ผู้ 
กำลังเที่ยวบิณฑบาต พระเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดีละๆ 
สารีบุตร เธอเป็นคนกตัญญเธอจงยังพราหมณ์นี้ให้บวชพราหมณ์ 
นี้จักเป็นผู้ควรบูชา ลำดับนั้นเราได้การบรรพชาและอุปสมบทด้วย 
กรรมวาจา โดยเวลาไม่นานเลย เราก็ได้บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นไป 
แห่งอาสวะเพราะเราเป็นผู้เพลิดเพลิน สดับพระพุทธดำรัสโดย 
เคารพ ฉะนั้น พระพิชิตมารจึงทรงแต่งตั้งเราว่า เป็นผู้เลิศกว่า 
ทั้งหลายผู้มีปฏิภาณ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนา 
เราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระราธเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ราธเถราปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 146 

โมฆราชเถราปทานที่ ๑๐ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระโมฆราชเถระ 

[๑๓๐] ในกัปนับจากภัทรกัปนี้ไปแสนหนึ่ง พระพิชิตมารพระนามว่า 
ปทุมุตระ ผู้ทรงรู้แจ้งโลกทั้งปวง เป็นนักปราชญ์ มีจักษุ ได้เสด็จ 
อุบัติขึ้นแล้ว พระองศ์เป็นผู้ตรัสสอน ทรงแสดงให้สัตว์รู้ชัด ยัง 
สรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นวัฏสงสาร ทรงฉลาดในเทศนา เป็นผู้เบิกบาน 
ทรงช่วยประชุมชนให้ข้ามพ้นไปเสียเป็นอันมาก พระองศ์เป็นผู้ 
อนุเคราะห์ ประกอบด้วยพระกรุณา แสวงหาประโยชน์ให้สรรพ 
สัตว์ ยังเดียรถีย์ที่มาเฝ็าให้ดำรงอยู่ในเบญจศีลได้ทุกคน เมื่อเป็น 
เช่นนี้พระศาสนาจึงไม , มีความอากูล ว่างสูญจากเดียรถีย์วิจิตร 
ด้วยพระอรหันต์ผู้คงที่ มีความชำนิชำนาญ พระมหามุนีพระองค์นั้น 
สูงประมาณ ๕๘ ศอก มีพระฉวีวรรณงามคล้ายทองคำอันลํ้าค่า มี 
พระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ ครั้งนั้น อายุของสัตว์ 
แสนปี พระชินสีห์พระองค์นั้น เมื่อดำรงพระชนม์อยู่โดยกาล 
ประมาณเท่านั้น ได้ทรงยังประชุมชนเป็นอันมาก ให้ข้ามพ้น 
วัฏสงสารไปได้ ครั้งนั้น เราเป็นผู้ประกอบในหนทางแห่งการงาน 
ของบุคคลอื่น ในสกุลหนึ่ง ในพระนครหงสวดี ทรัพย์สิน 
อะไรๆ ของเราไม , มี เราอาศัยอยู่ที่พื้นซึ่งเขาท่าไว้ที่หอฉัน เรา 
ได้ก่อไฟที่พื้นหอฉันนั้น พื้นศิลาจึงดำไปเพราะไฟลน ครั้งนั้น 
พระโลกนาถผู้ประกาศสัจจะ ๔ ได้ตรัสสรรเสริญพระสาวกผู้ทรง 
จีวรเศร้าหมองในที่ประชุมชน เราชอบใจในคุณของท่าน จึงได้ 
ปฏิบัติพระตถาคตปรารถนาฐานันดรอันสูงสุด คือ ความเป็นผู้เลิศ 
กว่าภิกษุผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคพระนามว่า 
ปทุมุตระ ได้ตรัสกะพระสาวกทั้งหลายว่า จงดูบุรุษนั้ผู้มีผ้าห่มน่า 
เกลียด ผอมเกร็ง มีหน้าผ่องใสเพราะปีติประกอบด้วยทรัพย์ คือ 
ศรัทธา มีกายและใจสูง เพราะปีติ ร่าเริง ไม , หวั่นไหว หนาแน่น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 147 

ไปด้วยธรรมที่เป็นสาระ บุรุษนี้ชอบใจในคุณของภิกษุผู้ทรงจีวรเศร้า 
หมอง ปรารถนาฐานันดรนั้นอย่างจริงใจ เราได้พีงพุทธพยากรณ์นั้น 
แล้ว ก็เบิกบาน ถวายบังคมพระพิชิตมารด้วยเศียรเกล้า ทำแต่ 
กรรมที่ดีงามในศาสนาของพระชินเจ้าตราบเท่าสิ้นชีวิต เพราะกรรม 
ที่ทำไว้ดีนั้น และเพราะการตั้งเจตน์จำนงไว้เราละร่างมนุษย์แล้ว 
ได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพราะกรรมคือการเอาไฟลนพื้นที่หอฉัน 
เราจึงถูกเวทนาเบียดเบียน ไหม้แล้วในนรกพันปี ด้วยเศษกรรม 
ที่ยังเหลือนั้น เราเป็นมนุษย์เกิดในสกุล จึงเป็นผู้มีรอยเป็นเครื่อง 
หมายถึง ๕๐๐ ชาติโดยลำดับ เพราะอำนาจกรรมนั้น เราจึงเป็นผู้ 
เพียบพร้อมด้วยโรคเรื้อน เสวยมหันตทุกข์ถึง ๕๐๐ ชาติเหมือน 
กัน ในภัทรกัปนี้เรามีจิตเลื่อมใสเลี้ยงดูพระอุปริฏฐะผู้มียศให้อิ่ม 
หนำด้วยบิณฑบาต เพราะเศษกรรมที่ยังเหลือนั้น และเพราะการ 
ตั้งเจตน์จำนงไว้ เราละร่างมนุษย์แล้ว ได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
เมื่อถึงภพสุดท้าย ได้บังเกิดในสกุลกษัตริย์ เมื่อพระชนกล่วงไป 
แล้ว ก็ได้เป็นพระมหาราชา เราถูกโรคเรื้อนครอบงำ กลางคืนไม , ได้ 
รับความสุขเพราะสุขที่เกิดจากความเป็นพระเจ้าแผ่นดินหาประ 
โยชน์มิได้ ฉะนั้น เราจึงชื่อว่า โมฆราช เราเห็นโทษของร่างกาย 
จึงได้บวชเป็นบรรพชิต มอบตัวเป็นศิษย์ของพราหมณ์พาวรีผู้ 
ประเสริฐ เราเข้าไปเฝ็าพระผู้นำนรชนพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมาก 
ได้ทูลถามปัญหาอันละเอียดถึกซึ้งว่า โลกนี้โลกหน้า พรหมโลก 
กับทั้งเทวโลก ข้าพระองค์ไม่ทราบความเห็นของพระองค์ ผู้ทรง 
พระนามว่าโคดม ผู้มียศ เมื่อเป็นเช่นนั้จึงได้มีปัญหามาถึง 
พระองค์ผู้ทรงเห็นล่วงสามัญชน ข้าพระองค์จะพิจารณาเห็นโลก 
อย่างไร มัจจุราชจึงจะไม่เห็น พระพุทธเจ้าผู้ทรงรักษาโรคทุกอย่าง 
ให้หายได้ ได้ตรัสกะเราว่า ดูกรโมฆราช ท่านจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อ 
พิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของว่างเปล่า ถอนความเห็นว่าตัวตน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 148 

เสีย บุคคลพึงข้ามพ้นมัจจุราชไปได้ด้วยอุบายเช่นนี้ท่านพิจารณา 
เห็นโลกอย่างนี้มัจจุราชจึงจะไม่เห็น เราเป็นผู้ไม่มีผมและหนวด 
บุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ เป็นภิกษุ พร้อมกับเวลาจบพระคาถา เราเป็น 
ผู้ถูกโรคเบียดเบียน ถูกเขาว่ากล่าวว่า วิหารอย่าเสียหายเสียเลย 
จึงไม , ได้อยู่ในวิหารของสงฆ์ เรานำเอาผ้ามาจากกองหยากเยื่อ ป่าช้า 
และหนทาง แล้วทำผ้าสังฆาฏิด้วยผ้าเหล่านี้ทรงจีวรที่เศร้าหมอง 
พระผู้นำชั้นพิเศษผู้เป็นนายแพทย์ใหญ่ ทรงพอพระทัยในคุณข้อนั้น 
ของเรา จึงทรงตั้งเราไว้ในตำแหน่งภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายที่ 
ทรงจีวรเศร้าหมอง เราสิ้นบุญและบาป หายโรคทุกอย่าง ไม่มี 
อาสวะ ดับสนิท เหมือนเปลวไฟที่หมดเชื้อ เราเผากิเลสทั้งหลาย 
แล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระโมฆราชเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ โมฆราชเถราปทาน. 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 
๑. มหากัจจายนเถราปทาน๖. พหิยเถราปทาน 
๒. วักกลิเถราปทาน ๗. มหาโกฏฐิตเถราปทาน 
๓. มหากัปปีนเถราปทาน๘. อุรุเวลกัสสปเถราปทาน 
๔. ทัพพมัลลปุตตเถราปทาน๙. ราธเถราปทาน 
๕. กุมารกัสสปเถราปทาน ๑๐. โมฆราชเถราปทาน 
ในวรรคนี้บัณฑิตประมวลคาถาได้ ๓๖๒ คาถา. 

จบ กัจจายนวรรคที่ ๕๔. 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 149 

ภัททิยวรรคที่ ๕๕ 

ลกุณฏกภัททิยเถราปทานที่ ๑ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระกุณฏกภัททิยเถระ 

[๑๓๑] ในกัปที่แสนแต่ภัทรกัปนี้พระพิชิตมารพระนามว่าปทุมุตระ ทรงรู้ 
จบธรรมทั้งปวง เป็นพระผู้นำได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก ครั้งนั้น เรา 
เป็นบุตรเศรษฐีมีทรัพย์มาก ในพระนครหงสวดี เที่ยวเดินพักผ่อนอยู่ 
ได้ไปถึงสังฆาราม คราวนั้น พระผู้นำผู้ส่องโลกให้โชติช่วงพระองศ์ 
นั้น ทรงแสดงพระธรรมเทศนา ได้ตรัสสรรเสริญพระสาวกผู้ประ 
เสริฐกว่าภิกษุทั้งหลายที่มีเสียงไพเราะ เราได้สดับพระธรรมเทศนา 
นั้นแล้วก็ชอบใจ จึงได้ทำสักการะแก , พระองค์ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ 
ถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระศาสดาแล้ว ปรารถนาฐานันดร 
นั้น ครั้งนั้น พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้นำชั้นพิเศษ ได้ตรัสพยากรณ์ใน 
ท่ามกลางพระสงฆ์ว่า ในอนาคตกาล ท่านจักได้ฐานันดรนี้สมดัง 
มโนรถความปรารถนา ในกัปที่แสนแต่ภัทรกัปนี้พระศาสดามี 
พระนามชื่อว่าโคดม ซึ่งสมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช จักเสด็จ 
อุบัติขึ้นในโลก เศรษฐีบุตรผู้นี้ ชักได้เป็นธรรมทายาทของพระ 
ศาสดาพระองค์นัน เป็นโอรสอันธรรมเนรมิต เป็นสาวกของพระ 
ศาสดา มีนามชื่อว่าภัททิยะ เพราะกรรมที่ท่าไว้ดีนั้น และเพราะ 
การตั้งเจตน์จำนงไว้ เราละร่างมนุษย์แล้ว ได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
ในกัปที่ ๙๒ แต่ภัทรกัปนี้พระพิชิตมารพระนามว , าผุสสะเป็นผู้นำ 
ยากที่จะหาผู้เสมอ ยากที่จะข่มขี่ได้ สูงสุดกว่าโลกทั้งปวงได้เสด็จ 
อุบัติขึ้นแล้ว และพระพุทธองศ์ทรงสมบูรณ์ด้วยจรณะ เป็นผู้ 
ประเสริฐเที่ยงตรง ทรงมีความเพียรเผากิเลส ทรงแสวงหา 
ประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ ทรงเปลื้องสัตว์เป็นอันมากจาก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 150 

กิเลสเครื่องจองจำ เราเกิดเป็นนกดุเหว่าขาวในพระอารามอันน่าเพลิด 
เพลินเจริญใจ ของพระผุสสสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น เราอยู่ 
ที่ต้นมะม่วงใกล้พระคันธกุฎี ครั้งนั้น เราเห็นพระพิชิตมารผู้สูงสุด 
เป็นพระทักขิไณยบุคคล เสด็จพระราชดำเนินไปบิณฑบาต จึงทำ 
จิตให้เลื่อมใส แล้วร้องด้วยเสียงอันไพเราะ ครั้งนั้น เราบินไป 
สวนหลวงคาบผลมะม่วงที่สุกดีมีเปลือกเหมือนทองคำมาแล้วน้อม 
เข้าไปถวายแด่พระส้มพุทธเจ้า เวลานั้น พระพิชิตมารผู้ประกอบ 
ด้วยพระกรุณา ทรงทราบวารชิตของเรา จึงทรงรับบาตรจากมือของ 
ภิกษุผู้อุปัฏฐาก เรามีจิตร่าเริงถวายผลมะม่วงแด่พระมหามุนี เราใส่ 
บาตรแล้วก็ประนมปีกร้องด้วยเสียงอันไพเราะ น่ายินดี เสนาะน่า 
พิง เพื่อบูชาพระพุทธเจ้า แล้วไปนอนหลับ ครั้งนั้น นกเหยี่ยว 
ผู้มีใจชั่วช้าได้โฉบเอาเรา ผู้มี'จิตเบิกบาน มีอัธยาศัยไปสู่ความรัก 
ต่อพระพุทธเจ้าไปฆ่าเสีย เราจุติจากอัตภาพนั้นไปเสวยมหันตสุขใน 
สวรรค์ชั้นดุสิต แล้วมาสู่กำเนิดมนุษย์เพราะกรรมนั้นพาไป ใน 
ภัทรกัปนี้พระพุทธเจ้าผู้มีพระนามตามพระโคตรว่ากัสสป เป็นเผ่า 
พันธุพรหมมีพระยศใหญ่ ประเสริฐกว่านักปราชญ์ ได้เสด็จอุบัติขึ้น 
แล้วพระองค์ทรงยังพระศาสนาให้โชติช่วงครอบงำเดียรถีย์ผู้หลอก 
ลวงทรงแนะนำเวไนยสัตว์พระองค์พร้อมทั้งพระสาวกปรินิพพานแล้ว 
เมื่อพระพุทธองค์ผู้เลิศในโลกปรินิพพานแล้ว ประชุมชนเป็นอันมาก 
ที่เลื่อมใส จักทำพระสถูปของพระศาสดา เพื่อต้องการจะบูชาพระ 
พุทธเจ้า เขาปรึกษากันอย่างนี้ว่า จักช่วยกันทำพระสถูปของ 
พระศาสดาผู้แสวงหาพระคุณอันใหญ่ ให้สูงเจ็ดโยชน์ ประดับ 
ด้วยแก้ว ๗ ประการ ครั้งนั้น เราเป็นจอมทัพของพระเจ้าแผ่นดิน 
แคว้นกาสึพระนามว , ากิกี ได้พูดลดประมาณที่พระเจดีย์ของพระพุทธ 
เจ้า ผู้ไม่มีประมาณเสีย ครั้งนั้น ชนเหล่านั้นได้ช่วยกันทำเจดีย์ 
ของศาสดา ผู้มีพระปัญญากว่านรชน สูงโยชน์เดียว ประดับด้วย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 151 

รัตนะนานาชนิด ตามถ้อยคำของเรา เพราะกรรมที่ทำไว้ดีนั้น และ 
เพราะการตั้งเจตน์จำนงไว้ เราละร่างมนุษย์แล้ว ได้ไปสวรรค์ชั้น 
ดาวดึงส์ ก็ในภพสุดท้ายในบัดนี้ เราเกิดในสกุลเศรษเอันมั่งตั้ง 
สมบูรณ์ มีทรัพย์มากมาย ในพระนครสาวัตถีอันประเสริฐ เราได้ 
เห็นพระสุคตเจ้าในเวลาเสด็จเข้าพระนครก็อัศจรรย์ใจ จึงบรรพชา 
ไม่นานก็ได้บรรลุอรหัต เพราะกรรมคือการลดประมาณของพระเจดีย์ 
เราได้ทำไว้ เราจึงมีร่างกายตํ่าเตี้ย ควรจะเป็นร่างกายกลม เราบูชา 
พระพุทธเจ้าสูงสุดด้วยเสียงอันไพเราะ จึงได้ถึงความเป็นผู้เลิศกว่า 
ภิกษุทั้งหลายที่มีเสียงไพเราะ เพราะการถวายผลไม้แด่พระพุทธเจ้า 
และเพราะการอนุสรณ์ถึงพระพุทธคุณ เราจึงสมบูรณ์ด้วยสามัญผล 
ไม่มีอาสวะอยู่ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเรา 
ได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระลกุณฏกภัททิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ลกุณฏกภัทท่ยเถราปทาน. 

กังขาเรวตเถราปทานที่ ๒ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระกังขาเรวตเถระ 

[๑๓๒] ในกัปที่แสนแต่ภัทรกัปนี้พระพิชิตมารพระนามว่าปทุมุตระ ผู้มี 
พระจักษุในธรรมทั้งปวงเป็นพระผู้นำ มีพระหนุเหมือนราชสีห์ 
พระดำรัสเหมือนพรหม พระสุระเสียงคล้ายหงส์และกลองใหญ่ 
เสด็จดำเนินดุจช้าง มีพระรัศมีประหนึ่งรัศมีของจันทเทพบุตรเป็น 
ต้น มีพระปรีชาใหญ่ มีความเพียรมาก มีความเพ่งพินิจมาก มี 
คติใหญ่ ประกอบด้วยพระมหากรุณาเป็นที่พึ่งสัตว์ กำจัดความมืด 
ใหญ่ ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วคราวหนึ่ง พระสัมพุทธเจ้าผู้เลิศกว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 152 

ไตรโลก เป็นมุนี ทรงรู้จักวารจิตของสัตว์ พระองศ์นั้น ทรงแนะนำ 
เวไนยสัตว์เป็นอันมาก ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยู่ พระพิชิต 
มารตรัสสรรเสริญภิกษุผู้มีปกติเพ่งพินิจ ยินดีในฌาน มีความเพียร 
สงบระงับ ไม่ขุ่นมัวในท่ามกลางบริษัท ทรงท่าให้ประชาชนยินดี 
ครั้งนั้น เราเป็นพราหมณ์เรียนจบไตรเพท อยู่ในพระนครหงสวดี 
ได้สดับพระธรรมเทศนาก็ชอบใจ จึงปรารถนาฐานันดรนั้น ครั้งนั้น 
พระพิชิตมารผู้เป็นพระผู้นำชั้นพิเศษ ได้ตรัสพยากรณ์ในท่ามกลาง 
สงฆ์ว่าจงดีใจเถิดพราหมณ์ ท่านชักได้ฐานันดรนี้สมดังมโนรถความ 
ปรารถนาในกัปที่แสนแต่กัปนี้พระศาสดามีพระนามชื่อว่าโคดม 
ซึ่งสมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช ชักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ท่าน 
ชักได้เป็นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์นั้น เป็นโอรสอันธรรม 
เนรมิตเป็นสาวกของพระศาสดา มีนามชื่อว่าเรวตะ เพราะกรรมที่ท่า 
ไว้ดีและเพราะการตั้งเจตน์จำนงไว้ เราละร่างมนุษย์แล้ว ได้ไปยัง 
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในภพสุดท้าย'ในบัดนี้ เราเกิดในสกุลกษัตริย์อัน 
มั่งตั้งสมบูรณ์ มีทรัพย์มากมาย ในโกลิยนคร ในคราวที่พระพุทธเจ้า 
ทรงแสดงพระธรรมเทศนาในพระนครกบิลพัสดุ เราเลื่อมใสใน 
พระสุคตเจ้า จึงออกบวชเป็นบรรพชิต ความสงสัยของเราในสิ่งที่ 
เป็นกัปปิยะและอกัปปิยะนั้นๆ มีมากมาย พระพุทธเจ้าได้ทรง 
แสดงธรรมอันอุดม แนะนำข้อสงสัยทั้งปวงนั้น ต่อแต่นั้นเราก็ 
ข้ามพ้นสงสารได้ เป็นผู้ยินดีด้วยความสุขในฌานอยู่ ในครั้งนั้น 
พระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นเรา จึงได้ตรัสพระพุทธภาษิตว่า 
ความสงสัยในโลกนี้หรือโลกลื่น ในความรู้ของตนหรือใน 
ความรู้ของผู้ลื่นอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น อันบุคคลผู้มีปกติ 
เพ่งพินิจ มีความเพียรเผากิเลส ประพฤติพรหมจรรย์ ย่อม 
ละได้ทั้งสิ้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 153 

กรรมที่ทำไว้ในกัปที่แสน ได้แสดงผลแก่เราแล้วในอัตภาพนี้เรา 
พ้นกิเลสแล้วเหมือนลูกศรพ้นจากแล่ง ได้เผากิเลสของเราเสียแล้ว 
ลำดับนั้น พระมุนีผู้มีปรีชาใหญ่ เสด็จถึงที่สุดของโลก ทรงเห็น 
ว่าเรายินดีในฌาน จึงทรงแต่งตั้งว่าเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายที่ 
ได้ฌาน เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว -.. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จ 
แล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระกังขาเรวตเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ กังขาเรวตเถราปทาน. 

สีวลีเถราปทานที่ ๓ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระสีวลีเถระ 

[๑๓๓] ในกัปที่แสนแต่กัปนี้พระพิชิตมารพระนามว่าปทุมุตระ ผู้มีจักษุ 
ในธรรมทั้งปวง เป็นผู้นำ ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว ศีลของพระองค์ 
ใครๆ ก็คำนวณไม , ได้ สมาธิของพระองศ์เปรียบด้วยแก้ววิเชียร 
ฌานอันประเสริฐของพระองค์ใครๆ ก็นับไม , ได้ และริมุติของ 
พระองค์หาอะไรเปรียบมิได้ พระนายกเจ้าทรงแสดงธรรมในสมาคม 
มนุษย์ เทวดา นาคและพรหม ซึ่งเกลื่อนกล่นไปด้วยสมณะและ 
พราหมณ์ พระพุทธองค์ผู้แกล้วกล้าในบริษัท ทรงตั้งสาวกของ 
พระองค์ผู้มีลาภมาก มีบุญ ทรงซึ่งฤทธอันรุ่งเรืองไว้ในตำแหน่ง 
เอตทัคคะ ครั้งนั้น เราเป็นกษัตริย์ในพระนครหงสวดี ได้ยินพระ 
พิชิตมารตรัสถึงคุณเป็นอันมากของพระสาวก ดังนั้น จึงได้นิมนต์ 
พระชินสีห์พร้อมทั้งพระสาวก ให้เสวยและฉันถึง ๗ วัน ครั้น 
ถวายมหาทานแล้วก็ได้ปรารถนาฐานันดรนั้น พระธีรเจ้าผู้ประเสริฐ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 154 

กว่าบุรุษ ทอดพระเนตรเห็นเราหมอบอยู่แทบพระบาทในคราวนั้น 
จึงได้ตรัสพระดำรัสด้วยพระสุรเสียงอันดัง ลำดับนั้น มหาชน 
ทวยเทพ คนธรรพ์ พรหมผู้มีฤทธิมากและสมณพราหมณ์ ผู้ใคร่ 
จะพิงพระพุทธพจน์ต่างประณตห้อมถวายนมัสการทูลว่า ข้าแต่ 
พระองค์ผู้เป็นบุรุษผู้เป็นอาชาไนย ข้าพระองค์ทั้งหลายขอนอบน้อม 
แด่พระองค์ ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นอุดมบุรุษ ข้าพระองค์ทั้งหลายขอ 
นอบน้อมแด่พระองค์ พระมหากษัตริย์ได้ถวายทานกว่า ๗ วัน 
ข้าพระองค์ทั้งหลายประสงค์จะพิงผลของมหาทานนั้น ข้าแต่พระ 
มหามุนี ขอได้ทรงโปรดพยากรณ์เถิด ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ 
ตรัสว่า ท่านทั้งหลายจงคอยสดับภาษิตของเรา ทักษิณาที่ตั้งไว้ 
ในพระพุทธเจ้าผู้มีคุณหาประมาณมิได้พร้อมทั้งพระสงฆ์ ใครเล่าจะ 
เป็นผู้ถือเอามากล่าว เพราะทักษิณาทั้นมีผลหาประมาณมิได้ อีก 
ประการหนึ่ง กษัตริย์ผู้มี'โภคะมากนี้ทรงปรารถนาฐานันดรอันอุดม 
ว่า ถึงเราก็พึงเป็นผู้ได้ลาภมาก เหมือนภิกษุชื่อสุทัสสนะฉะนั้น 
เถิด มหาบพิตรจักได้ฐานันดรนี้ในอนาคต ในกัปที่แสนแต่กัปนี้ไป 
พระศาสดามีพระนามว่าโคดม ซึ่งสมภพในวงศ์ของพระโอกกากราช 
จักทรงอุบัติขึ้นในโลก กษัตริย์องค์นี้ชักได้เป็นธรรมทายาทของ 
พระศาสดาพระองค์นั้น จักเป็นโอรสอันธรรมเนรมิต ชักเป็น 
สาวกของพระศาสดา มีนามชื่อว่าสีวลี เพราะกรรมที่ท่าไว้ดีแล้ว 
และเพราะการตั้งเจตน์จำนงไว้ เราละร่างมนุษย์แล้ว ได้ไปสวรรค์ 
ชั้นดาวดึงส์ในกัปที่ ๙๑ แต่ภัทรกัปนี้พระโลกนายกพระนามว่าวิปัสสึ 
ผู้มีพระเนตรงดงาม ทรงเห็นแจ้งธรรมทั้งปวง ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว 
ครั้งนั้น เราเป็นคนโปรดปรานของสกุลหนึ่งในพระนครพันธุมวดี 
และเป็นคนที่หมั่นขยันขวนขวายในกิจการงาน ครั้งนั้น พระราชา 
พระองค์หนึ่งตรัสสั่งให้นายช่างสร้างพระอาราม ซึ่งปรากฏว่าใหญ่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 155 

โต ถวายสมเด็จพระวิปัสสีผู้แสวงหาประโยชน์ใหญ่ เมื่อการสร้าง 
พระอารามสำเร็จแล้ว ชนทั้งหลายได้ถวายมหาทานซึ่งเข้าใจว่าของ 
เคี้ยว ชนทั้งหลายค้นคว้าหานมล้มและนั้าผึ้งไม , ได้ เวลานั้น เราถือ 
นมล้มใหม่และนํ้าผึ้งไปเรือนของนายงาน ชนทั้งหลายที่แสวงหานม 
ล้มใหม่และนาผึ้งพบเราเข้า ทั้งสองสิ่งเขาได้ให้ราคาตั้งพันกหาปณะ 
ก็ยังไม , ได้ไป ครั้งนั้น เราคิดว่าของสองสิ่งนี้เราไม , มีกะใจที่จะขาย 
มัน ชนเหล่านี้ทั้งหมดสักการะพระตถาคต ฉันใด แม้เราก็จะทำ 
สักการะในพระผู้นำโลกกับพระสงฆ์ ฉันนั้นเหมือนกัน ครั้งนั้น 
เราได้นำเอาไปแล้ว ขยำนมล้มกับนั้าผึ้งเข้าด้วยกันแล้วถวายแด่ 
พระโลกนาถพร้อมทั้งพระสงฆ์ เพราะกรรมที่ทำไว้ดีแล้ว และเพราะ 
การตั้งเจตน์จำนงไว้ เราละร่างมนุษย์แล้ว ได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
ต่อมา เราได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้มียศใหญ่ในพระนครพาราณสี 
ในครั้งนั้น เราเคืองศัตรูจึงสิ่งให้ทหารทำการล้อมประตูเมืองของ 
ศัตรูไว้ ประตูที่ถูกล้อมของพระราชาผู้มีเดชรักษาไว้ได้เพียงวันเดียว 
เพราะผลของกรรมนั้น เราจึงต้องตกนรกอันร้ายกาจที่สุด และใน 
ภพสุดท้าย ในบัดนี้เราเกิดในโกลิยบุรี พระชนนีของเราพระนาม 
ว่าสุปปวาสา พระชนกของเราพระนามว่ามหาลิลิจฉวี เราเกิดในราช 
วงศ์ก็เพราะบุญกรรม เพราะการล้อมประตูเมืองให้ผล เราจึงต้อง 
ประสบทุกข์อยู่ในพระครรภ์ของพระมารดาถึง๗ปีเราต้องหลง 
ทวารอยู่อีก ๗ วัน เพียบพร้อมไปด้วยมหันตทุกข์ พระมารดาของ 
เราต้องประสบทุกข์ด้วยเช่นนี้ ก็เพราะฉันทะในการล้อมประตูเมือง 
เราอันพระพุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์ จึงออกจากพระครรภ์พระมารดา 
โดยสวัสดี เราได้ออกบวชเป็นบรรพชิต ในวันที่เราคลอดออกมา 
นั่นเอง ท่านพระสารีบุตรเถระเป็นอุปัชฌาย์ของเรา พระโมคศัลลาน- 
เถระผู้ทรงมหิทธิฤทธ มีปรีชามาก เมื่อปลงผมให้ ได้อนุศาสน์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 156 

พรํ่าสอนเรา เราได้บรรลุอรหัตเมื่อกำลังปลงผมอยู่ ทวยเทพ นาค 
และมนุษย์ต่างก็น้อมนำปัจจัยเข้ามาถวายเรา เพราะเศษของกรรม 
ที่เราเป็นผู้เบิกบาน บูชาพระผู้นำชั้นพิเศษ พระนามว่าปทุมุตระและ 
พระนามว่าวิปัสสี ด้วยปัจจัยทั้งหลายโดยพิเศษ เราจึงได้ลาภอันอุดม 
ไพบูลย์ทุกแห่งหน คือ ในป่า ในบ้าน ในนา บนบก ในคราวที่พระผู้ 
มีภาคผู้นำโลกชั้นเลิศพร้อมด้วยภิกษุสามหมื่นรูป เสด็จไปเยี่ยมท่าน 
พระเรวตะ พระพุทธเจ้าผู้มีพระปรีชาใหญ่ มีความเพียรมาก เป็น 
นายกของโลก พร้อมด้วยพระสงฆ์ เป็นผู้อันเราบำรุงด้วยปัจจัยที่ 
เทวดานำเข้ามาถวายเรา ได้เสด็จไปเยี่ยมท่านเรวตะแล้ว ภายหลัง 
เสด็จกลับมายังพระเชตวันมหาวิหารแล้ว จึงทรงแต่งตั้งเราไว้ใน 
ตำแหน่งเอตทัคคะ พระศาสดาผู้ทรงประพฤติประโยชน์แก่สัตว์ 
ทั้งปวง ได้ตรัสสรรเสริญเราในท่ามกลางบริษัทว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ในบรรดาสาวกของเรา ภิกษุสีวลีเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายที่มีลาภ 
มาก เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ..- พระพุทธศาสนาเราได้ท่าเสร็จ 
แล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสึวลีเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สีวลีเถราปทาน. 

วังคีสเถราปทานที่ ๔ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระวังคีสเถระ 

[๑๓๔] ในกัปที่แสนแต่ภัทรกัปนี้พระพิชิตมารพระนามว่าปทุมุตระ ผู้มีจักษุ 
ในธรรมทั้งปวง ทรงเป็นผู้นำ ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว พระศาสนา 
ของ พระองค์วิจิตรไปด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายเหมือนคลื่น สาคร 
และเหมือนดาวบนท้องฟ้า พระพิชิตมารผู้สูงสุด อันมนุษย์พร้อม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 157 

ทั้งทวยเทพอสูรและนาคห้อมล้อมในท่ามกลางหมู , ชนซึ่งเกลื่อนกล่น 
ไปด้วยสมณะและพราหมณ์พระพิชิตมารผู้ถึงที่สุดโลก ทรงทำโลก 
ทั้งหลายให้ยินดีด้วยพระรัศมี พระองค์ยังดอกปทุม คือ เวไนย 
สัตว์ให้บานด้วยพระดำรัส ทรงสมบูรณ์ด้วยเวสารัชชธรรม ๔ เป็น 
อุดมบุรุษ ละความกลัวและความยินดีได้เด็ดขาด ทรงถึงธรรมอัน 
เกษม องอาจกล้าหาญ พระผู้เลิศโลกทรงปฏิญาณซึ่งฐานะของผู้ 
เป็นโจกอันประเสริฐและพุทธภูมิทั้งสิ้น ไม่มีใครจะทักท้วงได้ใน 
ฐานะไหนๆ เมื่อพระพุทธเจ้าผู้คงที่พระองค์นั้นบันลือสีหนาทอัน 
หน้าสพึงกลัวอยู่ ย่อมไม่มีเทวดา มนุษย์หรือพรหมบันลือตอบได้ 
พระพุทธเจ้าผู้แกล้วกล้าในบริษัท ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ 
ช่วยมนุษย์พร้อมทั้งเทวดาให้ข้ามวัฏสงสาร ทรงประกาศธรรมจักร 
พระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญคุณเป็นอันมาก ของพระสาวกผู้ได้รับ 
สมมติดีว่า เลิศกว่าภิกษุที่มีปฏิภาณทั้งหลาย แล้วทรงตั้งท่านไว้ใน 
ตำแหน่งเอตทัคคะ ครั้งนั้น เราเป็นพราหมณ์ชาวเมืองหงสวดี เป็น 
ผู้ได้รับสมมุติว่าเป็นคนดีรู้แจ้งพระเวททุกคัมภีร์ มีนามว่าวังคีสะ 
เป็นที่ไหลออกแห่งนักปราชญ์ เราเข้าไปเฝ็าพระมหาวีระเจ้าพระองค์ 
นั้น สดับพระธรรมเทศนานั้นแล้วได!)ติอันประเสริฐ เป็นผู้ยินดี 
ในคุณของพระสาวก จึงได้นิมนต์พระสุคตผู้ท่าโลกให้เพลิดเพลิน 
พร้อมด้วยพระสงฆ์ให้เสวยและฉัน ๗ วันแล้ว นิมนต์ให้ครองผ้า 
ในครั้งนั้นเราได้หมอบลงแทบพระบาททั้งสองด้วยเศียรกล้าได้โอกาส 
จึงยืนประนมอัญชลีอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เป็นผู้ร่าเริง กล่าว 
สดุดีพระชินสีห์ผู้สูงสุดว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นที่ไหลออกแห่ง 
นักปราชญ์ ข้าพระองค์ขอนอบน้อมแด่พระองค์ ข้าแต่พระองค์ผู้ 
เป็นฤาษีสูงสุด ข้าพระองค์ขอนอบน้อมแด่พระองค์ ข้าแต่พระองค์ 
ผู้เลิศกว่าโลกทั้งปวง ข้าพระองค์ขอนอบน้อมแด่พระองค์ ข้าแต่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 158 

พระองศ์ผู้ทรงทำความไม่มีภัย ข้าพระองศ์ของนอบน้อมแต่พระองค์ 
ผู้ทรงยํ่ายีมาร ข้าพระองค์ขอนอบน้อมแต่พระองค์ ข้าแต่พระองค์ผู้ 
ทรงทำทิฏฐิให้ไหลออก ข้าพระองค์ขอนอบน้อมแด่พระองค์ ข้าแต่ 
พระองค์ผู้ทรงประทานด้วยสันติสุข ข้าพระองค์ขอนอบน้อมแด่ 
พระองค์ ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงทำให้เป็นที่นับถือ ข้าพระองค์ขอนอบ 
น้อมแด่พระองค์ พระองค์เป็นที่พึ่ง'ของชนทั้งหลายผู้ไม่มีที่พึ่ง ทรง 
ประทานความไม่มีภัยแก , ตนทั้งหลายที่กลัว เป็นที่คุ้นเคยของคน 
ทั้งหลายที่มีภูมิธรรมสงบระงับ เป็นที่พึ่งที่ระลึกของคนทั้งหลายผู้ 
แสวงหาที่พึ่งที่ระลึก เราได้ชมเชยพระสัมพุทธเจ้าด้วยคำกล่าวสดุดีมี 
อาทิ อย่างนี้แล้วได้กล่าวสรรเสริญพระคุณอันใหญ่ จึงได้บรรลุคติ 
ของภิกษุผู้กล้ากว่านักพูด ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคผู้มีพระปฏิภาณไม่ 
มีที่สิ้นสุดได้ตรัสว่า ผู้ใดเป็นผู้เลื่อมใสนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วย 
สาวก ให้ฉันสิ้น ๗ วัน ด้วยมือทั้งสองของตน และได้กล่าวสดุดี 
คุณของเรา ปรารถนาตำแหน่งแห่งภิกษุผู้กล้ากว่านักพูดในอนาคต 
กาล ผู้นันจักได้ตำแหน่งนีสมดังมโนรถปรารถนา เขาจักได้เสวย 
ทิพยสมบัติมีประมาณไม่น้อยในกัปที่แสนแต่กัปนี้ไป พระศาสดามี 
นามว่าโคดม ซึ่งสมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช จักเสด็จอุบัติ 
ขึ้น พราหมณ์นี้จักได้เป็นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์นั้น 
จักเป็นโอรสอันธรรมเนรมิต จักเป็นสาวกของพระศาสดามีนามชื่อ 
ว่าวังคีสะ เราได้สดับพระพุทธพยากรณ์นั้นแล้ว เป็นผู้มีความ 
เบิกบานมีจิตประกอบด้วยเมตตา บำรุงพระพิชิตมารด้วยปัจจัย 
ทั้งหลายในกาลครั้งนั้น จนตราบเท่าสิ้นชีวิต เพราะกรรมที่ทำไว้ดีนั้น 
และเพราะการตั้งเจตน์จำนงไว้ เราละร่างมนุษย์แล้วได้ไปสวรรค์ชั้น 
ดาวดึงส์ ในภพสุดท้ายในบัดนี้เราเกิดในสกุลปริพาชก เมื่อเรา 
เกิดในครั้งหลัง มีอายุได้ ๗ ปีแต่กำเนิด เราเป็นผู้รู้เวททุกคัมภีร์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 159 

แกล้วกล้าในวาทศาสตร์ มีเสียงไพเราะ มีถ้อยคำวิจิตร ยํ่ายีวาทะ 
ของผู้อื่นได้ เพราะเราเกิดที่วังคชนบท และเราเป็นใหญ่ในถ้อยคำ 
เราจึงชื่อว่าวังคีสะ เพราะฉะนั้น ถึงแม้ชื่อของเราจะเป็นเลิศ ก็ 
เป็นชื่อสมมติตามโลก ในเวลาที่เรารู้เรียงสาตั้งอยู่ในปฐมวัย เรา 
ได้พบท่านพระสารีบุตรเถระในพระนครราชคฤห์อันรื่นรมย์. 

จบ ภาณวารที่ ๒๕ 

ท่านถือบาตร สำรวมดี ตาไม , ลอกแลก พูดแต่พอประมาณ แลดู 
เพียงชั่วแอก เที่ยวบิณฑบาตอยู่ ครั้นเราเห็นท่านแล้วก็เป็นผู้ 
อัศจรรย์ใจ ได้กล่าวบทคาถาอันวิจิตร เป็นหมวดหมู , เหมือนดอก 
กรรณิการ์ เหมาะสม ท่านบอกแก่เราว่า พระส้มพุทธเจ้าผู้นำโลก 
เป็นศาสดาของท่าน ครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรเถระผู้ฉลาดเป็นนัก 
ปราชญ์นั้น ได้พูดแก , เราเป็นอย่างดียิ่ง เราอันพระเถระผู้คงที่ให้ 
ยินดีด้วยปฏิภาณอันวิจิตร เพราะถ้อยคำที่ปฏีสังยุตด้วย : วิราคธรรม 
เห็นได้ยาก สูงสุด จึงซบศีรษะลงแทบเท้าของท่านแล้วก็กล่าวว่า 
ขอได้โปรดให้กระผมบรรพชาเถิด ลำดับนั้น ท่านพระสารีบุตรผู้มี 
ปัญญามาก ได้นำเราไปเฝ็าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด เราซบเศียร 
ลงแทบพระบาท นั่งลงในที่ใกล้พระศาสดา พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ 
กว่านักปราชญ์ทั้งหลายได้ตรัสถามเราว่า ดูกรวังศีสะ ท่านรู้ศีรษะ 
ของคนที่ตายไปแล้วว่า จะไปสู่สุคติหรือทุคติด้วยวิชาพิเศษของท่าน 
จริงหรือ ล้าท่านสามารถก็ขอให้ท่านบอกมาเถิด เมื่อเราทูลรับรอง 
แล้ว พระองค์ก็ทรงแสดงศีรษะสามศีรษะเราได้กราบทูลว่า เป็น 
ศีรษะของคนที่เกิดในนรกและเทวดา ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคผู้ 
นำของโลกได้แสดงศีรษะของพระขีณาสพ ลำดับนั้น เราหมดมานะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 160 

จึงได้ทูลอ้อนวอนขอบรรพชา ครั้นบรรพชาแล้ว ได้กล่าวสุคตเจ้า 
โดยไม , เลือกสถานที่ ทีนั้นแหละภิกษุทั้งหลายพากันโพนทนาว่า 
เราเป็นจินตกวี ลำดับนั้น พระพุทธเจ้าผู้นำชั้นวิเศษได้ตรัสถามเรา 
เพื่อทดลองว่า คาถาเหล่านี้ย่อมแจ่มแจ้งโดยควรแก่เหตุแก , คน 
ทั้งหลายผู้ตรึกตรองแล้วมิใช่หรือ เราทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้มีความ 
เพียร ข้าพระองค์ไม่ใช่นักกาพย์กลอน แต่ว่าคาถาทั้งหลายแจ่มแจ้ง 
โดยควรแก , เหตุแก , ข้าพระองค์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรวังคีสะ 
ถ้ากระนั้น ท่านจงกล่าวสดุดีเราโดยควรแก่เหตุในบัดนี้ครั้งนั้น เรา 
ได้กล่าวคาถาสดุดีพระธีรเจ้าผู้เป็นพระฤาษีสูงสุดแล้ว พระพิชิตมาร 
ทรงพอพระทัยในคราวนั้น จึงทรงตั้งเราในตำแหน่งเอตทัคคะ เรา 
หมิ่นภิกษุอื่นๆ ก็เพราะปฏิภาณดันวิจิตร เราเป็นผู้มีศีลเป็นที่รัก 
จึงเกิดความสลดใจเพราะเหตุนั้น ได้บรรลุอรหัต พระผู้มีพระภาค 
ได้ตรัสว่า ไม่มีใครอื่นที่จะเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายที่มีปฏิภาณเหมือน 
ดังวังศีสะภิกษุนี้ดูกรภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงทรงจำไว้ 
อย่างนี้ กรรมที่เราได้ทำไว้ในกัปที่แสน ได้แสดงผลแก่เราแล้วใน 
อัตภาพนี้เราหลุดพ้นจากกิเลส เหมือนลูกศรพ้นจากแล่ง ฉะนั้น 
กิเลสทั้งหลายดันเราเผาเสียแล้ว เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว -.. 

พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระวังศีสเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ วังศีสเถราปทาน. 

นันทกเถราปทานที่ ๕ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระนันทกเถระ 

[๑๓๕] ในกัปที่แสนแต่ภัทรกัปนี้พระพิชิตมารพระนามว่าปทูมุตระ ผู้มีจักษุ 
ในธรรมทั้งปวง เป็นพระผู้นำ ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว พระองค์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 161 

กว่านักปราชญ์ทั้งหลาย เป็นบุรุษอาชาไนยทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูล 
เพื่อประโยชน์ เพื่อสุขแก่สรรพสัตว์ ถึงความเป็นผู้เลิศด้วยยศ 
ในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มีศิริ มีเกียรติคุณเป็นเครื่องอลังการ 
ทรงชำนะมาร ได้รับการบูชาทั่วโลก ปรากฏทั่วไปทุกทิศ พระองค์ 
ทรงข้ามพ้นวิจิกิจฉา ล่วงพ้นความสงสัย มีความดำริชอบเต็มเปียม 
ทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม ทรงยังหนทางที่ยังไม , เกิดให้เกิด 
เป็นผู้สูงสุดกว่านรชน ตรัสบอกสิ่งที่คนอื่นยังไม , ได้บอก และทรง 
ยังสิ่งที่ยังไม , เกิดให้เกิดมีพร้อม ทรงรู้จักหนทาง ทรงเข้าใจหนทาง 
แจ้งชัด ตรัสบอกหนทางให้ ประเสริฐกว่านรชน ทรงฉลาดในหน 
ทาง เป็นครู เป็นพระผู้สูงสุดกว่านายสารถีทั้งหลาย ครั้งนั้น 
พระโลกนายกผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณา ได้ตรัสพระธรรมเทศนา 
ฉุดสัตว์ทั้งหลายผู้จมลงแล้วในหล่มคือโมหะขึ้น พระมหามุนีทรง 
สรรเสริญพระสาวกผู้มีสมมติว่าเลิศในการให้โอวาทแก , นางภิกษุณี 
ทั้งหลาย ได้ทรงแต่งตั้งไว้ในดำแหน , งเอตทัคคะ เราได้ฟ้งพระพุทธ 
ดำรัสนั้นแล้ว ก็ชอบใจ จึงนิมนต์พระตถาคตพร้อมด้วยพระสงฆ์ 
ให้เสวยและฉันภัตตาหารแล้วปรารถนาฐานันดรนั้น ครั้งนั้น พระ 
โลกนาถผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงเบิกบานพระทัยได้ตรัสกะ 
เราว่า ท่านจงมีสุขอายุยืนเถิด ท่านชักได้ฐานันดรนี้สมมโนรถ 
ปรารถนา ในกัปที่แสนแต่กัปนี้พระศาสดามีพระนามชื่อว่าโคดม 
ผู้ทรงสมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก 
ท่านชักเป็นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์นั้น ชักเป็นโอรส 
อันธรรมเนรมิต ชักได้เป็นสาวกของพระศาสดามีนามชื่อว่านันทกะ 
เพราะกรรมที่ได้ทำไว้ดีนั้น และเพราะการตั้งเจตน์จำนงไว้ เราละ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 162 

ร่างมนุษย์แล้ว ได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ก็ในภพสุดท้ายในบัดนี้ 
เราเกิดในสกุลเศรษฐี อันมั่นคั่งสมบูรณ์มีทรัพย์มากมาย ใน 
พระนครสาวัตถี เราได้พบพระสุคตเจ้า ในวันที่พระองค์เสด็จเข้า 
พระนคร เป็นผู้มีใจอัศจรรย์ได้ออกบวชเป็นบรรพชิตในวันที่พระ 
พุทธองค์ทรงรับพระเชตวนาราม ได้บรรลุอรหัตผลโดยกาลไม่นาน 
เลย ครั้งนั้น เราอันพระศาสดาผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงทรงพรํ่าสอน 
จึงข้าม ข้ามพ้นสังสารวัฏไปได้ เราสอนธรรมแก่พระภิกษุณี 
ทั้งหลาย พระภิกษุณีที่เราสอนนั้นรวม ๕๐๐ รูปด้วยกัน ล้วนเป็น 
ผู้ไม่มีอาสวะ ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคผู้มีประโยชน์เกื้อกูลใหญ่ ทรง 
พอพระทัย จึงทรงตั้งเราไว้ในตำแหน่งแห่งภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุ 
ทั้งหลาย ฝ่ายให้โอวาทพระภิกษุณี กรรมที่เราทำไว้ในกัปที่แสน 
แสดงผลแก่เราในอัตภาพนี้แล้ว เราเป็นผู้พ้นจากกิเลสด้วยดี 
เหมือนลูกศรที่พ้นไปจากแล่ง ฉะนั้น เราเผากิเลสเสียแล้ว เราเผา 
กิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระนันทกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ นันทกเถราปทาน. 

กาฬุทายีเถราปทานที่ ๖ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระกาฬุทายีเถระ 

[๑๓๖] ในกัปที่แสนแต่ภัทรกัปนี้ไป พระพิชิตมารพระนามว่าปทุมุตระผู้มี 
จักษุในธรรมทั้งปวง เป็นผู้นำ ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว พระองค์เป็นครู 
ผู้ประเสริฐกว่าพวกผู้นำ เป็นพระพิชิตมารผู้เข้าใจสิ่งดีและสิ่งชั่ว 
แจ้งชัด และเป็นคนกตัญญกตเวที ย่อมประกอบสัตว์ทั้งหลายเข้าใน 
อุบาย อันเป็นเหตุให้ถึงนิพพาน พระองค์ทรงรู้ธรรมทั้งปวง เป็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 163 

ที่อาศัยอยู่แห่งความเอ็นดู เป็นที่สั่งสมแห , งอนันตคุณ ทรงพิจารณา 
ด้วยพระญาณนั้นแล้ว ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ พระองค์เป็น 
ผู้มีความเพียรใหญ่ เจ้าปัญญา บางครั้ง ทรงแสดงธรรมไพเราะ 
ปฏิสังยุตด้วยสัจจะ ๔ แก , หมู , ชนไม , มีที่สุด สัตว์จำนวนแสนได้ 
บรรลุธรรม เพราะได้ฟิงธรรมอันประเสริฐ อันงามในเบื้องต้น 
งามท่ามกลางและงามที่สุดนั้น ครั้งนั้น แผ่นดินสั่นสะเทือน เมฆ 
กระหึ่ม ทวยเทพ พรหม มนุษย์และอสูร ต่างก็แซ่ซ้องสาธุการ 
ว่าโอ พระศาสดาประกอบด้วยพระกรุณา โอ พระสัทธรรมเทศนา 
โอ พระพิชิตมารทรงฉุดหมู , สัตว์ที่จมลงในสมุทรคือภพขึ้นมาแล้ว 
เมื่อสัตว์พร้อมทั้งมนุษย์ เทวดาและพรหม เกิดความสังเวชเช่นนี้ 
แล้ว พระพิชิตมารได้ทรงสรรเสริญสาวกผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่าย 
ทำสกุลให้เลื่อมใส ครั้งนั้น เราเกิดในสกุลอำมาตย์ในพระนคร 
หงสวดี เป็นผู้นำมาซึ่งความเลื่อมใส น่าดู มีทรัพย์และธัญญาหาร 
เหลือล้น เราเข้าไปยังพระวิหารทังสาราม ถวายบังคมพระตถาคต 
พระองค์นั้น ได้สดับธรรมอันไพเราะ และทำสักการะแด่พระผู้คงที่ 
หมอบลงแทบบาทมูลแล้ว ได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระมุนีผู้มีความเพียร 
ใหญ่ ภิกษุใดในศาสนาของพระองค์ เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย 
ฝ่ายผู้ทำสกุลให้เลื่อมใส ขอให้ข้าพระองค์ได้เป็นเหมือนภิกษุนั้น 
ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดเถิด ครั้งนั้น พระศาสดา 
ผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณา เมื่อจะเอานั้าอมฤตรดเรา ได้ตรัสกะ 
เราว่า ลุกขึ้นเถิดลูก ท่านจะได้ฐานันดรนี้สมมโนรถปรารถนา 
บุคคลทำสักการะในพระพิชิตมารแล้ว จะพึงเป็นผู้ปราศจากผล 
อย่างไรได้เล่า ในกัปที่แสนแต่กัปนี้พระศาสดามีพระนามชื่อว่า 
โคดม ผู้สมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นใน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 164 

โลก ท่านจักได้เป็นธรรมทายาทของพระศาสดาพระ องศ์นั้น เป็น 
โอรสอันธรรมเนรมิตร ชักเป็นสาวกของพระศาสดา มีนามชื่อว่า 
กาพุ"ทายี ครั้งนั้น เราได้สดับพระพุทธยากรณ์แล้ว เป็นผู้เบิกบาน 
มีจิตประกอบด้วยเมตตา บำรุงพระพิชิตมารซึ่งเป็นผู้นำชั้นพิเศษ 
ด้วยปัจจัยทั้งหลาย ตราบเท่าสิ้นชีวิต เพราะวิบากของกรรมนั้น 
และเพราะตั้งเจตน์จำนงไว้ เราละร่างมนุษย์แล้ว ได้ไปสวรรค์ชั้น 
ดาวดึงส์ 

ก็ในภพสุดท้าย ในบัดนี้เราเกิดในสกุลมหาอำมาตย์ ของพระเจ้า 
แผ่นดินพระนามว , าสุทโธทนะ ในพระนครกบิลพัสดุ อันรื่นรมย์ ครั้ง 
นั้น พระสิทธัตถราชกุมารผู้ประเสริฐกว่านรชน ได้ประสูติแล้ว 
ที่สวนลุมพินือันรื่นรมย์ เพื่อประโยชน์และความสุขแก , โลกทั้งมวล 
เราก็เกิดในวันเดียวกัน เติบโตมาพร้อมกันกับพระสิทธัตถราชกุมาร 
นั้นแหละ เป็นสหายรักใคร่ชอบใจของกัน คุ้นเคยกัน ฉลาดใน 
ทางนิติบัญญัติ พระสิทชัตถราชกุมารนั้น มีพระชนมายุ ๒๙ พรรษา 
ได้เสด็จออกมหาภิเนษกรมฌ์ ยับยั้งอยู่ ๖ พรรษา ก็ได้เป็นพระ 
พุทธเจ้าผู้นำชั้นพิเศษ พระพุทธองค์ทรงชำนะมารพร้อมทั้งเสนามาร 
ยังอาสวะให้สิ้นไป ข้ามห้วงอรรณพคือภพแล้ว เป็นพระพุทธเจ้า 
ในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก เสด็จไปยังป่าอิสิปตนะ ทรงแนะนำ 
ภิกษุเบญจวัคคีย์ ต่อจากนั้น พระผู้มีพระภาคก็เสด็จไปๆ ในที่นั้นๆ 
แล้วทรงแนะนำเวไนยสัตว์พระพิชิตมารพระองค์นั้น ทรงแนะนำ 
เวไนยสัตว์ทรงสงเคราะห์มนุษย์พร้อมทั้งทวยเทพ ได้เสด็จไปถึง 
ภูเขาในแคว้นมคธแล้ว ประทับอยู่ในคราวครั้งนั้น ครั้งนั้น เราอัน 
พระเจ้าแผ่นดินพระนามว่า สุทโธทนะทรงส่งไป ได้ไปเฝ็าพระทศพล 
บวชแล้ว ได้เป็นพระอรหันต์ ครั้งนั้น เราทูลอ้อนวอนพระศาสดา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 165 

ผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ให้เสด็จไปนครกบิลพัสดุ ต่อจากนั้น 
เราได้ล่วงหน้าไปก่อน ทำสกุลใหญ่ๆ ให้เลื่อมใส พระพิชิตมารผู้ 
ประเสริฐกว่าบุรุษ ทรงพอพระทัยในคุณข้อนั้นของเรา จึงได้ทรง 
แต่งตั้งเราไว้ว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายที่ทำสกุลให้เลื่อมใส 
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระกาฬุทายีเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ กาฬุทาขีเถราปทาน. 

อภยเถราปทานที่ ๗ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระอภยเถระ 

[๑๓๗] ในกัปที่แสนแต่ภัทรกัปนี้พระพิชิตมารผู้รู้จบธรรมทั้งปวง เป็นพระ 

ผู้นำ พระนามว่าปทุมุตระ ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว พระตถาคตเจ้ายัง 

บุคคลบางพวกให้ตั้งอยู่ในสรณคมน์ ยังบุคคลบางพวกให้ตั้งอยู่ใน 

ศีล คือ กุศลกรรมบถ ๑๐ อันอุดม พระธีรเจ้าพระองค์นั้น ทรง 

ประทานสามัญผลอันอุดมแก่บุคคลบางคน ทรงหลั่งสมาบัติ ๘ 

และวิชา ๓ แก , บุคคลบางคน พระโลกนาถผู้อุดมกว่านรชนพระองศ์ 

นั้น ทรงประกอบสัตว์บางพวกไว้ในอภิญญา ทรงประทาน 

ปฏิสัมภิทา ๔ แก่บุคคลบางคน พระผู้เป็นสารถี! เกน ระ ทรงเห็น 

ประชาสัตว์ที่ควรจะนำไปให้ตรัสรู้ได้ แม้ในสถานที่นับโยชน์ไม่ 

ล้วน ก็รีบเสด็จไปทรงแนะนำ ครั้งนั้น เราเป็นบุตรของพราหมณ์ 

ในพระนครหงสวดี เป็นผู้เรียนจบทุกเวท เข้าใจไวยากรณ์ ฉลาด 

ในนิรุติ แกล้วกล้าในคัมภีร์นิฆัณฑุ เข้าใจตัวบท รู้ชัดในคัมภีร์ 

เกฏุภะ ฉลาดในฉันท์และกาพย์กลอน เมื่อเที่ยวเดินพักผ่อน ได้ 

ไปถึงพระวิหารทังสาราม ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด อัน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 166 

มหาชนแวดล้อม เรามีมติเป็นข้าศึกเข้าไปเฝ็าพระพุทธเจ้าผู้ปราศจาก 
กิเลสธุลี ซึ่งกำลังทรงแสดงธรรม ได้สดับพระดำรัสของพระองค์อัน 
ปราศจากมลทิน ไม , ได้พบเห็นพระดำรัสที่ไร้ประโยชน์ของพระมุนี 
นั้น คือ คำที่ชักมาผิด กำที่ต้องกล่าวซํ้า หรือกำที่ไม , ถูกทาง 
เพราะฉะนั้น เราจึงได้บวช โดยเวลาไม่นานเลย เราก็เป็นผู้แกล้ว 
กล้าในธรรมทุกอย่าง ได้รับสมมติให้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะ ใน 
พระพุทธพจน์อันละเอียด ครั้งนั้น เราได้กรองคาถา ๔ คาถา ซึ่งมี 
พยัญชนะสละสลวย ชมเชยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปราศจากความ 
กำหนัด มีความเพียรมาก ทรงอยู่ในสงสารที่มีภัย ไม่เสด็จนิพพาน 
ก็เพราะพระกรุณา ฉะนั้น พระมุนีเจ้าจึงชื่อว่าทรงประกอบด้วย 
พระกรุณา เพราะเหตุนั้น สัตว์ที่เป็นปุถุชนแต่ไม่ตกอยู่ในอำนาจ 
กิเลส มีสัมปชัญญะ ประกอบด้วยสติ บุคคลไม่ควรจะคิด กิเลส 
ที่มีกำลังทุรพล อันนอนเนื่องอยู่ในสันดานของเรา ถูกเผาด้วยไฟ 
คือญาณแล้วไม่สิ้นไป ข้อนั้นไม่เคยมีเลย ผู้ใดเป็นที่เคารพของ 
โลกทั้งปวง เป็นผู้เลิศลอยในโลก และเป็นอาจารย์ของโลก โลก 
ย่อมอนุวัตรตามผู้นั้น เราประกาศพระธรรมเทศนาสดุดีพระสัมพุทธ 
เจ้า ด้วยคาถามีอาทิดังกล่าวมาตราบเท่าสิ้นชีวิต จุติจากอัตภาพนั้น 
แล้วได้ไปสวรรค์ ในกัปที่แสนแต่กัปนี้เรากล่าวสดุดีพระพุทธเจ้าใด 
เพราะการกล่าวสดุดีนั้น เราไม , รู้สึกทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการกล่าว 
สดุดี ครั้งนั้น เราได้เสวยราชสมบัติใหญ่อันเป็นทิพย์ในเทวโลก ได้ 
เสวยราชสมบัติใหญ่ของพระเจ้าจักรพรรดิก็มากครั้ง เราเกิดแต่ใน 
สองภพ คือ ในเทวดาและมนุษย์ คติอื่นไม , รู้จัก นี้เป็นผลแห่งการ 
กล่าวสดุดี เราเกิดแต่ในสองตระกูล คือ สกุลกษัตริย์และสกุล 
พราหมณ์ หาเกิดในสกลที่ตํ่าทรามไม , นี้เป็นผลแห่งการกล่าวสดดี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 167 

ก็ในภพสุดท้าย ในบัดนี้ เราเป็นโอรสของพระเจ้าพิมพิสารในพระ 
นครราชคฤห์อันอุดม มีนามว่าอภัย เราไปสู่อำนาจของปาปมิตร 
สมาคมกับนิครนถ์ อันนิครนถ์นาฏบุตรส่งไป จึงได้เฝ็าพระพุทธเจ้า 
ผู้ประเสริฐสุด เราทูลถามปัญหาอันละเอียดสุขุม ได้สดับการ 
พยากรณ์อย่างสูงแล้วจึงบวช ไม่นานก็ได้บรรลุอรหัต เราเป็น 
ผู้กล่าวสดุดีพระชินวรเจ้าทุกเมื่อ เพราะกรรมนั้น เราจึงเป็นผู้มี 
ร่างกายและปากมีกลิ่นหอม เป็นผู้เพรียบพร้อมด้วยความสุข เพราะ 
กรรมนั้นส่งผลให้ เราจึงเป็นคนมีปัญญากล้า มีปัญญาร่าเริง มี 
ปัญญาเบา มีปัญญามาก และปฏิภาณอันวิจิตร. 

เราเป็นผู้มีจิตเลื่อมใส กล่าวสดุดีพระสยัมภูผู้ไม่มี , ใคร 
เสมอเหมือน พระนามว่าปทูมุตระ เพราะผลของกรรม 
นั้น เราจึงไม , ไปอบายภูมิถึงแสนกัป. 

เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วดังนี้ 
ทราบว่า ท่านพระอภยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อภยเถราปทาน. 

โลมสติยเถราปทานที่ ๘ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระโลมสติยเถระ 

[๑๓๘] ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัปผู้เป็น (เผ่าพันธุ) พรหม 
มีพระยศใหญ่ ประเสริฐกว่านักปราชญ์ ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว ครั้งนั้น 
เราและสหายชื่อจันทนะ ได้บรรพชาในพระศาสนา บำเพ็ญกิจ 
พระศาสนาที่ท้ายร้านตลาด จุติจากอัตภาพนั้นแล้ว เข้าถึงสวรรค์ชั้น 
ดุสิตทั้งสองคน ครอบงำเทพบุตรที่เหลือในดุสิตนั้น ด้วยการฟ้อน 
การขับ การประโคม และองศ์ ๑๐ มีรูปเป็นต้นอันเป็นทิพย์ อยู่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 168 

เสวยมหันตสุขตราบเท่าสิ้นอายุ จุติจากดุสิตนั้นแล้ว จันทนเทพบุตร 
เข้าถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ส่วนเราเกิดเป็นโอรสของเจ้าศากยะในพระ 
นครกบิลพัสดุ ในคราวที่พระศาสดาผู้นายกของโลก อันพระอุทายี 
เถระเชิญเสด็จมาถึงพระนครกบิลพัสดุ เพื่อจะทรงอนุเคราะห์เจ้า 
ศากยะ ครั้งนั้น พวกเจ้าศากยะมีมานะชัด ไม , รู้จักคุณของพระพุทธเจ้า 
เป็นคนกระด้างเพราะชาติ ไม , เอื้อเฟือ ไม่นอบน้อมพระสิ'มพุทธเจ้า 
พระพิชิตมารผู้เป็นมุนี ทรงทราบความดำริของเจ้าศากยะเหล่านั้น จึง 
ได้เสด็จจงกรมในอากาศยังธุลีพระบาทให้ตกลง เหมือนเมฆยังฝน 
ให้ตกโพลงแล้วเหมือนเปลวไฟลุกโพลงอยู่ ฉะนั้น ทรงแสดงพระรูป 
ที่ไม่กระสับกระส่าย แล้วทรงหายไปเสียอีก แม้พระองค์เดียวก็เป็น 
มากองค์ได้ แล้วกลับเป็นพระองค์เดียวอีก ทรงแสดงความมืดและ 
แสงสว่าง ทรงทำพระปาฏิหาริย์มากมาย ทรงปราบพวกพระญาติให้ 
หมดมานะ ขณะนั้นเอง มหาเมฆอันตั้งขึ้นในทวีปทั้ง ๔ ยังฝนให้ตก 
ลงแล้ว ก็ในครั้งนั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสเทสนาเวสสันดรชาดก 
คราวนั้น กษัตริย์เหล่านั้นทุกๆ พระองค์ กำจัดความเมาอันเกิดจาก 
ชาติได้แล้ว ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะ ในการนั้น พระเจ้าสุทโธท 
นะได้ตรัสว่า 

ข้าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาเสมอด้วยแผ่นดิน มีจักษุโดย 
รอบ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓ ที่หม่อมฉันถวายบังคมพระบาท 
ทั้งสองของพระองค์ ก็ในครั้งพระองค์ประสูติ แผ่นดิน 
ไหว หม่อมฉันก็ได้ถวายบังคม และครั้งที่เงาไม้หว้าไม่ 
เอนเอียง หม่อมฉันก็ถวายบังคมพระองค์ฯ. 

ครั้งนั้น เราเห็นพุทธานุภาพนั้นแล้ว เป็นผู้อัศจรรย์ใจจึงได้บรรพชา 
เป็นคนบูชามารดา จึงได้อาศัยอยู่ในพระนครกบิลพัสดุนั่นเอง ครั้งนั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 169 

จันทเทพบุตรได้เข้ามาหาเราแล้ว ถามถึงนัยแห , งผู้มีราตรีเดียวเจริญ 
ทั้งย่อและพิสดาร ครั้งนั้น เราอันจันทเทพบุตรตักเตือนแล้ว เข้าไป 
เฝ็าพระศาสดาผู้นำของนรชน ได้สดับภัทเทกรัตตคาถา เป็นผู้สลดใจ 
รักใคร่ป่า ได้บอกลามารดาว่า จักอยู่ในป่าแต่ผู้เดียว เมื่อถูกมารดา 
ห้ามปรามว่า ท่านเป็นคนละเอียดอ่อน เราได้ตอบว่า เราจักท่าหญ้าคา 
หญ้าเลา แฝก หญ้าปล้อง หญ้ามุงกระตาย ให้แหลกละเอียดทั้งหมด 
ด้วยอก พอกพูนวิเวก ครั้งนั้น เราได้เข้าป่านึกถึงคำสอนของพระ 
พิชิตมาร คือ ภัทเทกรัตโตวาทว่า ผู้มีปัญญาไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วง 
ไปแล้ว ไม , ควรหวังสิ่งที่ยังมาไม , ถึงสิ่งใดที่ล่วงไปแล้ว สิ่งนั้นก็ละ 
ไปแล้ว และสิ่งใดที่ยังไม่มาถึง สิ่งนั้นก็ย้งไม , ได้ไม , ถึง ก็บุคคลใด 
เห็นแจ้งธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ในที่นั้นๆ ไม , ง่อนแง่น ไม่คลอน 
แคลน บุคคลนั้นมารู้แจ้งธรรมนั้นแล้ว ควรเจริญธรรมนั้นไว้เนืองๆ 
ความเพียรควรท่าเสียในวันนี้แหละ เพราะใคร่เล่าจะพึงรู้ว่าความตาย 
จะมีในวันพรุ่งนี้ การผัดเพี้ยนกับพระยามัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้น 
ย่อมไม่มีเลย มุนีผู้สงบระงับ ย่อมกล่าวสรรเสริญบุคคลผู้มีธรรมเป็น 
เครื่องอยู่ มีความเพียรเผากิเลสไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลาง 
คืนอย่างพี้นั้นแลว่า ผู้มีราตรีเดียวเจริญ ดังพี้แล้ว ได้บรรลุอรหัต เรา 
เผากิเลสทั้งหลายแล้ว -.. พระพุทธศาสนาเราได้ท่าเสร็จแล้ว ดังพี้. 

ทราบว่า ท่านพระโลมสติยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่าพี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ โลมสติยเถราปทาน. 

วนวัจฉเถราปทานที่ ๙ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระวนวัจฉเถระ 

[๑๓๙] ในภัทรกัปพี้พระพุทธเจ้ามีพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพงศ์พันธุของ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 170 

พรหม ทรงพระยศใหญ่ ประเสริฐกว่านักปราชญ์ทั้งหลาย ได้เสด็จ 
อุบัติขึ้นแล้ว ครั้งนั้น เราบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
ประพฤติพรหมจรรย์ตราบเท่าสิ้นชีวิต จุติจากอัตภาพนั้นแล้ว เพราะ 
กรรมที่ทำไว้ดีนั้น และเพราะการตั้งเจตน์จำนงไว้ เราละร่างมนุษย์ 
นั้นแล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จุติจากนั้นแล้วได้เป็นนกพิลาป 
อยู่ในป่า ภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยคุณ ยินดีในฌานทุกเมื่อ อาศัยอยู่ในป่า 
นั้น ท่านเป็นผู้มี'จิตเมตตาประกอบด้วยกรุณา มีหน้าเบิกบานทุกเมื่อ 
วางเฉย มีความเพียรมาก ฉลาดในอัปปมัญญา มีความดำริปราศจาก 
นิวรณ์ มีอัธยาศัยใคร่ประโยชน์แก่สรรพสัตว์ โดยไม่นาน เราคุ้น 
เคยในพระสาวกของพระสุคตนั้น เมื่อเราเข้าไปจับอยู่แทบเท้าของ 
ท่านผู้อ่านนั่งอยู่ในอาศรม ณ ครั้งนั้น บางครั้งท่านก็ให้เหยื่อ บางครั้ง 
ท่านก็แสดงธรรมเทศนา ครั้งนั้น เราเข้าไปหาท่านผู้เป็นโอรสของ 
พระพิชิตมารด้วยความรักอันไพบูลย์ จุติจากอัตภาพนั้นแล้ว ได้ไป 
สวรรค์ปานดังจากที่อยู่แล้วกลับไปเรือนของตัว ฉะนั้น เราจุติจาก 
สวรรค์แล้วเกิดในมนุษย์ด้วยบุญกรรม ได้ทิ้งเรือนออกบวชโดยมาก 
เราเป็นสมณะ ดาบส พราหมณ์ ปริพาชกอยู่ในป่ากว่าร้อยชาติ ก็ใน 
ภพสุดท้าย ในบัดนี้เราหยั่งลงสู่ครรภ์ภรรยาของพราหมณ์วัจฉโคตร 
ในพระนครกบิลพัสดุ อันน่ารื่นรมย์ เมื่อเรายังอยู่ในครรภ์ มารดา 
ของเราแพ้ท้องในเวลาที่เราใกล้จะคลอด ท่านตัดสินใจที่จะอยู่ใน 
ป่า ต่อนั้น มารดาของเราได้คลอดเราภายในป่าอันน่ารื่นรมย์ เมื่อ 
เราออกจากครรภ์มารดา ชนทั้งหลายเอาผ้ากาสวะรับรองเราขณะนั้น 
พระสิทธัตถราชกุมารผู้เป็นธงชัยของศากยวงศ์ ก็ประสูติ เราเป็น 
สหายรักสนิทชิดชอบของพระองค์ เมื่อพระองค์ละยศอันไพบูลย์ 
เสด็จออกมหาภิเนษกรมฟ้เพื่อสาระประโยชน์แก , สัตว์ แม้เราก็บวช 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 171 

แล้วเข้าไปสู่ป่าหิมพานต์ เราพบท่านพระกัสสพผู้อยู่ป่าน่าสรรเสริญ 
บอกกล่าวธุดงค์จึงได้สดับข่าวว่า พระพิชิตมารเสด็จอุบัติขึ้น 
แล้วก็ได้เข้าไปเฝ็าพระพุทธเจ้าผู้เป็นสารถี!เกนระ พระองศ์ได้ทรง 
แสดงพระธรรมเทศนา ประกาศประโยชน์ทุกประการแก , เรา ต่อนั้น 
เราก็ได้บวชแล้วเข้าไปป่าตามเติม เมื่อเราอยู่ในป่านั้น เป็นผู้ไม , 

ประมาทก็ได้เห็นอภิญญา ๖ โอ เราเป็นผู้มีลาภอันได้ดีแล้ว เป็น 
ผู้อันพระศาสดาผู้เป็นกัลยาณมิตรทรงอนุเคราะห์แล้ว เราเผากิเลส 
ทั้งหลายแล้ว.-. พระพุทธศาสนาเราได้ท่าเสร็จแล้วดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระวนวัจฉเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ วนวัจฉเถราปทาน. 

จูฬสุคันธเถราปทานที่ ๑๐ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระจูฬสุคันธเถระ 

[๑๔๐] ในภัทรกัปนี้พระพุทธเจ้ามีพระนามว่ากัสสปผู้เป็นพงศ์พันธุพรหม 

ทรงพระยศใหญ่ ประเสริฐกว่านักปราชญ์ทั้งหลาย ได้เสด็จอุบัติขึ้น 

แล้ว พระองค์สมบูรณ์ด้วยอนุพยัญชนะ มีพระลักษณะอันประเสริฐ 

๓๒ ประการ มีพระรัศมีล้อมรอบข้างละวา ประกอบด้วยข่ายรัศมี 

ทรงยังสัตว์ให้ยินดีได้เหมือนพระจันทร์ แผดแสงเหมือนพระ 

อาทิตย์ ท่าให้เยือกเย็นเหมือนเมฆ เป็นปอเกิดแห่งคุณเหมือน 

สาคร มีศีลเหมือนแผ่นดิน มีสมาธิเหมือนขุนเขาห่มวันต์ มี 

ปัญญาเหมือนอากาศ ไม่ซ้องเหมือนกับลม ครั้งนั้น เราเกิดใน 

สกุลใหญ่ มีทรัพย์และธัญญาหารมากมาย เป็นที่สั่งสมแห่งรัตนะ 

ต่างๆ ในพระนครพาราณสี เราได้เข้าไปเฝ็าพระองค์ผู้เป็นนายก 

ของโลก ซึ่งประทับนั่งอยู่กับบริวารมากมาย ได้สดับอมตธรรมอัน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 172 

นำมาซึ่งความยินดีแห่งจิต พระพุทธองค์ทรงพระมหาปุริสลักษณะ 
๓๒ ประการ มีนักษัตฤกษ์ดีเหมือนพระจันทร์ ทรงสมบูรณ์ด้วย 
อนุพยัญชนะ บานเหมือนต้นพญารัง อันข่ายคือพระรัศมีแวดวง 
มีพระรัศมีรุ่งเรือง เหมือนภูเขาทอง มีพระรัศมีล้อมรอบด้านละวา 
มีรัศมีนับด้วยร้อยเหมือนอาทิตย์ มีพระพักตร์เหมือนทองคำ 
เป็นพระพิชิตมารผู้ประเสริฐ เป็นเหมือนภูเขาอันให้เกิดความยินดี 
มีพระหฤทัยเต็มด้วยพระกรุณา มีพระคุณปานดังสาคร มีพระเกียรติ 
ปรากฎแก , โลก เหมือนเขาสิเนรุซึ่งเป็นภูเขาสูงสุด มีพระยศ 
เป็นที่ปลื้มใจ เป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาเช่นเดียวกับอากาศ เป็น 
นักปราชญ์ มีพระทัยไม , ข้องในที่ทั้งปวงเหมือนลม เป็นผู้นำ เป็น 
ที่พึ่งของสรรพสัตว์เหนือแผ่นดิน เป็นมุนีผู้สูงสุด อันโลกไม่เข้า 
ไปฉาบทาได้เหมือนปทุมทั้าไม่ติด ฉะนั้น เป็นผู้เช่นกับกองไฟเผา 
หญ์าคือวาทะลวงโลก พระองศ์เป็นเสมือนยาบำบัดโรค ทำให้ยา 
พิษคือกิเลสพินาศ ประดับด้วยกลิ่นคือคุณเหมือนภูเขาคันธมาทน์ 
เป็นนักปราชญ์ที่เป็นบ่อเกิดของคุณ ดุจดังสาครเป็นบ่อเกิดแห่ง 
รัตนะทั้งหลาย ฉะนั้น และเป็นเหมือนม้าสินธพอาชาไนย เป็นผู้ 
นำไปซึ่งมลทินคือกิเลส ทรงยํ่ายีมารและเสนามารเสียได้ เหมือน 
นายทหารใหญ่ผู้มีชัยโดยพิเศษ ทรงเป็นใหญ่เพราะรัตนะคือ 
โพชฌงศ์เหมือนพระเจ้าจักรพรรดิ ทรงเป็นผู้เยียวยาพยาธิ คือ 
โทสะเหมือนกับหมอใหญ่ ทรงเป็นหมอผ่าIIคือทิฏฐิ เหมือน 
ศัลยแพทย์ผู้ประเสริฐสุด ครั้งนั้น พระองค์ทรงส่องโลกให้โชติช่วง 
อันมนุษย์และทวยเทพสักการะ เป็นดังพระอาทิตย์ส่องแสงสว่าง 
ให้แก่นรชน ทรงแสดงพระธรรมเทสนาในบริษัททั้งหลาย พระ 
องศ์ทรงพรํ่าสอนอย่างนี้ว่า บุคคลจะมีโภคทรัพย์มากได้เพราะให้ 
ทาน จะเข้าถึงสุคติก็เพราะศีล จะดับกิเลสได้เพราะภาวนา ดังนี้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 173 

บริษัททั้งหลายพิงเทศนานั้น อันให้เกิดความแช่มชื่นมากไพเราะ 
ทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด มีรสใหญ่ ประหนึ่งทั้าอมฤต เราได้ 
สดับพระธรรมเทศนาอันไพเราะดี ก็เลื่อมใสในพระศาสนาของพระ 
พิชิตมาร จึงถึงพระสุคตเจ้าเป็นสรณะ นอบน้อมตราบเท่าสิ้นชีวิต 
ครั้งนั้น เรานั้นไต้เอาของหอมมีชาติ ๔ ทาพื้นพระคันธกุฎีของพระ 
มหามุนีเดือนหนึ่ง ๘ วัน โดยตั้งปณิธานให้สรีระที่ปราศจากกลิ่น 
หอมให้มีกลิ่นหอม ครั้งนั้น พระพิชิตมารได้ตรัสพยากรณ์เราผู้อยาก 
ได้กายมีกลิ่นหอมว่านระใด เอาของหอมทาพื้นพระคันธกุฎีคราว 
เดียว ด้วยผลของกรรมนั้น นระนี้เกิดในชาติใดๆ จักเป็นผู้มีตัว 
หอมทุกชาติไป จักเป็นผู้เจริญด้วยกลิ่นคือคุณ ชักเป็นผู้ไม่มีอาสวะ 
ปรินิพพาน เพราะกรรมที่ท่าไว้ดีนั้น และเพราะการตั้งเจตน์จำนงไว้ 
เราละร่างมนุษย์แล้ว ได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ก็ในภพสุดท้ายใน 
ษัดนี้เราเกิดในสกุลอันมั่งคั่ง เมื่อเรายังอยู่ในครรภ์มารดา มารดา 
เป็นหญิงมีกลิ่นตัวหอม และในเวลาที่เราคลอดจากครรภ์มารดานั้น 
พระนครสาวัตถีหอมฟ้งเหมือนกับถูกอบด้วยกลิ่นหอมทุกอย่าง 
ขณะนั้นฝนดอกไม้อันหอมหวล กลิ่นทิพย์อันน่ารื่นรมย์ใจ และ 
ธูปมีค่ามาก หอมฟ้งไป เราเกิดในเรือนหลังใด เรือนหลังนั้น 
เทวดาได้เอาธูปและดอกไม้ล้วนแต่มีกลิ่นหอม และเครื่องหอมมา 
อบ ก็ในเวลาที่เรายังเยาว์ ตั้งอยู่ในปฐมวัย พระศาสดาผู้เป็น 
สารถีแกนระ ทรงแนะนำบริษัทของพระองค์ที่เหลือแล้ว เสด็จมา 
ยังพระนครสาวัตถี พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นทั้งหมด ครั้ง 
นั้น เราได้พบพุทธานุภาพจึงออกบวช เราเจริญธรรม ๔ ประการ 
คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และวิมุติอันยอดเยี่ยม แล้วบรรลุธรรม 
เป็นที่สิ้นอาสวะในคราวที่เราออกบวช ในคราวที่เราเป็นพระ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 174 

อรหันต์ และในคราวที่เราจักนิพพาน ได้มีฝนมีกลิ่นหอมตกลงมา 
ก็กลิ่นสรีระอันประเสริฐสุดของเรา ครอบงำจันทน์อัน 
มีค่า ดอกจำปาและดอกอุบลเสีย และเราไปในที่ใดๆ 
ก็ย่อมจะข่มขี่กลิ่นเหล่านี้เสียโดยประการทั้งปวง ฟ้งไป 
เช่นนั้นเหมือนกัน 

เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอนภพขึ้นได้หมดแล้ว ตัดกิเลสเครื่อง 
ผูกดังช้างตัดเชือกแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ การที่เราได้มายังสำนัก 
ของพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุ 
แล้วโดยลำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว คุณวิเศษเหล่านี้ 
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัด 
แล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระจูฬสุคันธเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ จูฬสุคันธเถราปทาน. 


รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 

๑. ลคุณฏกภัททิยเถราปทาน๒. กังขาเรวตเถราปทาน ๓. สึวลิเถราปทาน ๔. วังคีส 
เถราปทาน ๕. นันทกเถราปทาน๖. กาฬุทายีเถราปทาน ๗. อภยเถราปทาน ๘. โลมสติย 
เถราปทาน ๙. วนวัจฉเถราปทาน ๑๐. จูฬสุคันธเถราปทาน และในวรรคนี้มีคาถา ๓๑๖ คาถา. 
จบ ภัททิยวรรคที่ ๕๕ 


รวมวรรค 

๑. กณิการวรรค ๒. ผลทายกวรรค ๓. ติณทายกวรรค ๔. กัจจายนวรรค ๕. ภัททิยวรรค 
บัณฑิตคำนวณคาถาไว้แผนกหนึ่ง รวมได้ ๙๘๔ คาถา และประกาศอปทานรวมได้ ๕๕๖ อปทาน 
พร้อมกับอุทานคาถา มีคาถารวม ๖๒๑๘ คาถา. 

จบ พทธาปทาน ปัจเจกพทธาปทาน และเถราปทานแต่เท่านี้ 






พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 175 

เถรีอปทาน 

สุเมธาวรรคที่ ๑ 

สุเมธาเถริยาปทานที่ ๑ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระสุเมธาเถรี 

ลำดับนี้จงสลับอปทานของพระเถรีต่อไป 

[๑๔๑] เมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโกนาคมน์ ประทับอยู่ที่สังฆาราม 
เราซึ่งเป็นหญิงสหายกัน ๓ คน ได้ถวายวิหารทาน เราทั้ง ๓ คน 
เกิดในเทวโลก ๑๐ ครั้ง ๑๐๐ ครั้ง ๑๐๐๐ ครั้ง ในมนุษยโลกไม่จำ 
ต้องพูดถึง ในเทวโลกเราเป็นคนมีฤทธมาก ในมนุษย์ก็ไม่จำต้อง 
พูดถึง ดิฉันเป็นนางแก้ว พระมเหสี ของพระเจ้าจักรพรรดิ ดิฉัน 
สร้างสมกุศลไว้ในชาตินั้น ชน ๓ คนคือ นางธนัญชานึ นางเขมา 
และดิฉัน มีสกุลและบุตรอันสำเร็จดีแล้ว ได้สร้างพระอารามอย่าง 
สวยงาม ประดับประดาด้วยเครื่องตบแต่งทุกอย่างเสร็จแล้ว มอบ 
ถวายแด่สงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข เป็นผู้เบิกบานใจเพราะกรรม 
นั้นส่งผล ในกำเนิดที่ดิฉันเกิดคือสวรรค์ ดิฉันก็ถึงความเป็นหญิง 
เลิศ และในมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ 
ผู้เป็นพงศ์พันธุพรหม มีพระยศใหญ่ ประเสริฐกว่านักปราชญ์ 
ทั้งหลาย ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกัปนี้เอง พระเจ้ากาสึ พระนาม 
ว , ากิกี บรมกษัตริย์ในพระนครพาราณสึอันเป็นบุรีอุดม เป็นอุปัฏฐาก 
ของพระพุทธองค์ในครั้งนั้น ท้าวเธอมีพระราชธิดา ๗ พระองศ์ 
พระราชธิดาเหล่านั้นยังสาว ดำรงอยู่ในความสุข พอพระทัยในการ 
อุปัฏฐากพระพุทธเจ้า ประพฤติพรหมจรรย์ ดิฉันเป็นพระสหายของ 
พระราชธิดาเหล่านั้น เป็นหญิงมั่นคงในศีล ได้ถวายทานโดยเคารพ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 176 

ประพฤติพรหมจรรย์ในเรือนนั่นเอง เพราะกรรมที่ทำไว้ดีนั้นและ 
เพราะการตั้งเจตน์จำนงไว้ ดิฉันละร่างมนุษย์แล้ว ได้ไปสวรรค์ 
ชั้นดาวดึงส์ จุติจากดาวดึงส์แล้วไปสวรรค์ชั้นยามา จุติจากสวรรค์ 
ชั้นยามานั้นแล้ว ไปชั้นดุสิต และจุติจากดุสิตไปชั้นนิมมานรดีแล้ว 
ก็ไปชั้นวสวัตตี ดิฉันผู้ประกอบด้วยบุญกรรม เกิดในภพใดชาติใด 
ในภพนั้นชาตินั้นก็ได้เป็นพระมเหสีของพระมหากษัตริย์ ดิฉันจุติ 
จากสวรรค์ชั้นวสวัตตีนั้นแล้วเกิดในมนุษย์ได้เป็นพระมเหสีของ 
พระเจ้าจักรพรรดิ และพระเจ้าแผ่นดินประเทศเอกราช เสวยสมบัติ 
ทั้งในสวรรค์และมนุษย์ มีความสุขทุกชาติ ท่องเที่ยวไปในชาติเป็น 
อันมาก เหตุปัจจัยและมูลนั้นๆ เหมาะสมในพระศาสนา นั่นคือ 
สโมธานข้อต้น สโมธานของดิฉันผู้ยินดีในธรรมนั้นดับสนิทแล้ว 
ดิฉันเผากิเลสเสียแล้ว ถอนภพขึ้นได้หมดแล้ว ตัดกิเลสเครื่องผูก 
พันเหมือนช้างพังตัดเชือกแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ การที่ดิฉันได้ 
มาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดนี้เป็นการมาดีแล้วหนอ 
วิชชา ๓ ดิฉันบรรลุแล้วโดยลำดับ พระพุทธศาสนาดิฉันได้ทำเสร็จ 
แล้ว คุณวิเศษเหล่านึ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ 
ดิฉันได้ทำให้แจ้งแล้ว พระพุทธศาสนาดิฉันได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระสุเมธาภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สุเมธาเถริยาปทาน. 

เมขลทายิกาเถริยาปทานที่ ๒ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายสายสะอิ้ง 

[๑๔๒] ดิฉันได้สร้างพระสถูปของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธัตถะ ดิฉัน 
ได้ถวายสายสะอิ้งเพื่อนวกรรมของพระศาสดา และเมื่อพระมหา- 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎ 

สถูปสำเร็จแล้ว ดิฉันเลื่อมใสต่อพระมุนีผู้เป็นนาถะของโลก ได้ 
ถวายสายสะอิ้งอีกด้วยมือทั้งสองของตนในกัปที่ ๙๔ แต่กัปนี้ดิฉัน 
ได้ถวายสายสะอิ้งในครั้งนั้น ด้วยกรรมนั้น ดิฉันไม , รู้จักทุคติเลย 
นี้เป็นผลแห่งการสร้างพระสถูป ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอน 
ภพขึ้นได้ทั้งหมดแล้ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างพังตัดเชือกแล้ว 
เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ การที่ดิฉันได้มายังสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ 
ประเสริฐสุดนี้เป็นการมาดีแล้วหนอ วิชชา ๓ ดิฉันบรรลุแล้วโดย 
ลำดับ พระพุทธศาสนาดิฉันได้ทำเสร็จแล้ว คุณวิเศษเหล่านี้คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ ดิฉันได้ทำให้แจ้งชัดแล้ว 
พระพุทธศาสนาดิฉันได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเมขลทายิกาภิกษุนีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เมขลทายิกาเถริยาปทาน. 

มัณฑปทายิกาเถริยาปทานที่ ๓ 
ว่าด้วยผลแห่งการสร้างมณฑป 

[๑๔๓] ดิฉันได้ให้นายช่างสร้างมณฑปถวายพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนา 
คมน์ และได้สร้างพระสถูปอันบวร ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพงศ์ 
พันธุ ของโลก ดิฉันไปยังชนบท นิคมหรือราชธานีใดๆ ย่อมได้รับ 
การบูชาในที่นั้นๆ ทุกแห่ง นี้เป็นผลของบุญกรรม ดิฉันเผากิเลส 
ทั้งหลายแล้ว.... พระพุทธศาสนาดิฉันได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระมัณฑปทาขิกาภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 
จบ มัณฑปทาขิกาเถริยาปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 178 

สังกมนทาเถริยาปทานที่ ๔ 

ว่าด้วยผลแห่งการทอดตนเป็นทางเดิน 

[๑๔๔] เมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่า โกณฑัญญะ ผู้ประเสริฐกว่าโลก 
คงที่ ทรงช่วยสัตว์ให้ข้ามวัฏสงสาร เสด็จพระดำเนินไปที่ถนน 
ดิฉันออกจากเรือนแล้วนอนควํ่าหน้า ครั้งนั้น สมเด็จพระโลกเชษฐ 
ผู้ทรงพระกรุณา ได้เสด็จเหยียบไปบนศีรษะดิฉัน ครั้นแล้ว พระองค์ 
ก็ได้เสด็จเลยไป ดิฉันได้ไปสวรรค์ชั้นดุสิต ก็เพราะจิตเลื่อมใสนั้น 
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .... พระพุทธศาสนาดิฉันได้ทำเสร็จแล้ว. 

ทราบว่า ท่านพระสังกมนทาภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สังกมนทาเถริยาปทาน. 

นฬมาติกาเถริยาปทานที่ ๕ 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกอ้อบูชาพระ 

[๑๔๕] ดิฉันได้เกิดเป็นนางกินรีอยู่ที่ส่งแม่นั้าชันทภาคา ครั้งนั้น ดิฉันได้พบ 
พระสยัมภูพุทธเจ้าผู้'ปราศจากธุลี ผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้อะไร ดิฉันมีจิต 
เลื่อมใสโสมนัส เกิดปีติ ประนมอัญชลีแล้ว เก็บเอาดอกอ้อมา 
บูชาพระสยัมภู เพราะกรรมที่ทำไว้ดีนั้น และเพราะการตั้งเจตน์ 
จำนงไว้ ดิฉันละร่างนางกินรีแล้ว ได้ไปสู่คณะไตรทศ ได้เป็น 
พระอัครมเหสีของท้าวสักกเทวราช ๓๖ พระองค์ ได้เป็นพระอัคร 
มเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิ ๑๐ พระองค์ ดิฉันเสวยความดีแล้วก็ได้ 
ออกบวชเป็นบรรพชิต ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอนภพขึ้นได้ 
หมดแล้ว อาสวะของดิฉันสิ้นไปหมดแล้ว บัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีก 
ในกัปที่ ๙๔ แต่กัปนี้ดิฉันได้บูชาด้วยดอกไม้ใด ด้วยการบูชานั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 179 

ดิฉันไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ดิฉันเผากิเลสทั้งหลาย 
แล้ว .... พระพุทธศาสนาดิฉันได้ทำเสร็จแล้ว. 

ทราบว่า ท่านพระนฬมาติกาภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ นฬมาติกาเถริยาปทาน. 

เอกปิณฑปาตทายิกาเถริยาปทานที่ ๖ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายอาหารบิณฑบาต 

[๑๔๖] ในพระนครพันธุมดี มีพระบรมกษัตริย์พระองค์หนึ่งพระนามว่า 
พันธุมา ดิฉันเป็นพระอัครมเหสีของท้าวเธอ ดิฉันย่อมพูดกะคน 
บางคน ครั้งนั้น ดิฉันอยู่ในที่ลับ นึ่งคิดอย่างนี้ว่า ก็กุศลที่จะพึงถือ 
เอาไปที่เราทำไว้ไม่มีเลย เราจะต้องไปนรกที่มีความเร่าร้อนใหญ่ยิ่ง 
เผ็ดร้อน ร้ายกาจ ทารุณ โดยแน่นอน ในข้อนี้เราไม่มีความสงสัยเลย 
ดังนี้ดิฉันเข้าไปเฝ็าพระราชา แล้วกราบทูลว่า ขอเดชะ ขอพระองค์ 
จงพระราชทานสมณะให้หม่อมฉันสักองค์หนึ่งเถิด หม่อมฉัน 
ชักนิมนต์ให้ท่านฉัน พระมหาราชาได้พระราชทานสมณะผู้มีอินทรีย์ 
อันอบรมแล้วให้ดิฉัน ดิฉันรับบาตรของท่านแล้ว นิมนต์ท่านให้ฉัน 
จนอิ่มหนำ ด้วยข้าวที่ระคนด้วยนี้านมและทธิ ดิฉันบูชาด้วยข้าวที่ 
ระคนด้วยนี้านมและทธิแล้ว ท่าของหอมและเครื่องไล้ทา เอาร่างแห 
ปิดแล้วเอาผ้าเหลืองคลุมไว้ ดิฉันนึกถึงอารมณ์ของดิฉันนี้ตราบเท่า 
สิ้นชีวิต ยังจิตให้เลื่อมใสในกรรมนั้นแล้ว ได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
ดิฉันได้เป็นพระอัครมเหสีของท้าวสักรินทเทวราช ๓๐ พระองค์ 
สิ่งที่ดิฉันปรารถนาด้วยใจ ย่อมเกิดสมดังประสงค์ ดิฉันได้เป็น 
พระอัครมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิ ๒๐ พระองค์ ดิฉันเป็นหญิงสร้าง 
ตัวเอง ท่องเที่ยวไปในภพน้อยใหญ่ ดิฉันพ้นจากเครื่องผูกพันทุก 
อย่างแล้ว มีการอุบัติไปปราศแล้ว มีอาสวะสิ้นไปหมดแล้ว บัดนี้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 180 

ภพใหม่ไม , มีอีก ในกัปที่ ๙๑ แต่กัปนี้ดิฉันได้ให้ทานใดในกาลนั้น 
ด้วยทานนั้น ดิฉันจึงไม , รู้จักทุคติเคย นี้เป็นผลแห่งบิณฑบาต ดิฉัน 
เผากิเลสทั้งหลายแล้ว .... พระพุทธศาสนาดิฉันได้ทำเสร็จแล้ว. 

ทราบว่า ท่านพระเอกปิณฑปาตทายิกาภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เอกปิณฑปาตทายิกาเถริยาปทาน. 

กฏัจฉุภิกขาทาขิกาเถริยาปทานที่ ๗ 

ว่าด้วยผลแห่งการถวายภิกษาหารหนึ่งทัพพี 

[๑๔๗] ดิฉันได้ตักเอาภิกษาทัพพีหนึ่ง ถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด 
พระนามว , าดิสสะ บรมศาสดา ซึ่งกำลังเสด็จเที่ยวบิณฑบาตอยู่ พระ 
ส้มพุทธเจ้าพระนามว่าติสสบรมศาสดา ผู้นำชั้นเลิศของโลก ทรงรับ 
แล้ว ประทับยืนทำอนุโมทนาแก่ดิฉันกลางถนนว่า ท่านถวายภิกษา 
ทัพพีหนึ่งแล้ว ชักไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ชักได้เป็นพระอัครมเหสี 
ของท้าวสักรินทเทวราช ถึง ๓๖ พระองศ์ ชักได้เป็นพระอัครมเหสี 
ของพระเจ้าจักรพรรดิ ๕๐ พระองค์ ท่านชักได้สิ่งที่ใจปรารถนาในกาล 
ทั้งปวง ท่านเสวยสมบัติแล้ว ชักเป็นผู้ไม , มีความห่วงใยออกบวช 
กำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้ว ชักเป็นผู้ไม่มีอาสวะนิพพาน พระดิสส 
สัมมาส้มพุทธเจ้าผู้นำชั้นเลิศของโลก เป็นนักปราชญ์ ครั้นตรัสดังนี้ 
แล้วก็เหาะขึ้นสู่นภากาศ เหมือนพระยาหงส์บินอยู่ในอัมพร ฉะนั้น 
ทานดิฉันได้ให้ดีแล้วทีเดียว ยัญสมบัติดิฉันได้บูชาดีแล้ว ดิฉัน 
บรรลุบทอันไม , หวั่นไหวได้ ก็เพราะถวายภิกษาทัพพีหนึ่ง ในกัปที่ ๙๒ 
แต่กัปนี้ดิฉันได้ถวายทานใดในกาลนั้น ด้วยทานนั้น ดิฉันไม , รู้จัก 
ทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายภิกษา ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ... 

พระพุทธศาสนาดิฉันได้ท่าเสร็จแล้ว. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 181 

ทราบว่า ท่านพระกฏัจฉุภิกขาทายิกาภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ กฏัจฉุภิกขาทายิกาเถริยาปทาน. 

สัตตอุปลมาลิกาเถริยาปทานที่ ๘ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกอุบล ๗ ดอก 

[๑๔๘] ในพระนครอรุณวดี มีพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งพระนามว่าอรุณ 
ดิฉันเป็นพระอัครมเหสีของท้าวเธอ ดิฉันร้อยพวงมาลัยอยู่ ได้หยิบ 
เอาดอกอุบลมีกลิ่นหอมเหมือนทิพย์มา ๗ ดอก แล้วนึ่งลงในปราสาท 
อันประเสริฐ คิดขึ้นในขณะนั้นเองว่า ประโยชน์อะไร ด้วยพวงมาลัย 
เหล่านี้ซึ่งเราเอาประดับศีรษะแก่เรา เราเอาบูชาในพระญาณของ 
พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด จะประเสริฐกว่า ชนทั้งหลายเขาพากัน 
นับถือบูชาพระสัมพุทธเจ้า เราจะนึ่งที่ใกล้ประตู จักบูชาพระสัมพุทธ 
เจ้าผู้มหามุนี ในเวลาที่พระองศ์เสด็จมาพระพิชิตมารผู้งดงามดังต้น 
รกฟ้าขาว หรือมิฉะนั้น ก็เปรียบเหมือนไกรสรมฤคราช พร้อมด้วย 
พระภิกษุสงฆ์ เสด็จมาตามถนน ดิฉันเห็นพระรัศมีของพระพุทธเจ้า 
แล้ว ก็ร่าเริงสลดใจ ยังไม่ทันถึงประตูก็บูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ 
สุด ดิฉันทำดอกอุบลอันบานเต็มที่ ๗ ดอก ให้เป็นของกั้นแดนใน 
อัมพร ดอกอุบลเหล่านั้น กั้นแดดอยู่เหนือพระเศียรพระพุทธเจ้า 
ดิฉันมีจิตประกอบด้วยปีติ ดีใจ เกิดโสมนัส ประนมอัญชลี ยังจิตให้ 
เลื่อมใสในกาลนั้น แล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เหนือศีรษะของ 
ดิฉันเขากั้นเศวตฉัตรขนาดใหญ่ กลิ่นหอมดังกลิ่นทิพย์ฟ้งไป นี้เป็น 
ผลแห่งดอกอุบล ๗ ดอก บางครั้ง เมื่อดิฉันถูกหมู่ญาตินำเอาออกไป 
ครั้งนั้น เศวตฉัตรลันใหญ่ย่อมกั้นแดดไว้ทั่วบริษัทของดิฉัน ดิฉัน 
ได้เป็นพระอัครมเหสีของท้าวสักรินทเทวราช ๗๐ พระองค์ ดิฉันเป็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎ 

อิสระทุกภพ เที่ยวไปในภพน้อยใหญ่ ได้เป็นพระอัครมเหสีของ 
พระเจ้าจักรพรรดิ ๖๓ พระองค์ ชนทั้งหลายประพฤติตามดิฉันทุกคน 
ดิฉันมีถ้อยคำน่าเชื่อถือ ผิวพรรณของดิฉันเหมือนดอกอุบล และ 
กลิ่นก็ฟ้งไปเหมือนกลิ่นอุบลหอม ดิฉันไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่ง 
พุทธบูชา ดิฉันเป็นผู้ฉลาดในอิทธิบาท ยินดีในการเจริญโพชฌงศ์ มี 
ความบริบูรณ์ในอภิญญา นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ดิฉันเป็นผู้ฉลาดใน 
สติปัฏฐาน มีสมาธิฌานเป็นโคจรขวนขวายในสัมมัปธาน นี้เป็นผล 
แห่งพุทธบูชา ความเพียรของดิฉันนำเอาธุระใหญ่น้อยไป นำเอา 
ธรรมที่เป็นแดนเกษมจากโยคะมาให้ ดิฉันมีอาสวะสิ้นไปหมดแล้ว 
บัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีก ในกัปที่ ๓๑ แต่กัปนี้ดิฉันได้เอาดอกไม้บูชาใด 
ด้วยการบูชาทั้น ดิฉันจึงไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา 
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาดิฉันได้ทำเสร็จแล้ว. 

ทราบว่า ท่านพระสัตตอุปลมาติกาภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สัตตอุปลมาติกาเถริยาปทาน 

ปัญจทีปกาเถริยาปทานที่ ๙ 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยประทีป ๕ ดวง 

[๑๔๙] ครั้งนั้น ดิฉันเป็นหญิงนักท่องเที่ยวอยู่ในพระนครหงสวดี ดิฉัน 
ต้องการกุศล จึงเที่ยวไปสู่อารามหนึ่งจากอารามหนึ่ง ได้พบไม้โพธ 
อันอุดม วันกาฬปักษ์ อังจิตให้เลื่อมใสในไม้โพธนั้นแล้ว นึ่งลง 
ที่โคนไม้โพสิ้ดิฉันตั้งจิตเคารพประนมอัญชลีเหนือเศียรเกล้า 
สำแดงความโสมนัสแล้วคิดอย่างนี้ในขณะนั้นว่า ล้าพระพุทธเจ้า 
มีพระคุณนับไม , ได้ ไม่มีบุคคลเปรียบเสมอไซร้ ก็ขอให้ทรง 
แสดงปาฏิหาริย์แก , เราเถิด ขอไม้โพธิจงเปล่งรัศมี ทันใดนั้นเอง 
ไม้โพสิ้ก็ได้โพลงไปทั่วพร้อมกับที่ดิฉันนึก รัศมีสำเร็จด้วยสีทอง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 183 

ล้วนไพโรจน์ไปทั่วทิศ ดิฉันนั่งอยู่ที่โคนโพธี้นั้น ๗ คืน ๗ วัน 
เมื่อถึงวันเป็นวันคำรบ ๗ ดิฉันได้ทำการบูชาด้วยประทีป ประทีป ๕ 
ดวงลุกโพลงล้อมรอบอาสนะ ครั้งนั้น ประทีปของดิฉันลุกโพลงอยู่ 
จนถึงเวลาพระอาทิตย์อุทัย เพราะกรรมที่ทำไว้ดีนั้น และเพราะการ 
ตั้งเจตน์จำนงไว้ ดิฉันละร่างมนุษย์แล้ว ได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
วิมานที่บุญกรรมสร้างให้ดิฉันอย่างสวยงามในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้น 
เรียกว่า "ปัญจทีปวิมาน" ป้ญจทีปวิมานนั้นสูง ๑๐๐ โยชน์ กว้าง 
๖๐ โยชน์ ประทีปนับไม , ล้วนส่องสว่างล้อมดิฉันอยู่ ทั่วเทพพิภพ 
โชติช่วงด้วยแสงประทีป คนที่หันหน้าไปทางทิศบูรพา ล้าดิฉัน 
ปรารถนาที่จะดู ดิฉันย่อมเห็นได้ด้วยจักษุทุกคน ทั้งเบื้องบน 
เบื้องล่างและเบื้องขวาง ดิฉันปรารถนาจะเห็นกรรมดีและกรรมชั่ว 
ที่คนทำในที่มีประมาณเท่าใด ที่มีประมาณเท่านั้น ย่อมไม่มีต้นไม้ 
หรือภูเขามากั้นกาง ดิฉันได้เป็นพระอัครมเหสีของท้าวสักรินท 
เทวราช ๘๐ พระองค์ ได้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิ 
๑๐๐ พระองค์ ดิฉันเข้าถึงกำเนิดนั้นๆ ประทีปตั้งแสนๆ ล่องแสง 
ล้อมดิฉัน ดิฉันจุติจากเทวโลกแล้ว เกิดในครรภ์มารดา เมื่อดิฉัน 
อยู่ในครรภ์มารดา จักษุของดิฉันไม , หลับ ประทีปตั้งจำนวนแสนดวง 
ล่องสว่างอยู่ในเรือนประสูติของดิฉัน ผู้พร้อมเพรียงด้วยบุญกรรม 
นี้เป็นผลแห่งประทีป ๕ ดวง เมื่อถึงภพสุดท้าย ดิฉันกลับฉันทะ 
ที่มีในใจ เห็นนิพพานอันเป็นสภาวะเยือกเย็น ไม่มีชราและมรณะ 
พอเกิดได้อายุ ๗ ขวบ ดิฉันได้บรรลุอรหัต พระพุทธเจ้าพระนาม 
ว่าโคดม ทรงทราบถึงคุณของดิฉัน จึงให้ดิฉันอุปสมบท ดิฉันเข้า 
ฌานอยู่ในมณฑป โคนไม้ ปราสาท ถํ่า หรือเรือนอันว่างเปล , าก็ดี 
ประทีป ๕ ดวงล่องแสงสว่างให้ดิฉัน ทิพพจักษุ'ของดิฉันบริสุทธ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 184 

ดิฉันฉลาดในสมาธิ ถึงความบริบูรณ์ในอภิญญา นี้เป็นผลแห่ง 
ประทีป ๕ ดวง ดิฉันเป็นผู้อยู่จบพรหมจรรย์ทั้งปวง ทำกิจเสร็จแล้ว 
ไม่มีอาสวะ ข้าแต่พระมหาวีระผู้มีพระจักษุ หม่อมฉันชื่อว่าปัญจทีปา 
ขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์ ในกัปที่แสนแต่กัปนี้ 
ดิฉันได้ถวายประทีปใดในครั้งนั้น ด้วยการถวายประทีปนั้น ดิฉัน 
ไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งประทีป ๕ ดวง ดิฉันเผากิเลส 
ทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาดิฉันได้ทำเสร็จแล้ว. 

ทราบว่า ท่านพระปัญจทีปิกาภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ ปัญจทีปิกาเถริยาปทาน. 

อุทกทายิกาเถริยาปทานที่ ๑๐ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายนํ้า 

[๑๕๐] ดิฉันเป็นหญิงหาบนี้าขายอยู่ในพระนครพันธุมดี เลี้ยงชีพด้วยการ 
หาบนี้ไ เลี้ยงดูเด็กๆ ก็ด้วยการหาบนี้านั้น ดิฉันไม , มีไทยธรรม 
ดิฉันเข้าไปยังซุ้มนี้าแล้ว ตั้งนี้าไว้ถวายในบุญเขตอันยอดเยี่ยม 
เพราะกรรมที่ได้ทำไว้ดีแล้วนั้น ดิฉันจึงได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
วิมานที่บุญกรรมสร้างให้แก่ดิฉันอยู่สวยงาม ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
นั้น ถูกนิรมิตขึ้นก็เพราะการหาบนี้า ก็ครั้งนั้น ดิฉันประเสริฐกว่า 
พวกนางอัปสรตั้งพัน ดิฉันครอบงำนางอัปสรเหล่านั้นทั้งหมดด้วย 
ฐานะ ๑๐ ประการ ดิฉันได้เป็นพระอัครมเหสีของท้าวสักรินทเทวราช 
๕๐ พระองค์ ได้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิ ๒๐ 
พระองค์ ดิฉันท่องเที่ยวอยู่แต่ในสองภพ คือ เทวดาและมนุษย์ 
ไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายนั้า บนยอดเขา ยอดไม้ 
ในอากาศ หรือพื้นดินก็ตาม ดิฉันต้องการนั้าเมื่อใด ดิฉันย่อมได้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 185 

โดยเร็วพลันเมื่อนั้น ทิศที่ไม่มีฝนมีอยู่ ก็เพราะดิฉันเร่าร้อนระหาย 
นั้าแล้ว มหาเมฆรู้ความดำริของดิฉันย่อมยังฝนให้ตกลง ในบางครั้ง 
เมื่อดิฉันถูกหมู่ญาตินำเอาออกไป มหาเมฆได้ยังฝนให้ตกลง ใน 
คราวที่ดิฉันปรารถนาฝน ในสรีระของดิฉัน ไม่มีความเร่าร้อนหรือ 
ความกระวนกระวายเลย และละอองธุลีก็ไม , มีในกายของดิฉัน 
นี้เป็นผลแห่งการให้นั้าเป็นทาน ทุกวันนี้ดิฉันมี , ใจบริสุทธ 
ปราศจากใจที่ชั่วช้า มีอาสวะสิ้นไปหมดแล้ว บัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีก 
ในกัปที่ ๙๑ แต่กัปนี้ดิฉันได้ทำกรรมใดในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น 
ดิฉันไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการให้นำเป็นทาน ดิฉันเผากิเลส 
ทั้งหลายหมดแล้ว -.. พระพุทธศาสนาดิฉันได้ทำเสร็จแล้ว. 

ทราบว่า ท่านพระอุทกทายิกาภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ อุทกทายิกาเถริยาปทาน. 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 

๑. สุเมธาเถริยาปทาน๒. เมขลทายิกาเถริยาปทาน ๓. มัณฑปทายิกาเถริยาปทาน 
๔. สังกมนทาเถริยาปทาน๕. นฬมาติกาเถริยาปทาน๖. เอกปิณฑปาตทาขิกาเถริยาปทาน 
๗. กฏัจฉุภิกขาทาขิกาเถริยาปทาน๘. สัตตอุปลทาขิกาเถริยาปทาน๙. ปัญจทีปกาเถริยาปทาน 
๑๐. อุทกทาขิกาเถริยาปทาน และในวรรคนี้บัณฑิตคำนวณคาถาได้ ๑๓๐ คาถากึ่ง. 

จบ สุเมธาวรรคที่ ๑ 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 186 

เอกุโปสถวรรคที่ ๒ 
เอกุ'โปสถิกาเถริยาปทานที่ ๑ 
ว่าด้วยผลแห่งการรักษาอุโบสถศีลครั้งเดียว 
[๑๕๑] ในพระนครพันธุมดี มีพระบรมกษัตริย์ทรงพระนามว่าพันธุมา 
ในวันเพ็ญ ท้าวเธอทรงรักษาอุโบสถศีล สมัยนั้น ดิฉันเป็นนางกุม 
ภทาสีในพระนครพันธุมดีนั้น เห็นเสนาพร้อมด้วยพระมหากษัตริย์ 
จึงคิดอย่างนี้ในครั้งนั้นว่า แม้พระมหากษัตริย์ก็ยังทรงละราชกิจมา 
รักษาอุโบสถศีล กรรมนั้นต้องมีผลแน่นอน หมู , มหาชนจึงพากัน 
เบิกบานใจ ดิฉันพิจารณาเห็นทุคติและความเป็นคนยากไร้โดยแยบ 
คาย ทำให้จิตใจร่าเริงแล้ว รักษาอุโบสถศีล ดิฉันรักษาอุโบสถศีลใน 
พระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะกรรมที่ทำไว้ดีแล้วนั้น 
ดิฉันได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์วิมานที่บุญกรรมสร้างให้ดิฉันอย่าง 
สวยงามในดาวดึงส์นั้น สูงโยชน์หนึ่ง ประกอบด้วยเรือนยอดมีที่นึ่ง 
ใหญ่โต ประดับแล้วอย่างดี นางอัปสรแสนนางต่างบำรุงบำเรอ 
ดิฉันอยู่ทุกเมื่อ ดิฉันงามเกินนางเทพอัปสรอื่นๆ ในกาลทั้งปวง 
ดิฉันได้เป็นพระอัครมเหสีของท้าวสักรินทเทวราช๖๔ พระองค์ ได้ 
เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิ ๖๓ พระองค์ ดิฉันเป็นผู้มี 
ผิวพรรณปานดังทองคำ ท่องเที่ยวอยู่ในภพทั้งหลาย ดิฉันเป็นผู้ 
ประเสริฐในที่ทุกสถาน นี้เป็นผลแห่งอุโบสถศีล ดิฉันย่อมได้ 
ยานช้าง ยานม้า และยานรถ แม้ทุกอย่างมากมาย นี้เป็นผลแห่ง 
อุโบสถศีล ภาชนะสำเร็จด้วยทองเงินแก้วผลึกและแก้วปทุมราช 
ดิฉันได้ทุกอย่าง ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ ผ้าเปลือกไม้ ผ้าฝ็ายและผ้าที่มี 
ราคาสูงๆ ดิฉันก็ได้ทุกสิ่ง ข้าว นำ ของเคียว ผ้า เสนาสนะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎ 

ดิฉันได้ทุกอย่าง นี้เป็นผลแห่งอุโบสถศีล เครื่องหอมชนิดดี 
ดอกไม้ จุรฌ์สำหรับลูบไล้ ดิฉันก็ได้ทุกประการ นี้เป็นผลแห่ง 
อุโบสถศีล เรือนยอด ปราสาท มณฑป เรือนโล้นและถํ้า ดิฉัน 
ก็ได้ล้วนทุกสิ่ง นี้เป็นผลแห่งอุโบสถศีล พอดิฉันอายุได้ ๗ ขวบ 
ก็ได้ออกบวชเป็นบรรพชิต ได้บรรลุอรหัตเมื่อยังไม่ทันจะถึงครึ่ง 
เดือน ดิฉันมีอาสวะสิ้นไปหมดแล้ว บัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีก ใน 
กัปที่ ๙๑ แต่กัปนี้ดิฉันได้ทำกรรมใดในกาลนั้น ด้วยกรรมนั้น ดิฉัน 
ไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งอุโบสถศีล ดิฉันเผากิเลสทั้งหลาย 
แล้ว .-. พระพุทธศาสนาดิฉันได้ทำเสร็จแล้ว. 

ทราบว่า ท่านพระเอกุโปสถิกาภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เอกุ'โปสถิกาเถริยาปทาน. 

สลฬปุปผิกาเถริยาปทานที่ ๒ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกช้างน้าว 

[๑๕๒] ครั้งนั้น ดิฉันเกิดเป็นนางกินรีอยู่ที่ใกล้ส่งแม่นี้าจันทภาคา ดิฉันได้ 
พบพระนราสภผู้เป็นเทพของทวยเทพ กำลังเสด็จจงกรมอยู่ ดิฉัน 
ได้เลือกเก็บดอกไม้ช้างน้าวมาถวาย แด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด 
พระมหาวีระเจ้าทรงดมกลิ่นดอกไม้ช้างห้าว ซึ่งมีกลิ่นเหมือนทิพย์ 
พระมหาวีระผู้นำโลกพระนามว่าวิปัสสีสัมพุทธเจ้าทรงรับแล้ว ได้ 
ทรงดมกลิ่น ในเมื่อดิฉันมองดูอยู่ในครั้งนั้น ดิฉันประนมอัญชลี 
ถวายบังคมพระพุทธองศ์ผู้อุดมกว่าสัตว์ ทำจิตของตนให้เลื่อมใส 
ต่อจากนั้นก็ได้เดินขึ้นภูเขาไป ในกัปที่ ๙๑ แต่กัปนี้ดิฉันได้ถวาย 
ดอกไม้ใดในกาลนั้น ด้วยการถวายดอกไม้นั้น ดิฉันไม , รู้จักทุคติเลย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 188 

นี้เป็นผลแห่งพุทธบูชา ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธ 
ศาสนา ดิฉันได้ทำเสร็จแล้ว. 

ทราบว่า ท่านพระสลฬปุปผิกาภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ สลฬปุปผิกาเถริยาปทาน. 

โมทกทายิกาเถริยาปทานที่ ๓ 
ว่าด้วยผลแห่งการถวายขนมต้ม 

[๑๕๓] ดิฉันเป็นนางกุมภทาสีอยู่ในพระนครพันธุมดี ดิฉันถือเอาขนมต้ม 
อันเป็นส่วนของดิฉันไปท , านี้า ได้พบสมณะผู้มีจิตสงบ มีใจเป็น 
สมาธิที่หนทางก็มีจิตเลื่อมใสโสมนัส จึงได้ถวายขนมต้ม ๓ ชิ้น 
เพราะกรรมที่ทำไว้ดีนั้น และเพราะการตั้งเจตน์จำนงไว้ ดิฉันจึง 
ไม , ได้ไปสู่วินิบาตเลยตลอด ๒๙ กัป ก็ดิฉันทำสมบัติแล้วเสวยสิ้น 
ทุกอย่าง ดิฉันได้บรรลุอจลบทเพราะถวายขนมต้ม ๓ ชิ้น ดิฉัน 
เผากิเลสทั้งหลายแล้ว -.. พระพุทธศาสนาดิฉันได้ทำเสร็จแล้ว. 

ทราบว่า ท่านพระโมทกทายิกาภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ โมทกทาขิกาเถริยาปทาน. 

เอกาสนทาขิกาเถริยาปทานที่ ๔ 
ว่าด้วยผลแห่งการจัดอาสนะถวายสงฆ์ 

[๑๕๔] ครั้งนั้น ดิฉันเป็นหญิงช่างกรองดอกไม้ชาวพระนครหงสวดี มารดา 
บิดาของดิฉันท่านไปทำงาน ดิฉันได้พบพระสมณะกำลังเดินไปตาม 
ถนนในเวลาเที่ยงวัน ดิฉันได้ปูลาดอาสนะไว้ ครั้นปูลาดอาสนะด้วย 
ผ้าโกเชาว์อันวิจิตรเป็นต้นแล้ว เป็นผู้มีจิตเลื่อมใสโสมนัส กล่าว 
ดังนี้ว่า ภูมิภาคแรงร้อน แก่กล้าเวลาเที่ยง แดดชัด ลมไม่รำเพยพัด 
และเวลานี้ก็จวนจะเลยเวลาแล้ว ข้าแต่พระมหามุนี อาสนะนี้ดิฉัน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 189 

ปูลาดไว้ถวายท่าน ขอท่านได้โปรดอนุเคราะห์นั่งบนอาสนะของ 
ดิฉันเถิด พระสมณะผู้ฟิกตนดีแล้ว มี , ใจบริสุทธได้'นั่งลงบนอาสนะ 
นั้น ดิฉันรับบาตรของท่านแล้ว ได้ถวายบิณฑบาตตามที่ตนหุงต้ม 
ไว้ เพราะกรรมที่ท่าไว้ดีแล้วนั้น และเพราะการตั้งเจตน์จำนงไว้ 
ดิฉันละร่างมนุษย์แล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ วิมานที่บุญกรรม 
สร้างให้ดิฉันอย่างสวยงามในดาวดึงส์นั้น สูง ๖๐ โยชน์ กว้าง ๓๐ 
โยชน์ได้ถูกสร้างขึ้นแล้วเพราะอาสนะบัลลังก์ของดิฉันมีหลายอย่าง 
ต่างๆ ชนิด สำเร็จด้วยทองก็มี ด้วยแก้วมณีก็มี ด้วยแก้วผลึกก็มี 
ด้วยแก้วปทุมราชก็มี บัลลังก์ของดิฉันปูลาดด้วยนวมก็มี ด้วยผ้าลาด 
อันวิจิตรด้วยรูปราชสีห์และเสือโคร่งเป็นต้นก็มี ด้วยผ้าลาดทอด้วย 
ไหมประดับแก้วอันวิจิตรก็มี ด้วยเครื่องลาดมีขนยาวชายด้านเดียว 
ก็มี เมื่อใด ดิฉันต้องการจะเดินทาง เมื่อนั้น ดิฉันย่อมเป็นผู้ 
เพรียบพร้อมด้วยการรื่นเริงสนุกสนานไปสู่ที่ที่ดิฉันปรารถนา พร้อม 
กับบัลลังก์อันประเสริฐ ดิฉันได้เป็นพระอัครมเหสีของท้าวสักรินท 
เทวราช๘๐ พระองค์ ได้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าจักรพรรด 
๗๐ พระองค์ เมื่อดิฉันยังท่องเที่ยวไปในภพน้อยใหญ่ ย่อมได้ 
โภคทรัพย์มากมาย ดิฉันไม , บกพร่องโภคทรัพย์เลย นี้เป็นผลแห่ง 
อาสนะอันเดียว ดิฉันท่องเที่ยวไปแต่ในสองภพ คือ ในสวรรค์ 
และมนุษย์ภพอื่นๆ ดิฉันไม , รู้จัก นี้เป็นผลแห่งอาสนะอันเดียว 
ดิฉันเกิดแต่ในสองสกุล คือ สกุลกษัตริย์และสกุลพราหมณ์ ดิฉัน 
เกิดในสกุลสูงทุกๆ ภพ นี้เป็นผลแห่งอาสนะอันเดียว ความ 
โทมนัสที่ท่าชิตของดิฉันให้เร่าร้อนดิฉันไม , รู้จัก ความเป็นผู้มีผิว 
พรรณแปลกดิฉันก็ไม , รู้จัก นี้เป็นผลแห่งอาสนะอันเดียว พี่เลียง 
นางนมต่างก็บำรุงดิฉัน หญิงค่อมและเด็กรับใช้มีมาก ดิฉันไปสู่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎ 

อวัยวะหนึ่งจากอีกอวัยวะหนึ่ง นี้เป็นผลแห่งอาสนะอันเดียว พวก 
พี่เลี้ยงนางนมอื่นให้ดิฉันอาบนี้า พวกอื่นให้รับประทานข้าว พวกอื่น 
ประดับประดาดิฉัน พวกอื่นแห , กล่อมดิฉันให้รื่นเริงทุกเมื่อ พวกอื่น 
เอาของหอมไล้ทาดิฉัน นี้เป็นผลแห่งอาสนะอันเดียว บัลลังก์ดัง 
จะรู้ความดำริของดิฉันผู้อยู่ที่มณฑป ที่โคนไม้ หรือในเรือนว่างเปล่า 
ย่อมปรากฏขึ้น นี้เป็นอัตภาพสุดท้ายของดิฉัน ภพหลังกำลังเป็น 
ไป แม้วันนี้ดิฉันก็ได้สละราชสมบัติออกบวชเป็นบรรพชิต ใน 
กัปที่แสนแต่กัปนี้ ดิฉันได้ให้ทานใดในกาลนั้น ด้วยทานนั้น 
ดิฉันไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งอาสนะอันเดียว ดิฉันเผากิเลส 
ทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนา ดิฉันได้ทำเสร็จแล้ว. 

ทราบว่า ท่านพระเอกาสนทายิกาภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ เอกาสนทายิกาเถริยาปทาน 

ปัญจทีปทาขิกาเถริยาปทานที่ ๕ 

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยประทีป ๕ ดวง 

[๑๕๕] ครั้งนั้น ดิฉันเป็นหญิงนักท่องเที่ยวอยู่ในพระนครหงสวดี ดิฉันต้อง 

การกุศลจึงท่องเที่ยวไปตามวัดวาอาราม ดิฉันได้พบไม้โพธอันอุดม 

ในวันกาฬปักษ์ ดิฉันยังจิตให้เลื่อมใสในไม้โพธนั้นแล้วนึ่งลงที่ 

โคนโพธ ดิฉันตั้งจิตอันประกอบด้วยความเคารพไว้ ประนม 

อัญชลีเหนือเศียรเกล้า สำแดงถึงความโสมนัส แล้วคิดอย่างนี้ใน 

ทันใดนั้นว่า ถ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณนับไม , ได้ ไม่มีบุคคล 

อื่นเปรียบเสมอจริงไซร้ ขอให้แสดงปาฏิหาริย์แก่เราเถิด ขอให้ 

ไม้โพธี๋นี้จงเปล่งรัศมีในทันใดนั้นเอง ไม้โพธก็ได้โพลงไปทั่วพร้อม 

กับที่ดิฉันนึกรัศมีนั้นสำเร็จด้วยสีทองล้วน ไพโรจน์ไปทั่วทิศ ดิฉัน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 191 

นั่งอยู่ที่โคนโพธี้นั้น ๗ คืน ๗ วัน เมื่อถึงวันเป็นคำรบ ๗ ดิฉัน 
ได้ทำการบูชาด้วยประทีป ประทีป ๕ ดวงลุกโพลงรอบอาสนะ ครั้ง 
นั้น ประทีปของดิฉันลุกโพลงอยู่ จนถึงเวลาพระอาทิตย์อุทัย เพราะ 
กรรมที่ทำไว้ดีนั้น และเพราะการตั้งเจตน์จำนงไว้ ดิฉันละร่าง 
มนุษย์แล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์วิมานที่บุญกรรมสร้างสรรค์ให้ 
ดิฉันอย่างสวยงาม ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้น เรียกว่า ปัญจทีป 
วิมาน สูง ๖๐ โยชน์ กว้าง ๓๐ โยชน์ มีประทีปนับไม , ล้วนส่อง 
แสงสว่างล้อมฉันทั่วเทพพิภพโชติช่วงด้วยแสงประทีป ดิฉันนั่ง 
หันหน้าไปทิศบูรพาแล้ว ถ้าประสงค์จะดู ย่อมเห็นทุกสิ่งได้ด้วย 
จักษุทั้งเบื้องบน เบื้องล่างและเบื้องขวาง ดิฉันปรารถนาจะเห็น 
กรรมดีกรรมชั่วที่คนทำ ในที่มีประมาณเท่าใด ที่มีประมาณเท่านั้น 
ย่อมไม่มีต้นไม้หรือภูเขามากั้นกาง ดิฉันได้เป็นพระอัครมเหสีของ 
ท้าวสักกเทวราช๘๐ พระองค์ ได้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้า 
จักรพรรดิ ๑๐๐ พระองค์ ดิฉันเข้าถึงกำเนิดใดๆ คือ เทวดาหรือ 
มนุษย์ ในกำเนิดนั้นๆ ประทีปจำนวนแสนส่องแสงสว่างล้อม 
ดิฉัน ดิฉันจุติจากเทวโลกแล้วเกิดในครรภ์มารดา เมื่อดิฉันอยู่ใน 
ครรภ์มารดา นัยน์ตาของดิฉันไม , หลับ ประทีปจำนวนแสนดวง 
ล่องสว่าง ในเรือนประสูติ ของดิฉันผู้เพรียบพร้อมด้วยบุญกรรม นี้ 
เป็นผลแห่งประทีป ๕ ดวง เมื่อถึงภพสุดท้าย ดิฉันได้กลับฉันทะ 
ที่มีในใจเห็นนิพพานอันเป็นสภาวะเยือกเย็น ไม่มีชราและมรณะ 
พอเกิดอายุได้ ๗ ขวบ ดิฉันก็ได้บรรลุอรหัต พระพุทธเจ้าให้ดิฉัน 
อุปสมบท นี้เป็นผลแห่งประทีป ๕ ดวง เมื่อดิฉันอยู่ที่มณฑป 
โคนไม้ หรือในเรือนว่างเปล่า ประทีปล่องแสงสว่างให้ทุกเมื่อ 
เชื่อวัน นี้เป็นผลแห่งประทีป ๕ ดวง ทิพจักษุของดิฉันบริสุทธิ” , 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎ 

ดิฉันฉลาดในสมาธิถึงความบริบูรณ์ในอภิญญา นี้เป็นผลแห่ง 
ประทีป ๕ ดวง ดิฉันเป็นผู้อยู่จบพรหมจรรย์ทั้งปวง ทำกิจเสร็จ 
แล้ว ไม่มีอาสวะ ข้าแต่พระมหาวีระผู้มีจักษุ หม่อมฉันผู้ชื่อว่า 
ปัญจทีปาขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์ ในกัปที่แสนแต่ 
กัปนี้ดิฉันได้ให้ทานใดในกาลนั้น ด้วยทานนั้น ดิฉันไม , รู้จักทุคติ 
เลย นี้เป็นผลแห่งประทีป ๕ ดวง ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ... 

พระพุทธศาสนาดิฉันได้ทำเสร็จแล้ว. 

ทราบว่า ท่านพระป้ญจทีปทายิกาภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 
จบ ปัญจทีปทายิกาเถริยาปทาน. 

นฬมาลิกาเถริยาปทานที่ ๖ 
ว่าด้วยการถวายดอกอ้อบูชาพระ 

[๑๕๖] ดิฉันเกิดเป็นนางกินรีอยู่ที่เป่งแม่นี้าจันทภาคา ครั้งนั้น ดิฉันได้ 
พบพระสยัมภูพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลี ไม่ทรงพ่ายแพ้อะไรๆ จึงมี 
จิตเลื่อมใสโสมนัส เกิดปีติ ประนมอัญชลีแล้ว เก็บเอาดอกอ้อ 
มาบูชาพระสยัมภู เพราะกรรมที่ทำไว้ดีนั้น และเพราะการตั้งเจตน์ 
จำนงไว้ ดิฉันละร่างนางกินรีแล้ว ได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ดิฉัน 
ได้เป็นอัครมเหสีของท้าวสักกเทวราช ๓๖ พระองค์ สิ่งที่ฉัน 
ปรารถนาด้วยใจ ย่อมเกิดตามปรารถนา ดิฉันได้เป็นผู้สร้างตนท่องเที่ยว 
ไปในภพทั้งปวง กุศลของดิฉันมี ดิฉันได้ออกบวชเป็นบรรพชิต 
ทุกวันนี้ดิฉันเป็นปูชารหบุคคลในศาสนาของพระศากยบุตร ในกัป 
ที่ ๙๔ แต่กัปนี้ดิฉันได้บูชาพระพุทธเจ้าใด ด้วยพุทธบูชานั้น ดิฉัน 
ไม , รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งดอกอ้อ ทุกวันนี้ดิฉันมีใจบริสุทนี้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 193 

ปราศจากใจที่ชั่วช้า มีอาสวะสิ้นไปทั้งหมด บัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีก 
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาดิฉันได้ทำเสร็จแล้ว. 

ทราบว่า ท่านพระนฬมาติกาภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบ นฬมาติกาเถริยาปทาน. 

มหาปชาบดีโคตมีเถริยาปทานที่ ๗ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี 

[๑๕๗] ในกาลครั้งหนึ่ง พระผู้มีพระภาคผู้เป็นประทีปแก้วส่องโลกให้สว่าง 
ไสว เป็นนายสารถีแกนรชน ประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลาป่ามหา 
วันใกล้พระนครเวสาลี ครั้งนั้น พระมหาโคตมีภิกษุณีพระมาตุจฉา 
ของพระพิชิตมาร อยู่ในสำนักนางภิกษุณีในพระนครอันรื่นรมย์นั้น 
พร้อมด้วยพระภิกษุณี ๕๐๐ องศ์ ซึ่งล้วนแต่พ้นจากกิเลสแล้ว เมื่อ 
พระมหาปชาบดีโคตมีนั้นอยู่ในที่สงัด ตรึกนึกคิดอย่างนี้ว่า การ 
ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าก็ดี ของคู่พระอัครสาวกก็ดี ของพระ 
ราหุลพระอานนท์และพระนันทะก็ดี เราไม , ได้เห็น เราอันพระโลก 
นาถผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ทรงอนุญาตแล้ว พึงปลงอายุสังขารแล้ว 
นิพพานก่อนเถิด พระภิกษุณีทั้ง ๕๐๐ องศ์ ก็ได้ตรึกอย่างนั้น 
เหมือนกัน แม้พระเขมาภิกษุณีเป็นต้น ก็ได้ตรึกเช่นนี้เหมือนกัน 
ครั้งนั้น เกิดแผ่นสินไหว กลองทิพย์ดังขึ้นเองทวยเทพที่สิงอยู่ใน 
สำนักของนางภิกษุณี ถูกความโศกบีบคั้น บ่นเพ้ออยู่อย่างน่าสงสาร 
หลั่งนี้าตาแล้วในที่นั้น พระภิกษุณีทุกๆ องศ์พร้อมด้วยทวยเทพเหล่า 
นั้น เข้าไปหาพระมหาโคตมีภิกษุณี ซบศีรษะแทบเม้าแล้วกล่าวว่า 
ข้าแต่พระแม่เจ้า เพราะเรามีปกติอยู่ด้วยการเทียบเคียงในธรรม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 194 

เหล่านั้น เราได้อยู่ในที่สงัด พื้นภูมิภาคหวั่นไหวจลาจลกลองทิพย์ 
ดังขึ้นเอง และเราได้ยินเสียงครํ่าครวญ ข้าแต่พระโคตมี จะต้อง 
มีเหตุอะไรเกิดขึ้นแน่ ครั้งนั้น พระมหาโคตมีภิกษุณีท่านได้บอก 
ถึงเหตุตามที่ตนได้ตรึกแล้วทุกประการ ลำดับนั้นพระภิกษุณีทุกๆ 
องศ์ ก็ได้บอกถึงเหตุที่ตนตรึกแล้วกล่าวว่า ข้าแต่พระแม่เจ้า ล้า 
พระแม่เจ้าชอบใจจะปรินิพพานอันเกษมอย่างยิ่งไซร้ ถึงดิฉันทั้ง 
หลายก็จักนิพพานทั้งหมด ในกาลก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงพระ 
อนุญาต ดิฉันทั้งหลายได้ออกจากเรือนพร้อมด้วยพระแม่เจ้า เมื่อ 
ดิฉันทั้งหลายออกจากภพนี้ไปสู่บุรีคือนิพพานอันอุดม ดิฉันทั้งหลาย 
ก็จักไปพร้อมกับพระแม่เจ้าเหมือนกัน พระมหาปชาบดีโคตมีได้ 
กล่าวว่า เมื่อท่านทั้งหลายจะไปนิพพาน ดิฉันจักว่าอะไรได้เล่า แล้ว 
ได้ออกจากสำนักนางภิกษุณีไปพร้อมกับพระภิกษุณีทั้งหมดในครั้ง 
นั้น พระปชาบดีโคตมีภิกษุณีได้กล่าวกะทวยเทพทั้งหลายว่า ขอทวย 
เทพทั้งหลายที่สิงอยู่ ณ สำนักนางภิกษุณี จงอดโทษแก่ดิฉันเถิด 
การเห็นสำนักนางภิกษุณีของดิฉันนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายในที่ใด 
ไม่มีความแก , หรือความตาย ไม่มีการสมาคมด้วยสัตว์และสังขารอัน 
ไม่เป็นที่รัก ไม่มีการพลัดพรากจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รัก 
ที่ทั้นนักปราชญ์กล่าวว่าเป็นอสังขตสถาน พระโอรสของพระสุคตเจ้า 
ทั้งหลายที่ยังไม่ปราศจากราคะ ได้สดับคำของพระนางนั้น เป็นผู้โศก 
คำสรดปริเทวนาการว่า น่าสังเวชหนอ พวกเราเป็นคนมีบุญน้อย 
สำนักพระภิกษุณีนี้จะว่างเปล่า เพราะเว้นพระภิกษุณีเหล่านั้น 
พระภิกษุณีผู้ชิโนรสจะไม่ปรากฏ เปรียบเหมือนดวงดาวทั้งหลาย 
ไม่ปรากฏในเวลาที่สว่างฉะนั้น พระนางโคตมีภิกษุณีจะไปสู่นิพพาน 
พร้อมกับพระภิกษุณีอีก ๕๐๐ องศ์ เหมือนกับแม่นี้าคงคาไหลไปสู่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 195 

สาครพร้อมกับแม่นํ้า ๕๐๐ สาย ฉะนั้น อุบาสิกาทั้งหลายผู้มีศรัทธา 
เห็น พระโคตมีภิกษุณีนั้นกำลังเดินไปตามถนน ได้พากันออกจาก 
เรือนไปหมอบลงแทบเท้าแล้วกล่าวว่า ดิฉันทั้งหลายเลื่อมใสใน 
พระแม่เจ้า พระแม่เจ้าจะละทิ้งดิฉันทั้งหลายไว้ให้เป็นคนอนาถาเสีย 
แล้ว พระแม่เจ้ายังไม่ควรที่จะปรินิพพานก่อน ควรที่จะสงสาร 
ด้วยอุบาสิกาเหล่านั้นพากันปริเวทนาการ เพื่อจะให้อุบาสิกาเหล่านั้น 
ละเสียซึ่งความโศก พระนางจึงได้กล่าวอย่างเพราะพริ้งว่า อย่าร้อง 
ไห้ไปเลยลูกทั้งหลาย วันนี้เป็นเวลารื่นเริงของท่านทั้งหลาย ความ 
ทุกข์ดิฉันกำหนดรู้แล้ว ตัณหาอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ดิฉันเว้น 
ขาดแล้ว ความดับทุกข์ดิฉันได้ท่าให้แจ้งแล้ว อนึ่ง แม้ถึงมรรคดิฉัน 
ก็ได้อบรมดีแล้ว. 

จบภาณวาร ที่ ๑. 

พระศาสดาดิฉันได้บำรุงแล้ว คำสอนของพระพุทธเจ้า ดิฉันได้ท่า 
เสร็จแล้ว ภาระอันหนักดิฉันได้ปลงลงแล้ว ตัณหาอันนำไปสู่ภพ 
ดิฉันได้ถอนเสียแล้ว ดิฉันออกบวชเป็นบรรพชิตเพื่อประโยชน์ใด 
ประโยชน์นั้นดิฉันบรรลุแล้วโดยลำดับ สังโยชน์ทุกอย่างหมดไปแล้ว 
พระพุทธเจ้าและสัทธรรมของพระองค์ มิได้ย่อหย่อน ยังดำรงอยู่ 
ตราบใด ตราบนั้นเป็นกาลที่ดิฉันจะนิพพาน ลูกทั้งหลายอย่าได้ 
เศร้าโศกถึงดิฉันไปเลย พระโกณฑัญญะพระอานนท์และพระนันทะ 
เป็นต้น กับทั้งพระราหุลพุทธชิโนรสยังมีชนมชีพอยู่ ขอพระสงฆ์ 
จงเป็นผู้มีความสุขสำราญ ขอให้เดียรถีย์จงเป็นผู้มีความโง่เขลาอัน 
คำจัดเสียได้เถิดยศคือการยํ่ายีมารอันวงศ์แห่งพระเจ้าโอกกาก 
ราชยกขึ้นแล้ว ลูกทั้งหลาย บัดนี้ถึงเวลาที่ดิฉันจะนิพพานมิใช่หรือ 
ความปรารถนาที่ดิฉันได้ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นมานานนักหนา จะสำเร็จแก , 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 196 

ดิฉันในวันนี้เวลานี้เป็นเวลาที่จะบันลือกลองนันทเภรี ลูกทั้งหลาย 
นี้าตาจะมีประโยชน์อะไรแก่ท่านทั้งหลายเล่า ถ้าท่านทั้งหลายจะมี 
ความเอ็นดูหรือมีความกตัญญในดิฉัน ขอให้ท่านทุกคนจงทำความ 
เพียรมั่น เพื่อความดำรงอยู่แห่งพระสัทธรรมเถิด พระสัมพุทธเจ้า 
อันดิฉันทูลอ้อนวอน จึงได้ประทานบรรพชาแก , สตรีทั้งหลาย เพราะ 
ฉะนั้น ดิฉันยินดี ฉันใด ท่านทั้งหลายก็จงเจริญรอยตามซึ่งความ 
ยินดีนั้นฉันนั้นเถิด ครั้นพระนางพรํ่าสอนอุบาสิกาเหล่านั้นอย่างนี้ 
แล้ว ห้อมล้อมด้วยภิกษุณีทั้งหลาย เข้าไปเฝ็าพระพุทธเจ้า ถวาย 
บังคมแล้วได้กราบทูลดังนั้ว่า ข้าแต่พระสุคตเจ้า หม่อมฉันเป็น 
มารดาของพระองค์ ข้าแต่พระธีรเจ้า พระองค์เป็นพระบิดาของ 
หม่อมฉัน ข้าแต่พระโลกนาถ พระองค์เป็นผู้ประทานความสุข 
อันเกิดจากพระสัทธรรมให้หม่อมฉัน ข้าแต่พระโคดม หม่อมฉัน 
เป็นผู้อันพระองค์ให้เกิด ข้าแต่พระสุคตเจ้า รูปกายของพระองค์นี้ 
อันหม่อมฉันทำให้เจริญเติบโต ธรรมกายอันน่าเพลิดเพลินของ 
หม่อมฉัน อันพระองค์ทำให้เจริญเติบโตแล้ว หม่อมฉันให้พระองค์ 
ดูดดื่มนั้านมอันระงับเสียได้ ซึ่งความอยากชั่วครู , แม้นานม คือ 
พระสัทธรรมอันสงบระงับล่วงส่วน พระองค์ก็ให้หม่อมฉันดูดดื่ม 
แล้ว ข้าแต่พระมหามุนี ในการผูกมัดและรักษา พระองค์ชื่อว่ามิได้ 
เป็นหนี้หม่อมฉัน หม่อมฉันได้ฟ้งมาว่าสตรีทั้งหลายผู้ปรารถนา 
บุตรบวงสรวงอยู่ ก็ย่อมจะได้บุตรเช่นนั้น สตรีที่เป็นพระมารดา 
ของพระนราธิบดีมีพระเจ้ามันธาตุเป็นต้น ชื่อว่าเป็นมารดาผู้ยังบุตร 
ให้จมอยู่ในห้วงมหรรณพคือภพ ข้าแต่พระโอรส หม่อมฉันผู้จมดิ่ง 
อยู่ในห้วงมหรรณพคือภพอันพระองค์ให้ข้ามไปจากสาครคือภพแล้ว 
พระนามว่า พระมเหสีพันปีหลวง สตรีทั้งหลายได้ง่าย พระนามว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 197 

พระพุทธมารดา นี้สตรีทั้งหลายได้ยากอย่างยิ่ง ข้าแต่พระมหาวีร 
เจ้า ก็พระนามว่าพระพุทธมารดานั้น หม่อมฉันได้แล้ว ความ 
ปรารถนาน้อยใหญ่ของหม่อมฉันทั้งปวงนั้น หม่อมฉันได้บำเพ็ญ 
แล้วกับพระองค์ หม่อมฉันปรารถนาเพื่อจะทิ้งร่างนี้นิพพาน ข้าแต่ 
พระวีรเจ้าผู้ทำที่สุดทุกข์ เป็นผู้นำ ขอพระองค์จงทรงอนุญาตให้หม่อม 
ฉันเถิด ขอได้ทรงโปรดเหยียดออก ซึ่งพระยุคลบาทอันเกลื่อนกล่น 
ไปด้วยลายจักรและธง อันละเอียดอ่อนเหมือนกับดอกบัวเถิด 
หม่อมฉันจะถวายบังคมพระยุคลบาทนั้น จะขอทำความรักในบุตร 
ข้าแต่พระองค์ผู้นายก หม่อมฉันกระทำสรีระซึ่งเปรียบด้วยกองทอง 
ให้ปรากฏเป็นข้าวสุก ได้เห็นพระสรีระของพระองค์แล้ว จึงจะขอ 
ไปนิพพาน พระพิชิตมารได้ทรงแสดงพระกายอันประกอบด้วยมหา 
ปุริสลักษณ์ ๓๒ ประการ ประดับด้วยพระรัศมีอันงาม อันเป็น 
เหมือนดวงตาของคนพาลเพราะมีค่ามาก กะพระมาตุจฉา ลำดับนั้น 
พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี ได้ซบพระเศียรลงแทบพื้นพระบาท 
อันเป็นลายจักรคล้ายกับดอกบัวบานมีพระรัศมีปานดังพระอาทิตย์ 
แรกทอแสง แล้วพระนางได้กราบทูลว่า หม่อมฉันขอน้อมบัสการ 
พระนราทิจ ผู้เป็นธงขององค์พระอาทิตย์ ขอพระองค์ทรงโปรดเป็น 
ที่พื่งของหม่อมฉันในกาลสุดท้ายเถิด หม่อมฉันจะไม , ได้เห็นพระองค์ 
อีก ข้าแต่พระองค์ผู้เลิศโลก ธรรมดาสตรีทั้งหลายรู้กันว่ามีแต่จะก่อ 
โทษทุกประการ ถ้าโทษอย่างใดอย่างหนึ่งของหม่อมฉันมีอยู่ ก็ขอ 
พระองค์ได้โปรดกรุณาอดโทษแก , หม่อมฉันเถิด อนึ่ง หม่อมฉันได้ 
ทูลขอบ่อยๆ ให้สตรีทั้งหลายได้บวช ข้าแต่พระนราสภ ถ้าโทษ 
ในข้อนั้นจะมีแก , หม่อมฉัน ขอได้ทรงโปรดอดโทษนั้นเถิด ข้าแต่ 
พระวีรเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งการอดโทษ ภิกษุณีทั้งหลายอันหม่อมฉันสั่ง- 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 198 

สอนแล้ว ตามที่พระองศ์ทรงอนุญาต ล้าในข้อนั้นจะมีการแนะนำ 
ได้ยาก ขอได้โปรดทรงอดโทษข้อนั้นเถิด. 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรนางโคตมีผู้ประดับไปด้วยคุณโทษ 
ที่ท่านจะพึงอดพึงมีอะไร เมื่อท่านบอกว่าลาจะนิพพาน ตถาคตจักไป 
ว่ากระไรให้มากไปเล่า. 

เมื่อภิกษุสงฆ์ของตถาคตบริสุทธไม่บกพร่อง ท่านจะออก 
ไปเสียจากโลกนี้ได้ก็ควร เพราะเมื่อหมดแสงดาวในเวลา 
รุ่งแล้ว รอยในพระจันทร์ก็ย่อมจะมองไม , เห็น ฉะนั้น 
พระภิกษุณีทั้งหลาย นอกจากพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี 
พากันท่าประทักษิณพระพิชิตมารผู้เลิศ เหมือนหมู่ดาวที่ 
ติดตามพระจันทร์ท่าประทักษิณภูเขาสิเนรุ ฉะนั้น หมอบ 
ลงแทบพระบาทแล้ว ยืนจ้องดูพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า 
กราบทูลว่า จักษุของหม่อมฉันทั้งหลาย ไม่เคยอิ่มด้วยการ 
เห็นพระองค์ โสตของหม่อมฉันทั้งหลาย ไม่เคยอิ่มด้วย 
พระภาษิตของพระองค์จิตของหม่อมฉันทั้งหลายดวงเดียว 
แท้ๆ ก็ไม , อิ่มด้วยรสแห่งธรรมของพระองค์. 

ผู้บันลืออยู่ในบริษัท กำจัดเสียซึ่งทิฏฐิและมานะ ชนเหล่าใดเห็น 
พระพักตร์ของพระองค์ ชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้มีโชคดี ข้าแต่ 
พระองค์ผู้ถึงที่สุดสงคราม ชนเหล่าใดประณมน้อมพระยุคลบาทของ 
พระองค์ ซึ่งมีพระองคุลียาว มีพระนขาแดงงดงาม มีสันพระบาท 
ยาว ถึงชนเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้มีโชคดี ข้าแต่พระนโรดม ชน 
เหล่าใดได้สดับพระดำรัสของพระองค์อันไพเราะน่าปลื้มใจ เผาเสีย 
ซึ่งโทษ เป็นประโยชน์เกื้อกูล ชนเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้มีโชคดี 
ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า หม่อมฉันทั้งหลายอิ่มไปด้วยการบูชาพระบาท 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 199 

ของพระองศ์ข้ามพ้นทางกันดารคือสงสารได้ ด้วยพระสุนทรกถาของ 
พระองค์ผู้ทรงสิริ ฉะนั้นหม่อมฉันทั้งหลายจึงชื่อว่าเป็นผู้มีโชคดี. 

ลำดับนั้น พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีผู้มีวัตรอันงาม ประกาศในหมู , 

พระภิกษุสงฆ์แล้ว ไหว้พระราหุลพระอานนท์และพระนันทะ แล้ว 
ได้ตรัสดังนี้ว่า ดิฉันเบื่อหน่ายในร่างกายซึ่งเสมอด้วยที่อยู่ของ 
อสรพิษ เป็นที่พักของโรค เป็นสถานที่เกิดทุกข์ มีชราและมรณะ 
เป็นโคจร อาเกียรณ์ไปด้วยมลทิน คือ ซากศพต่างๆ ต้องพึ่งพาผู้อื่น 
ปราศจากเรี่ยวแรง ฉะนั้น ดิฉันจึงปรารถนาจะนิพพานเสีย ขอลูก 
ทั้งหลายจงยอมอนุญาตให้เถิด. 

พระนันทเถรเจ้าและพระราหุลผู้เจริญ เป็นผู้ปราศจากความโศก 
ไม่มีอาสวะ ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว มีปัญญา มีความเพียร ได้คิดตาม 
ธรรมดาว่า น่าติโลกที่ปัจจัยปรุงแต่ง ปราศจากแก่นสาร เปรียบด้วย 
ต้นกล้วย เช่นเดียวกับกลลวงและพยับแดด ตํ่าช้า ไม่มั่นคง พระ 
โคตมีเถรี พระมาตุจฉาของพระพิชิตมาร ซึ่งได้เลี้ยงดูพระพุทธเจ้า 
ก็ย้งต้องถึงแก่กรรม สังขตธรรมทั้งปวงไม , เที่ยง ก็ครั้งนั้น ท่าน 
พระอานนท์พุทธอนุชา ซึ่งเป็นคนสนิทของพระพิชิตมาร ยังเป็น 
พระเสขบุคคลอยู่ ท่านหลั่งนี้าตาร้องไห้ครํ่าครวญอย่างน่าสงสาร 
ณ ที่นั้นว่า พระโคตมีเถรีเจ้าตรัสอยู่หลัดๆ ก็จะเสด็จไปนิพพาน 
เสีย อีกไม่นานเลยแม้พระพุทธเจ้าก็คงจะเสด็จไปนิพพานแน่นอน 
เปรียบเหมือนไฟที่หมดเชื้อแล้ว ฉะนั้น พระโคตมีเถรีเจ้าได้ตรัสกะ 
ท่านพระอานนท์ผู้ชำนาญพระปริยัติ ปานดังสาครอันลึกลี้า เอาใจใส่ 
ในการอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า ซึ่งพรํ่ารำพันอยู่ดังกล่าวมาว่า ลูกเอ๋ย 
เบื่อกาลเป็นที่ร่าเริงปรากฏขึ้นแล้ว พ่อไม่ควรที่จะเศร้าโศกถึงการ 
ตายของดิฉัน ที่สุดแห่งการนิพพานของดิฉันใกล้เข้ามาแล้ว พ่อเอ๋ย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 200 

พระศาสดาพ่อได้ทูลให้ทรงยินยอมจึงได้ทรงอนุญาตให้เราบวช 
ลูกเอ๋ย พ่ออย่าเสียใจไปเลย ความพยายามของพ่อมีผล ก็บทใดที่ 
ติตถิกาจารย์ทั้งหลายผู้เก่าแก่ไม , เห็น บทนั้นอันเด็กหญิงซึ่งมีอายุ ๗ 
ขวบรู้แจ้งประจักษ์แล้ว พ่อจงรักษาพระพุทธศาสนาไว้ การที่ดิฉัน 
ได้เห็นพ่อครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย บุคคลไปในทิศใดแล้วไม่ปรากฏ 
ดิฉันก็จะขอลาไปในทิศนั้นนะลูก ในกาลบางคราวพระนายกเจ้าผู้ 
เลิศโลกกำลังทรงแสดงธรรมอยู่ พระองศ์ทรงถามแล้วครั้งนั้น ดิฉัน 
เกิดความสงสารกล่าววาจาถวายพระพรว่า ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า ขอ 
พระองค์จงมีพระชนมชีพอยู่นานๆ ข้าแต่พระมหามุนี ขอพระองค์จง 
ดำรงพระชนม์อยู่ตลอดกัป เพื่อความเกื้อกูลและประโยชน์แก่โลก 
ทั้งปวงเถิด ขออย่าให้พระองศ์ทรงพระชราและปรินิพพานเสียเลย 
พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสกะดิฉันผู้กราบทูลเช่นนั้นว่า ดูกรพระ 
นางโคตมี พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอันบุคคลชมเชย เหมือนอย่าง 
ที่ท่านชมเชยอยู่มิได้ ดิฉันได้ทูลถามว่าก็แลด้วยประการเป็นดังฤา 
พระคถาคตผู้สัพพัญญจึงชื่อว่าอันบุคคลพึงชมเชยด้วยประการเป็น 
ดังฤา พระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าอันบุคคลไม่ชมเชย พระองศ์อันหม่อมฉัน 
ถามถึงเหตุนั้นแล้ว ขอได้ตรัสบอกเหตุนั้นแก่หม่อมฉันเถิด พระ 
องศ์ตรัสตอบว่าท่านจงลูพระสาวกทั้งหลายผู้ปรารภความเพียร ตั้งใจ 
แน่วแน่ มีความบากบั่นมั่นเป็นนิตย์ เป็นคนพร้อมเพรียงกันนี้ การ 
ชมเชยพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ต่อแต่นั้น ดิฉันไปสู่สำนักนางภิกษุณี 
อยู่ผู้เดียว คิดเห็นแจ้งชัดว่า พระนาถะผู้ถึงที่สุดแห่งไตรภพ 
ทรงพอพระนัยบริษัทที่สามัคคีกัน มิฉะนั้น ดิฉันจะนิพพานเสีย ดิฉัน 
อย่าได้พบความวิบัตินั้นเลย ครั้นดิฉันคิดดังนี้แล้ว ได้ไปเฝ็าพระ 
พุทธเจ้าผู้อุดมกว่าฤาษีทั้งปวง แล้วได้กราบทูลกาลเป็นที่ปรินิพพาน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 201 

กะผู้นำชั้นพิเศษ ลำดับนั้น พระองศ์ได้ทรงอนุญาตให้ดิฉันดังนี้ว่า 
จงรู้กาลเอาเถิดพระนางโคตมี ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ว -.. 

พระพุทธศาสนา ดิฉันได้ทำเสร็จแล้ว. 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรพระโคตมีคนพาลเหล่าใดสงสัยใน 
การตรัสรู้ธรรมสตรีทั้งหลาย ท่านจงแสดงอิทธิฤทธเพื่อละเสียซึ่งทิฏฐิ 
ของคนพาลเหล่านั้น ครั้งนั้น พระโคตมีเถรีเจ้า ถวายบังคม 
พระสัมมาส้มพุทธเจ้าแล้ว เหาะขึ้นสู่อัมพร แสดงฤทธเป็นอันมาก 
ตามพระพุทธานุญาต คือองศ์เดียวเป็นหลายองค์ก็ได้ ทำให้ปรากฏ 
ก็ได้ ทำให้หายไปก็ได้ ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือน 
ไปในที่ว่างก็ได้ ผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในนั้าก็ได้ เดิน 
บนนำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ เหาะไปในอากาศเหมือน 
นกก็ได้ ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ ทำภูเขาสิเนรุ 
ให้เป็นคั่น พลิกมหาปฐพีพร้อมด้วยราก ทำให้เป็นตัวร่มกั้นต่างร่ม 
เดินจงกรมในอากาศ ทำโลกให้รุ่งโรจน์ประหนึ่งว่าเวลาพระอาทิตย์ 
อุทัยเหนือภูเขายุคันธร และทำโลกนั้นให้เป็นเหมือนพวงดอกไม้ 
ตาข่าย เอาพระหัตถ์ช้างหนึ่งกำภูเขามุจสินท์ ภูเขาสิเนรุ ภูเขามัน 
ทาระและภูเขาทัททระ ไว้ ทั้งหมด เหมือนดังกำเมล็ดพันธุผักกาดเอา 
ปลายนิ้วมือ บังพระอาทิตย์พร้อมทั้งพระจันทร์ไว้ ทัดทรงพระจันทร์ 
พระอาทิตย์ไว้ตั้งพันดวง เหมือนทัดทรงพวงมาลัย ฉะนั้น ทรงนั้าใน 
สาครทั้ง ๔ ไว้ได้ด้วยฝ่าพระหัตถ์ข้างหนึ่ง ยังฝนใหญ่อันมีอาการ 
ปานดังเมฆบนภูเขายุคันธรให้ตกลง พระนางเจ้านั้นได้นิรมิตให้เป็น 
พระเจ้าจักรพรรดิ พร้อมด้วยบริษัทในนภาดลอากาศ แสดงให้เป็น 
ครุฑ คชสารราชสีห์ต่างบันลือสีหนาทนฤโฆษอยู่ องค์เดียวนิรมิต 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 202 

ให้เป็นคณะพระภิกษุณีนับไม่ถ้วน แล้วก็อันตรธานกลับเป็นองศ์ 
เดียวกราบทูลพระมหามุนีเจ้าว่า ข้าแต่พระมหาวีรเจ้าผู้มีพระจักษุ 
หม่อมฉันผู้เป็นพระมาตุจฉาของพระองศ์ เป็นผู้ทำตามคำสอนของ 
พระองศ์ บรรลุประโยชน์ของตนโดยลำดับแล้ว ขอถวายบังคม 
พระยุคลบาทของพระองค์ พระนางเจ้านั้นครั้นแสดงฤทธึ๋ตางๆ แล้ว 
ลงจากนภาดลอากาศ ถวายบังคมพระผู้ส่องโลกแล้ว ประทับลง ณ 
ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระนางเจ้าได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระมหามุนีผู้ 
นายกของโลก หม่อมฉันมีอายุได้ ๑๒๐ ปี แต่กำเนิดแล้วเพียงเท่านี้ 
ก็พอแล้ว หม่อมฉันจักขอทูลลานิพพาน. 

ครั้งนั้น บริษัททั้งหมดนั้นถึงความพิศวงยิ่งนัก จึงได้พากันประนม 
อัญชลีถามว่า ข้าแต่พระแม่เจ้า พระแม่เจ้าได้ทำอะไรไว้จึงมี 
ฤทธอำนาจเช่นนี้. 

พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีเจ้า ได้กล่าวบุรพจรรยาของท่านดังต่อไปนี้ 
ในกัปที่แสนแต่กัปนี้พระพิชิตมารพระนามว่าปทูมุตระผู้มีจักษุใน 
ธรรมทั้งปวง เป็นผู้นำได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว ครั้งนั้น ดิฉันเกิดใน 
สกุลอำมาตย์ ซึ่งสมบูรณ์ด้วยเครื่องอุปการะทุกสิ่ง เจริญ รุ่งเรือง 
รํ่ารวย ในพระนครหังสวดี บางครั้ง ดิฉันพร้อมด้วยบิดา อันหมู , ทาสี 
ห้อมล้อม เข้าไปเฝ็าพระนราสภพระองศ์นั้น พร้อมด้วยบริวารเป็น 
อันมาก ได้เห็นพระพิชิตมารผู้ปานดังท้าววาสวะ ยังฝนคือธรรมให้ 
ตกอยู่ เป็นผู้ไม่มีอาสวะ เกลื่อนไปด้วยระเบียบแห่งรัศมี เช่นกับ 
พระอาทิตย์ในสรทกาล แล้วยังจิตให้เลื่อมใส และสดับสุภาษิต 
ของพระองค์ได้สดับพระผู้นำนรชนทรงตั้งพระภิกษุณีผู้เป็นพระ 
มาตุจฉาไว้ในตำแหน่งอันเลิศจึงถวายมหาทานและปัจจัยเป็นอัน 
มาก แด่พระผู้เลิศกว่านรชน ผู้คงที่พระองศ์นั้น พร้อมทั้งพระสงฆ์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 203 

๗ วัน แล้วได้หมอบลงแทบพระบาท มุ่งปรารถนาตำแหน่งนั้น 
ลำดับนั้น พระพิชิตมารผู้อุดมกว่าฤาษีได้ตรัสในบริษัทใหญ่ว่า 
สตรีใดได้นิมนต์พระผู้นำโลกพร้อมด้วยสงฆ์ให้ฉันตลอด ๗ วัน 
เราจักพยากรณ์สตรีนั้น ท่านทั้งหลายจงพิงเรากล่าว ในกัปที่แสนแต่ 
กัปนี้พระศาสดาพระนามว่าโคดม ซึ่งทรงสมภพในวงศ์พระเจ้า 
โอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก สตรีผู้นั้จักได้เป็นธรรมทายาท 
ของพระศาสดาพระองค์นั้น จักเป็นโอรสอันธรรมนิรมิต ชักได้ 
เป็นพระสาวิกาของพระศาสดา มีนามว่าโคตมี จักได้เป็นพระมาตุจฉา 
บำรุงเลี้ยงชีวิตของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น จักได้ความเป็นผู้เลิศ 
กว่าภิกษุณีทั้งหลายฝ่ายผู้รู้ราตรีนาน ครั้งนั้น ดิฉันได้สดับพระพุทธ 
พยากรณ์นั้นแล้ว มีใจปราโมทย์ บำรุงพระพิชิตมารด้วยปัจจัย 
ทั้งหลายตราบเท่าสิ้นชีวิต ต่อจากนั้น ดิฉันก็ได้ทำกาลกิริยา ดิฉัน 
เกิดในพวกเทพเหล่าดาวดึงส์ ผู้ซึ่งให้สำเร็จสิ่งน่าใคร่ได้ทุกประการ 
ครอบงำทวยเทพอื่นๆ เสียด้วยองศ์ ๑๐ ประการ คือ ด้วยรูป เสียง 
กลิ่น รส ผัสสะ อายุ วรรณะ สุขและยศ รุ่งเรืองครอบงำทวยเทพ 
อื่นๆ ด้วยความเป็นใหญ่ ดิฉันได้เป็นพระมเหสีผู้น่ารักของท้าว 
อมรินทร์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้น ก็เมื่อดิฉันยังท่องเที่ยวอยู่ใน 
สงสาร เป็นผู้หวั่นไหวเพราะพายุ คือกรรม จึงเกิดในน้านของทาส 
ในอาณาเขตของพระเจ้ากาสึ ครั้งนั้น ทาส ๕๐๐ คน อาศัยอยู่ใน 
บ้านนั้น ดิฉันได้เป็นภรรยาของหัวหน้าทาสในบ้านนั้น พระปัจเจก 
พุทธเจ้า ๕๐๐ องค์ ได้เข้าไปสู่บ้านบิณฑบาต ดิฉันกับญาติทุกคน 
เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นก็มีความยินดี เราพร้อมด้วยสามี 
มีจิตเลื่อมใส สร้างกุฎี ๕๐๐ หลัง อุปัฏฐากพระปัจเจกพุทธเจ้า 
เหล่านั้นตลอดสี่เดือน แล้วถวายไตรจีวร ต่อจากนั้น เราพร้อมกับ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 204 

สามีก็ได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ก็ในภพสุดท้ายในบัดนี้ ดิฉันเกิดใน 
พระนครเทวทหะ พระชนกของดิฉันพระนามว่ายัญชนศากยะ พระ 
ชนนีของดิฉันพระนามว่าสุลักขณา ต่อมาดิฉันได้ไปสู่พระราชวังของ 
พระเจ้าสุทโธทนะ ในพระนครกบิลพัสดุ สตรีทุกคนเกิดในสกุล 
ศากยะแล้ว ไปสู่เรือนของพวกเจ้าศากยะ ก็ดิฉันประเสริฐกว่า 
สตรีทุกคน ได้เป็นคนบำรุงเลี้ยงพระพิชิตมาร พระโอรสของดิฉัน 
พระองค์นั้น เสด็จออกมหาภิณษกรมณ์แล้ว ได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้นำ 
ชั้นพิเศษ ภายหลังดิฉันพร้อมด้วยนางศากิยานี ๕๐๐ จึงได้บวช 
แล้วก็ได้ประสพสันติสุขพร้อมด้วยนางศากิยานีผู้มีความเพียร สามี 
ของเราที่ได้ทำบุญร่วมกันมาแต่ชาติก่อนในครั้งนั้น เป็นผู้ทำมหาสมัย 
ยันพระสุคตเจ้าทรงอนุเคราะห์แล้ว ได้บรรลุอรหัต. 

พระภิกษุณีทั้งหลาย นอกจากพระมหาปชาบดีเถรีเจ้านั้น ได้พากัน 
เหาะขึ้นสู่นภาดลอากาศ เป็นผู้ประกอบด้วยมหิทธิฤทธรุ่งโรจน์ 
เหมือนดวงดาวทั้งหลาย ยันโคจรเป็นกลุ่มกันไป ฉะนั้น พระภิกษุณี 
เหล่านั้น เป็นผู้ศึกษาแล้วในบุญกรรม จึงได้แสดงฤทธิมใช่น้อย 
เหมือนนายช่างทองที่ได้รับการศึกษาแล้ว แสดงเครื่องประดับที่ทำ 
ด้วยทองชนิดต่างๆ ฉะนั้น ในครั้งนั้น พระภิกษุณีเหล่านั้น แสดง 
ปฏิหาริย์มากมายหลายอย่าง ยังพระมุนีผู้ประเสริฐกว่าพระอาทิตย์ 
พร้อมทั้งบริษัทให้ชอบใจ แล้วได้พากันลงจากนภาดลอากาศ ถวาย 
บังคมพระศาสดาผู้สูงสุดกว่าฤาษี เมื่อพระศาสดาผู้เป็นยอดของ 
นรชนทรงอนุญาตแล้ว จึงได้นั่ง ณ สถานที่ยันสมควร แล้วได้ 
กราบทูลว่า ข้าแต่พระวีรเจ้า โอหนอ พระโคตมีเถรีเจ้าเป็นผู้ 
อนุเคราะห์หม่อมฉันทุกๆ คน หม่อมฉันทุกคน พระนางได้อบรม 
ด้วยบุญ จึงได้บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะ หม่อมฉันทั้งหลายเผา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 205 

กิเลสเสียแล้ว ถอนภพทั้งปวงขึ้นได้แล้ว ตัดกิเลสเครื่องผูกเหมือน 
ช้างพังตัดเชือกแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ การหม่อมฉันทั้งหลาย 
มาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด เป็นการมาดีแล้วหนอ 
วิชา ๓ หม่อมฉันทั้งหลายบรรลุแล้วโดยลำดับ คำสอนของพระ 
พุทธเจ้า หม่อมฉันทั้งหลายก็ได้ทำเสร็จแล้ว คุณวิเศษเหล่านี้คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ หม่อมฉันทั้งหลายทำให้ 
แจ้งแล้ว คำสอนของพระพุทธเจ้า หม่อมฉันทั้งหลายได้ทำเสร็จแล้ว 

1 ' V " ' 0 51 7 I ' 

หม่อมฉันทังหลายมีความชำนาญในฤทธิและทิพโสตธาตุ ขาแต่ 
พระมหามุนี หม่อมฉันทั้งหลายมีความชำนิชำนาญในเจโตปริยญาณ 
รู้ปุพเพนิวาสญาณ ชำระทิพจักษุได้แล้ว มีอาสวะทั้งหลายสิ้นไปแล้ว 
บัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีก ช้าแต่พระมหาวีรเจ้า หม่อมฉันทั้งหลายมีญาณ 
ในอรรถ ธรรม นิรุติ และปฏิภาณ ญาณนั้นเกิดที่สำนักของพระองค์ 
ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นพระนายกมหามุนี พระองค์เป็นผู้อันหม่อมฉัน 
ทั้งหลายได้ภิสสาสะแล้ว ได้ทรงโปรดมีจิตเมตตาอนุญาตให้หม่อม 
ฉันทั้งปวงนิพพานเถิด. 

พระพิชิตมารได้ตรัสว่า เมื่อท่านทั้งหลายพูดอย่างนี้ว่า จักนิพพาน 
ฉันจักไปว่าอะไร ก็บัดนี้ท่านทั้งหลายจงสำคัญกาลเวลาเอาเองเถิด. 

ครั้งนั้น พระภิกษุณีเหล่านั้นมีพระโคตมีเถรีเจ้าเป็นต้น ถวายบังคม 
พระพิชิตมารแล้วได้พากันลุกจากที่นั่งนั้นไป พระธีรเจ้าผู้นำชั้นเลิศ 
ของโลก พร้อมด้วยหมู , ชนเป็นอันมากได้เสด็จไปส่งพระมาตุจฉา 
จนถึงซุ้มประตู ครั้งนั้น พระโคตมีเถรีเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุณี 
ทั้งหลายทุกๆ องค์ได้พากันหมอบลงแทบพระยุคลบาทของพระ 
ศาสดาผู้เป็นพงศ์พันธุของโลก กราบทูลว่า นี้เป็นการถวายบังคม 
พระยุคลบาทครั้งสุดท้ายของหม่อมฉัน การได้เห็นพระองค์ผู้เป็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 206 

นาถะของโลกครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้าย หม่อมฉันจักไม , ได้เห็นพระ 
พักตร์ของพระองค์ซึ่งมีอาการปานนี้าอมฤตอีก ข้าแต่พระวีรเจ้าผู้เลิศ 
ของโลก หม่อมฉันจักไม , ได้ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองศ์ 
ซึ่งอ่อนละเอียดดีอีก วันนี้หม่อมฉันจะเข้านิพพาน. 

พระศาสดาตรัสว่า 

จะมีประโยชน์อะไรด้วยรูปนี้แก่ท่านในปัจจุบัน รูปนี้ล้วนปัจจัย 
ปรุงแต่ง ไม่น่ายินดี เป็นของเลวทราม. 

พระมหาปชาบดีเถรีเจ้า พร้อมด้วยพระภิกษุณีเหล่านั้นไปสู่สำนัก 
นางภิกษุณีของตนแล้ว นั่งพับเพียบบนอาสนะอันประเสริฐ ครั้ง 
นั้น อุบาสิกาทั้งหลายในพระนครนั้น ผู้มีความเคารพรักในพระพุทธ 
ศาสนา ได้สดับพฤติเหตุของพระนางเจ้า ต่างก็เข้าไปหานมัสการ 
แทบบาทมูล เอากรค่อนอุระประเทศร้องไห้พิไรรํ่าครํ่าครวญควรจะ 
กรุณา เต็มไปด้วยความโศกเศร้า ล้มลงที่พื้นพสุธา ดุจเถาวัลย์ 
รากขาดแล้วล้มลง ฉะนั้น พากันร้องไห้รำพันด้วยวาจาว่า ข้าแต่ 
พระแม่เจ้าผู้เป็นนาถะให้ที่พึ่งของดิฉันทั้งหลาย พระแม่เจ้าอย่าได้ 
ละทิ้งดิฉันทั้งหลาย ไปเข้านิพพานเสียเลย ดิฉันทุกคนขอซบเศียร 
อ้อนวอน พระมหาปชาบดีเถรีเจ้าลูบศีรษะของอุบาสิกาผู้มีศรัทธา 
มีปัญญาซึ่งเป็นหัวหน้าของอุบาสิกาเหล่านั้นอยู่ ได้กล่าวว่า ลูก 
ทั้งหลายเอ๋ย การพรํ่าเพ้อซึ่งเป็นไปในบ่วงแห่งมารไม , ควรเลย 
สังเขตธรรมทั้งปวงล้วนไม่เที่ยง มีแต่จะพลัดพรากจากกัน หวั่น 
ไหวไปมา ต่อแต่นั้น พระนางก็สละอุบาสิกาเหล่านั้นเสีย เข้าปฐม 
ฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน แล้วเข้าอากาสานัญ 
จายตนฌาน วิญญาณ'ญจายตนฌาน อากิญชัญญายตนฌาน และ 
ณวสัญญานาสัญญายตนฌานตามลำดับ แล้วพระโคตมีเถรีเจ้าก็เข้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 207 

ฌานทั้งหลายโดยปฏิโลม แล้วก็เข้าปฐมฌานไปตราบเท่าถึงจตุตถ 
ฌาน ครั้นออกจากจตุตถฌานนั้นแล้วก็ดับไป เหมือนเปลวประทีป 
ที่หมดเชื้อดับไป ฉะนั้น ได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ สายฟ้าก็ตกลง 
จากนภากาศ กลองทิพย์ก็บันลือลั่นขึ้นเอง ทวยเทพพากันครํ่าครวญ 
และฝนดอกไม้ก็ตกจากอากาศลงยังพื้นแผ่นสิน แม้ขุนเขาสุเมรุราช 
ก็กัมปนาทหวั่นไหว เหมือนคนเต้นรำในท่ามกลางที่เต้นรำ ฉะนั้น 
สาครก็ป่นป่วนตีฟองคะนองระลอกฉะฉาน ทวยเทพ นาค อสูร 
และพรหมต่างก็พากันสลดใจ กล่าวขึ้นในทันใดนั้นเองว่า สังขาร 
ทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ เหมือนอย่างพระมหาปชาบดีเถรีเจ้านี้ถึง 
ความย่อยยับไปแล้ว และพระเถรีทั้งหลายผู้ท่าตามคำสอนของพระ 
ศาสดา ซึ่งแวดล้อมพระมหาปชาบดีเถรีเจ้านี้ ก็พากันดับไปแล้ว 
เหมือนเปลวประทีปหมดเชื้อดับไป ฉะนั้น โล้ ความประจวบกัน 
มีความพลัดพรากเป็นที่สุด โอ้ สิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งล้วนแต่ไม่เที่ยง 
โอ้ ชีวิตมีความหายสูญเป็นที่สุด ความปริเทวนา ได้มีแล้ว ด้วย 
ประการฉะนี้. 

ในลำดับนั้น เทวดาและพรหมต่างก็ท่าความประพฤติตามโลกธรรม 
ตามสมควรแก , กาลแล้ว เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคผู้สูงสุดกว่าฤาษี 
ครั้งนั้นพระศาสดาได้ตรัสเรียกท่านพระอานนท์ผู้พหูสูตมาสิ่งว่า 
อานนท์ท่านจงไปประกาศให้ภิกษุทั้งหลายทราบถึงการนิพพานของ 
พระมารดาเวลานั้น ท่านพระอานนท์เป็นผู้หมดความแช่มชื่น 
มีตานองไปด้วยนี้าตา ได้กล่าวด้วยเสียงอันน่าสงสารว่า ขอ 
พระภิกษุทั้งหลายผู้เป็นโอรสของพระสุคตเจ้าซึ่งอยู่ในทิศตะวันออก 
ทิศใต้ ทิศตะวันตกและทิศเหนือ จงมาประชุมกัน พระภิกษุณี 
ผู้ยังพระสรีระสุดท้ายของพระมุนีให้เจริญด้วยนั้านม พระมารดาของ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 208 

กระผม พระโคตมีภิกษุณีนั้นถึงความสงบ เหมือนดวงดาวในเมื่อ 
พระอาทิตย์ อุทัย ฉะนั้น พระนางยังความรู้พร้อมกันว่า เป็น 
พระพุทธมารดา ให้ดำรงอยู่แล้วไปสู่นิพพาน ในที่ใดถึงคนมี ๕ 
ตาก็เห็นไม , ได้ ในที่นั้น พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้นำทรงเห็นได้ 
ขอพระโอรสของพระสุคตเจ้าผู้มีความเชื่อในพระสุคต หรือเป็น 
ศิษย์ของพระมหามุนีจงทำสักการะแด่พระพุทธมารดาเถิด ภิกษุ 
ทั้งหลายถึงอยู่ไกล ได้ฟ้งคำประกาศนั้นแล้ว ก็มาได้เร็ว บางพวก 
มาด้วยพุทธานุภาพ บางพวกที่ฉลาดในฤทธก็มาด้วยฤทธต่างช่วยกัน 
ยกเอาเตียงนอนที่พระโคตมีเถรีเจ้าหลับ ขึ้นไว้ในเรือนยอดอัน 
ประเสริฐ น่ายินดี สำเร็จด้วยทองคำล้วนๆ งดงาม ท้าวโลก 
บาลทั้งสี่เอาบ่าเข้ารองรับเรือนยอด ทวยเทพที่เหลือมีท้าวสักกะ 
เป็นต้น เข้าช่วยรับเรือนยอด ก็เรือนยอดทั้งหมดมี ๕๐๐ หลัง 
แท้จริง เรือนยอดเหล่านั้น วิสสุกรรมเทพบุตรนิรมิต มีสีเหมือน 
พระอาทิตย์ในสรทกาล ทวยเทพทั้งหลายได้แบกพระภิกษุณีทุกๆ 
องศ์ที่นอนอยู่บนเตียงแล้ว นำเอาออกไปตามลำดับพื้นนภากาศถูก 
เอาเพดานบังไว้ทั่ว ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์พร้อมทั้งดวงดาวซึ่ง 
สำเร็จด้วยทองได้ถูกติดเป็นตราไว้ที่เพดานนั้น ธงปฏากได้ถูกยก 
ขึ้นไว้เป็นอันมาก จิตกาธารทั้งหลายมีดอกไม้เป็นเครื่องปกคลุม 
ดอกบัวที่เกิดในอากาศเอาปลายลง ดอกไม้ผุดขึ้นจากแผ่นดิน พระ 
จันทร์และพระอาทิตย์คนมองดูเห็นได้ และดาวทั้งหลายส่องแสง 
ระยับระยิบ อนึ่ง พระอาทิตย์ถึงจะโคจรไปในเวลาเที่ยงก็เป็นเหมือน 
พระจันทร์ ไม่ทำใครๆ ให้เร่าร้อน ทวยเทพทั้งหลายพากันบูชาด้วย 
ของหอมและดอกไม้ทิพย์อันน่ายินดี และด้วยการขับร้อง ฟ้อนรำ 
ดีดสีตีเป่าอันเป็นทิพย์ พวกนาค อสูรและพรหม ต่างก็พากันบูชา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 209 

พระพุทธมารดาผู้นิพพานแล้ว กำลังถูกเขานำเอาออกไปตามสติ 
กำลัง พระภิกษุณีผู้เป็นโอรสของพระสุคตเจ้า ซึ่งนิพพานแล้ว 
ทั้งหมดเชิญไปข้างหน้า พระโคตมีเถรีพุทธมารดาผู้อันเทวดาและ 
มนุษย์สักการะเชิญเอาไปข้างหลัง เทวดา มนุษย์พร้อมด้วยนาค 
อสูรและพรหม ไปข้างหน้า ข้างหลังพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระ 
สาวกเสด็จไปเพื่อจะบูชาพระมารดาการปรินิพพานของพระพุทธเจ้า 
หาได้เป็นเช่นนี้ไม่ การปรินิพพานของพระโคตมีเถรีเจ้า อัศจรรย์ 
ยิ่งนัก ในเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จนิพพานไม่มีพระพุทธเจ้าและภิกษุ 
ทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้น เหมือนในเวลาพระโคตมีเถรีเจ้า 
นิพพาน ซึ่งมีพระพุทธเจ้าและภิกษุทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้น 
ชนทั้งหลายช่วยกันทำจิตกาธารซึ่งสำเร็จด้วยของหอมล้วน และ 
เกลื่อนไปด้วยจุรณแห่งเครื่องหอม แล้วเผาพระภิกษุณีเหล่านั้นบน 
จิตกาธารนั้น ส่วนที่เหลือนอกจากอัฐิถูกไฟไหม้สิ้น ก็ในเวลานั้น 
ท่านพระอานนท์ได้กล่าววาจาอันให้เกิดความสังเวชว่า พระโคตมี 
เถรีเจ้าเข้านิพพานแล้ว พระสรีระของพระนางก็ถูกเผาแล้ว การ 
นิพพานของพระพุทธเจ้าน่าสังเกต อีกไม่นานก็คงจักมี ต่อจากนั้น 
ท่านพระอานนท์อันพระพุทธเจ้าทรงตักเตือน ท่านได้น้อมพระธาตุ 
ของพระโคตมีเถรีเจ้า ซึ่งอยู่ในบาตรของพระนาง เข้ามาถวายแด่ 
พระโลกนาถ พระผู้มีพระภาคผู้สูงสุดกว่าฤาษี ได้ทรงประคองพระ 
ธาตุเหล่านั้นด้วยฝ่าพระหัตถ์แล้วตรัสว่า เพราะสังขารเป็นสภาพไม่ 
เที่ยง พระโคตมีผู้เป็นใหญ่กว่าหมู , พระภิกษุณีจึงต้องนิพพาน เช่น 
เดียวอับลำตัวของต้นไม้ใหญ่ที่มีแก่นตั้งอยู่ถึงจะใหญ่โตก็ต้องพินาศ 
ฉะนั้น ดูเถอะอานนท์ เมื่อพระพุทธมารดาแม้นิพพานแล้วเพียงแต่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - 

สรีระก็ยังไม , เหลือ ไม่น่าเศร้าโศกปริเทวนาการไปเลย คนอื่นๆ ไม่ 

ไม่ควรเศร้าโศกถึงพระนางผู้ข้ามสาครคือสงสารไปแล้ว ละเว้นเหตุ 

อันทำให้เดือดร้อนเสียได้ เป็นผู้เยือกเย็นดับสนิทดีแล้ว พระนาง 

เป็นบัณฑิต มีปัญญามาก และมีปัญญากว้างขวาง ทั้งเป็นผู้ เรา ตรี 

นานกว่าภิกษุณีทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย จงรู้ไว้อย่างนี้เถิด พระ 

โคตมีเถรีเจ้า เป็นผู้ชำนาญในฤทธิทั้พโสตธาตุ และมีความชำนาญ 

ในเจโตปริยญาณรู้ทั่วถึง ปุพเพนิวาสญาณ ชำระทิพจักษุให้หมด 

จด อาสวะทั้งสิ้นของพระนางหมดสิ้นไปแล้ว บัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีก 

พระนางมีญาณอันบริสุทธในอรรถะ ธรรมะ นิรุติและปฏิภาณ 

เพราะฉะนั้นจึงไม , ควรจะเศร้าโศกถึงพระนาง คติของไฟที่ลุกโพลง 

ถูกแผ่นเหล็กทับแล้วดับไปโดยลำดับ ใครๆ ก็รู้ไม , ได้ ฉันใด 

บุคคลผู้ที่หลุดพ้นจากกิเลสด้วยดีแล้ว ข้ามพ้นโอฆะคือกามพันธุ 

บรรลุอจลบทแล้ว ก็ฉันนั้น ย่อมไม่มีคดึใครๆ จะรู้ได้ เพราะฉะนั้น 

ท่านทั้งหลายจงมีตนเป็นที่พึ่ง มีสติปัฏฐานเป็นโคจรเถิดท่าน 

ทั้งหลายอบรมโพชฌงค์ ๗ ประการแล้ว ชักท่าที่สุดแห่งทุกข์ได้ 

ทราบว่า ท่านพระมหาปชาบดีโคตมีภิกษุณีได้ตรัสคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบมหาปชาบดีโคตมีเถริยาปทาน. 

เขมาเถริยาปทานที่ ๘ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระเขมาเถรี 

[๑๕๘] พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ มีพระญาณจักษุในสรรพธรรม 
เป็นพระโลกนายก เสด็จอุบัติในกัปที่แสนกัปแต่กัปนี้ครั้งนั้น 
ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐีมีความรุ่งเรืองด้วยรัตนะต่างๆ ในเมือง 
หังสวดี เป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยความสุขมาก ดิฉันเข้าไปเฝ็าพระ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 211 

พุทธมหาวีระพระองค์นั้นแล้ว ได้พิงธรรมเทศนา เกิดความเลื่อม 
ใสในพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ได้ถึงพระองค์เป็นสรณะ ดิฉันขอ 
อนุญาตมารดาบิดาได้แล้ว นิมนต์พระพุทธเจ้าผู้นำชั้นพิเศษให้ 
เสวยพร้อมด้วยพระสาวกสงฆ์ ตลอดสัปดาห์หนึ่งเมื่อสัปดาห์หนึ่ง 
ล่วงไปแล้ว พระผู้มีพระภาคผู้เป็นสารถี'ฟิกนระ ทรงตั้งภิกษุณีองค์ 
หนึ่ง ซึ่งอุดมกว่าพวกภิกษุณีฝ่ายที่มีปัญญามากในตำแหน่งเอตทัคคะ 
ดิฉันได้พิงเรื่องนั้นแล้ว มีความยินดีทำสักการะแต่พระพุทธเจ้า ผู้ 
แสวงหาคุณใหญ่พระองค์นั้นอีกแล้วหมอบลงปรารถนาตำแหน่งนั้น 
ในทันใดนั้น พระพิชิตมารพระองค์นั้นตรัสกะดิฉันว่า ความ 
ปรารถนาของท่านจักสำเร็จ สักการะที่ท่านทำแล้วแก , เราพร้อมด้วย 
ภิกษุสงฆ์มีผลมาก ในกัปที่แสนแต่กัปนี้พระศาสดาพระนาม 
ว่าโคดมทรงสมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นใน 
โลก หญิงนี้จักได้เป็นภิกษุณีชื่อเขมา ผู้เป็นธรรมทายาทของพระ 
ศาสดาพระองค์นั้น เป็นโอรสอันธรรมนิรมิตจักถึงตำแหน่งเอต 
ทัคคะ ด้วยกรรมที่ท่าดีแล้วนั้น และด้วยการตั้งเจตน์จำนงไว้ดิฉัน 
ละร่างกายมนุษย์แล้วได้เป็นผู้เข้าถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จุติจากสวรรค์ 
ชั้นดาวดึงส์แล้วไปชั้นยามา จุติจากชั้นยามาแล้วไปชั้นดุสิต จุติจาก 
ชั้นดุสิตแล้ว ไปชั้นนิมมานรดี จุติจากชั้นนิมมานรดีแล้วไปชั้น 
ปรนิมมิตวสวัสดี เพราะอำนาจบุญกรรมนั้น ดิฉันเกิดในภพใดๆ 
ก็ได้เป็นพระอัครมเหสีของพระราชาในภพนั้นๆ ดิฉันจุติจากภพนั้น 
แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิและ 
เป็นมเหสีของพระเจ้าเอกราช เสวยทิพสมบัติและมนุษย์สมบัติ มี 
ความสุขทุกภพท่องเที่ยวไปในกัปเป็นอเนกในกัปที่ ๙๑ แต่กัปนี้ 
พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี เป็นนายกของโลก งดงามน่าดู 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 212 

ยิ่งนัก ทรงเห็นแจ่มแจ้งในสรรพธรรมเสด็จหุบัติขึ้นแล้วในโลก 
ดิฉันเข้าเฝ็าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นนายกของโลก ได้ออก 
บวชเป็นบรรพชิตในพระศาสนาของพระวีรเจ้าพระองค์นั้นอยู่หมื่นปี 
ประพฤติพรหมจรรย์ ประกอบความเพียร เป็นพหูสูตฉลาดในปัจจัย 
การคล่องแคล้วในจตุราริยสัจ มีปัญญาละเอียดแสดงธรรมไพเราะ 
ปฏิบัติตามสัตถุศาสน์อยู่หมื่นปี ด้วยผลแห่งพรหมจรรย์ ดิฉันจุติ 
จากภพนั้นแล้วเข้าถึงสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นผู้มีศีล เสวยสมบัติในภพ 
นั้นและภพอื่น ดิฉันเกิดในภพใดๆ ก็เป็นผู้มีสมบัติมาก มีทรัพย์ 
มาก มีปัญญา รูปงาม มีบริวารชมก็ว่าง่าย ด้วยบุญกรรมและความ 
เพียรในศาสนาของพระพิชิตมารนั้น สมบัติทุกอย่างดิฉันหาได้ง่าย 
เป็นที่รักแห่งใจ ด้วยผลแห่งความปฏิบัติของดิฉัน เมื่อดิฉันเดินไป 
ณ ที่ใดๆ ภัสดาของดิฉันและใครๆ ย่อมไม่ดูหมื่นดิฉัน ในภัทกัป 
นี้พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมน์ผู้เป็นพงศ์พันธุแห่งพราหมณ์ 
มียศมาก ประเสริฐกว่าพวกบัณฑิต เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว ในครั้งนั้น 
แหละกุลธิดาที่มั่นคงดีในเมืองพาราณสี ชื่อธนัญชานึ ๑ สุเมธา ๑ 
ดิฉัน ๑ รวม ๓ คนด้วยกัน ได้ถวายสังฆารามแก่พระมุนีหลายพัน 
และได้สร้างวิหารอุทิศถวายแก , พระพุทธเจ้า พร้อมด้วยพระสาวก 
สงฆ์ เราทั้งหมดด้วยกันจุติจากภพนั้นแล้วไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
ถึงความเป็นผู้เลิศด้วยยศกว่าเทพธิดาและกุลธิดาในมนุษย์ ใน 
ภัทกัปนี้แหละ พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ ผู้เป็นพงศ์พันธุ 
แห่งพราหมณ์ มียศมาก ประเสริฐกว่าพวกบัณฑิต เสด็จอุบัติขึ้น 
แล้ว ในครั้งนั้น พระเจ้ากาสีพระนามว , ากิกี ในพระนครพาราณสึ 
อันอุดม เป็นอิสระกว่าประชาชน เป็นอุปัฏฐากพระพุทธเจ้าผู้ทรง 
แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ดิฉันเป็นพระธิดาคนใหญ่ของท้าวเธอ มี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 213 

นามปรากฏว่าสมณี ได้พิงธรรมของพระพิชิตมารผู้เลิศแล้ว พอใจ 
บรรพชาแต่พระชนกนาถไม่ทรงอนุญาตแก่เราทั้งหลาย เมื่ออยู่ใน 
อาคารสถานในครั้งนั้น เราทั้งหลายผู้เป็นราชกัญญามิได้เกียจคร้าน 
ปรนพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่เป็นกุมารี ดำรงอยู่ในสุขสมบัติสอง 
หมื่นปี พระราชธิดา ๗ องศ์ล้วนพอใจยินดีในการบำรุงพระพุทธเจ้า 
พระราชธิดา ๗ นั้น คือ นางสมณี ๑ นางสมณคุตตา ๑ นางภิกษุณี 
๑ นางภิกขุทาสิกา ๑ นางธรรมา ๑ นางสุธรรมา ๑ และ 
นางสังฆทาสิกาเป็นที่ ๗ พระราชธิดาทั้ง ๗ นั้น ได้มาเป็นดิฉันเป็น 
พระอุบลวรรณาเถรี เป็นพระปฏาจาราเถรี เป็นพระกุณฑลเกสีเถริ 
เป็นพระกิสาโคตมีเถรีเป็นพระธรรมทินนาเถรีเป็นนางวิสาขาอุบาสิกา 
เป็นที่ ๗ บางครั้ง พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นดังว่าดวงอาทิตย์ 
ของนรชน ทรงแสดงธรรมเป็นอัศจรรย์ดิฉันได้พิงมหานิทานสูตรแล้ว 
เล่าเรียนอยู่ เพราะกรรมที่ได้ทำไว้ดีแล้วนั้น และเพราะการตั้งเจตน์ 
จำนงไว้ ดิฉันละร่างกายมนุษย์แล้ว ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
ในภพหลัง ครั้งนี้ดิฉันเป็นพระธิดาที่พอพระทัยกรุณาโปรดปราน 
ของพระเจ้ามัททราช ในสากลนครอันอุดม พร้อมกับเมื่อดิฉันเกิด 
พระนครนั้นได้มีความเกษมสุข โดยคุณนิรมิตนั้น ชื่อดิฉันปรากฏว่า 
เขมา เมื่อใด ดิฉันเจริญวัยโตเป็นสาว มีรูปและผิวพรรณงาม เมื่อ 
นั้น พระราชบิดาก็โปรดปรานประทาน ดิฉันแก่พระเจ้าพิมพิสาร 
ดิฉันเป็นที่โปรดปรานของพระราชสวามียินดีแต่ในการบำรุงรูป ไม่ 
พอใจคนที่กล่าวโทษรูปเป็นอันมาก ครั้งนั้น พระเจ้าพิมพิสารโปรด 
ให้นัตขับร้องขับเพลงพรรณนาพระมหาวิหารเวฬุวัน ด้วยพระ 
ประสงค์จะทรงอนุเคราะห์ดิฉัน ดิฉันสำคัญว่าพระมหาวิหารเวฬุวัน 
อันเป็นที่ประทับแห่งพระสุคตเจ้าเป็นที่น่ารื่นรมย์ผู้ใดยังมิได้เห็นก็ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 214 

ขัดว่าผู้นั้นยังไม่เห็นนันทวัน พระมหาวิหารเวฬุวันเป็นดังว่านันทวัน 
อันเป็นที่เพลิดเพลินของนรชน ผู้ใดได้เห็นแล้ว นับว่าผู้นั้นเห็นดี 
แล้ว ซึ่งนันทวัน อันเป็นที่เพลิดเพลิน ของท้าวอมรินทร์สักก 
เทวราชทวยเทพละนันทวันแล้วลงมาที่พื้นดินเห็นพระมหาวิหาร 
เวฬุวันอันน่ารื่นรมย์เข้าแล้ว ก็อัศจรรย์ใจเพลินชมมิได้เบื่อ พระ 
มหาวิหารเวฬุวันเกิดขึ้นเพราะบุญของพระราชา อันบุญญานุภาพ 
แห่งพระพุทธเจ้าประดับแล้ว ใครเล่าจะกล่าวถึงความเจริญด้วยคุณ 
แห่งพระมหาวิหารเวฬุวันให้จบได้ครั้งนั้นดิฉันได้พีงความสำเร็จแห่ง 
พระมหาวิหารเวฬุวันอันเป็นที่ชอบโสตและชอบใจแล้วประสงค์จะ 
เห็นดิฉันจึงได้กราบทูลพระราชา ครั้งนั้น ท้าวมหิบดีจึงโปรดสั่งดิฉัน 
ผู้มุ่งจะชมพระมหาวิหารเวฬุวัน พร้อมด้วยบริวารเป็นอันมาก ด้วย 
พระดำรัสว่า พระนางผู้มีสมบัติมาก เชิญเสด็จไปชม พระมหาวิหาร 
เวฬุวัน อันเป็นที่เย็นตา เปล่งปลั่งด้วยพระรัศมีแห่งพระสุคตเจ้า 
งามด้วยสิริทุกสมัย ดิฉันทูลว่า เมื่อใด พระพุทธมุนีเสด็จเข้ามา 
ทรงบาตรในพระนครราชคฤห์อันอุดม เมื่อนั้น หม่อมฉันจะเข้าไป 
ชมพระมหาวิหารเวฬุวัน เวลานั้น พระมหาวิหารเวฬุวันมีสวน 
ดอกไม้กำลังแย้มบาน วู , ว่อนไปด้วยภมรต่างๆ ชนิด และมีเสียง 
นกดุเหว่ารํ่ารัองดังเพลงขับ ทั้งมีเหล่านกยูงฟ้อนรำ เงียบเสียง ไม่ 
พลุกพล่าน ประดับไปด้วยที่จงกรมต่างๆ สะพรั่งไปด้วยกุฎีและ 
มณฑปที่พระโยคีชอบปรารภบำเพ็ญเพียร เมื่อดิฉันเที่ยวไปได้รู้สึก 
ว่านัยน์ตาของเรามีผล ครั้งนั้น ดิฉันได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งประกอบกิจ 
อยู่ แล้วคิดไปว่า ภิกษุนี้ตั้งอยู่ในปฐมวัย มีรูปน่าปรารถนา ปฏิบัติ 
ดีอยู่ในป่าที่น่ารื่นรมย์เช่นนี้เหมือนคนอยู่ในที่มืด ภิกษุนี้ศีรษะโล้น 
คลุมสังฆาฏินึ่งอยู่ที่โคนไม้ ละความยินดีที่เกิดแต่อารมณ์เจริญฌาน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 215 

อยู่ธรรมดาคฤหัสถ์ควรจะบริโภคกามตามความสุข แก่แล้วจึงควรจะ 
ประพฤติธรรมอันเจริญงามนี้ในภายหลัง ดิฉันสำคัญว่าพระคันธกุฎี 
ที่ประทับแห่งพระพิชิตมารว่างเปล่าจึงเข้าไป ได้เห็นพระพิชิตมาร 
ดังดวงอาทิตย์แรกอุทัย ประทับสำราญพระองค์เดียว มีหญิงสาว 
สวยพัดถวายอยู่ ครั้นแล้วดำริผิดว่าพระผู้มีพระภาคผู้องอาจกว่า 
นรชนพระองค์นี้มิได้เศร้าหมองหญิงสาวคนนั้น มีรัศมีเปล่งปลั่งดัง 
ทองคำ มีดวงตางามเช่น ดอกบัว ริมปีปากแดงดังผลมะพลับสุก 
ชำเลืองแต่น้อยเป็นที่ยินดีแห่งใจและนัยน์ตา มีลำแขนเหมือน 
ทองคำ วงหน้าสวย ถันทั้งคู , เต่งตั่งดังดอกบัวตูม มีเอวกลมกล่อม 
ตะโพกผึ่งผาย ลำขาน่ายินดี มีเครื่องตกแต่งงาม เครื่องประดับ 
สีแดงแวววาว นุ่งผ้าเนื้อเกลี้ยงสีเขียว มีรูปสมบัติชมไม่เบื่อ 
ประดับด้วยสรรพาภรฌ์ ดิฉันเห็นหญิงสาวนั้นเข้าแล้วคิดว่า โอ 
หญิงสาวคนนี้รูปงามเหลือเกิน เราไม่เคยเห็นด้วยนัยน์ตาในครั้ง 
ไหนๆ เลย ขณะนั้น หญิงสาวคนนั้นถูกชรายํ่ายี มีผิวพรรณแปลก 
ไป หน้าเหี่ยว ฟ้นหัก ผมหงอก นั้าลายไหล หน้าไม่สะอาด ใบหู 
แข็งกระด้าง นัยน์ตาขาว นมยานไม่งาม ตัวตกกระทั่วไป ร่างกาย 
สั่นตลอดศีรษะ หลังขด มีไม้เท้าเป็นคู่เดิน ร่างกายซูบผอมลีบไป 
สั่นงั่นงก ล้มลงแล้วหายใจถี่ๆ ลำดับนั้น ความสังเวชอันไม , เคย 
เป็นทำให้ขนลุกชูชันได้มีแก่ดิฉันว่า น่าตำหนิรูปอันไม่สะอาด 
ที่พวกคนพาลยินดีคัน ขณะนั้น พระพุทธเจ้าผู้ทรงพระกรุณามาก 
มีพระทัยปีติโสมนัส ทอดพระเนตรเห็นดิฉันผู้มีใจสังเวชแล้ว ได้ 
ตรัสพระคาถานี้ว่า ดูกรพระนางเขมา เชิญดูร่างกายอันกระสับ 
กระส่าย ไม่สะอาดโสโครก ไหลเข้า ถ่ายออก ที่พวกพาลชนยินดี 
กันซิ ท่านจงอบรมจิตให้เป็นสมาธิมีอารมณ์เดียวด้วยอสุภารมฌ์เถิด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 216 

ท่าน จงมีกายคตาสติมากไปด้วยความเบื่อหน่ายเถิด รูปหญิงนี้ฉันใด 
รูปของท่านนั้นก็ฉันนั้น รูปของท่านฉันใด รูปหญิงนี้ก็เป็นฉันนั้น 
ท่านจงคลายความพอใจในกายทั้งภายในภายนอกเสียเถิด จงอบรม 
อนิมิตตวิโมกข์ จงละมานานุสี'ยเสีย ท่านจักเป็นผู้สงบประพฤติไป 
เพราะละมานานุสัยนั้นได้. 

ชนเหล่าใด กำหนัดด้วยราคะเกาะกระแสอยู่เหมือน 
แมลงมุมเกาะใยตรงกลางที่ท่าไว้เอง ชนเหล่านั้นตัด 
ราคะนั้นเสีย ไม่มีความอาลัย ละกามสุขไป ย่อม 
ละเว้นได้. 

ขณะนั้น พระบรมศาสดาผู้เป็นสารถี!เกนรชน ทรงทราบดิฉันว่า 
มีจิตควรแล้ว จึงทรงแสดงมหานิทานสูตรเพื่อจะทรงแนะนำดิฉัน 
ดิฉันได้ฟ้งสูตรอันประเสริฐนั้นแล้ว จึงระลึกถึงสัญญาในกาลก่อน 
ได้ ดำรงอยู่ในสัญญานั้นแล้ว ชำระธรรมจักษุให้หมดจด ทันใดนั้น 
ดิฉันหมอบลงแทบพระบาทยุคลแห่งพระเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ 
เพื่อประสงค์จะแสดงโทษ จึงได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ทรง 
เห็นแจ้งธรรมทั้งปวง หม่อมฉันขอถวายนมัสการแด่พระองค์ ข้าแต่ 
พระองค์ผู้มีพระกรุณาเป็นที่อยู่ หม่อมฉันขอถวายนมัสการแด่พระ 
องค์ ข้าแต่พระองค์ผู้เสด็จข้ามสงสารแล้ว หม่อมฉันขอถวายนมัส 
การแด่พระองค์ ข้าแต่พระองค์ผู้ประทานอมตธรรม หม่อมฉันขอ 
ถวายนมัสการแด่พระองค์หม่อมฉันแล่นไปแล้วสู่ทิฏฐิอันรกชัฏหลง 
ใหลเพราะกามราคะ พระองค์ทรงแนะนำด้วยอุบายที่ชอบเป็นผู้ยินดี 
แล้วในธรรมที่ทรงแนะนำ สัตว์ทั้งหลายเหินห่างจากการเห็นท่าน 
ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เช่นพระองค์ ย่อมประสบมหันตทุกข์ใน 
สังสารสาคร เบื่อใดหม่อมฉันยังมิได้มาเฝ็าพระองค์ผู้เป็นสรณะแห่ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 217 

สัตว์โลก ไม่เป็นศัตรูแก่สัตว์โลก เสด็จถึงที่สุดแห่งมรณะ มีธรรม 
เป็นประโยชน์อย่างดี หม่อมฉันขอแสดงโทษนั้น หม่อมฉันมัวยินดี 
ในรูป ระแวงว่าพระองศ์ไม่ทรงเกื้อกูล จึงมิได้มาเฝ็าพระองศ์ผู้ทรง 
เกื้อกูลมาก ทรงประทานธรรมอันประเสริฐ หม่อมฉันขอแสดง 
โทษนั้น ครั้งนั้น พระองค์ผู้ทรงพระมหากรุณา มีพระกระแสเสียง 
อันไพเราะ เมื่อทรงเอานั้าอมฤตรดดิฉัน ได้ตรัสว่า ดูกรพระนาง 
เขมา หยุดอยู่เถิดครั้งนั้น ดิฉันประนมนมัสการด้วยเศียรเกล้า 
ทำประทักษิณพระองค์แล้ว กลับไปเผ่าพระราชสวามีผู้เป็นนรบดี 
แล้วกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงทรมานข้าศึก น่าชมอุบาย 
อย่างดีนั้น ที่พระองศ์ทรงดำริแล้ว พระมุนีเจ้าผู้ไม่มีกิเลสเหมือนป่า 
หม่อมฉันผู้ปรารถนาจะชมพระมหาวิหารเวฬุวันได้เผ่าแล้ว ล้า 
พระมหาราชจะทรงพระกรุณาโปรด หม่อมฉันผู้เบื่อหน่ายในรูปตาม 
ที่พระพุทธมุนีตรัสสอน ชักบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้คงที่ 
พระองค์นั้น. 

จบทุติยภาณวาร. 

ครั้งนั้น พระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้น ทรงประ 
นมกรอัญชลีตรัสว่า ลูกรพระน้องนาง พี่อนุญาตแก่พระห้อง 
บรรพชาจงสำเร็จแก , พระน้องเถิด ครั้งนั้น ดิฉันบวชมาแล้วได้เจ็ด 
เดือน เห็นประทีปสว่างขึ้นและดับไปมีใจสังเวช เบื่อหน่ายใน 
สรรพสังขาร ฉลาดในปัจจยาการข้ามพ้นจตุรโอฆะแล้ว ได้บรรลุ 
อรหัต เป็นผู้ชำนาญในฤทธึ๋ในทิพโสตธาตุและเจโตปริยญาณ รู้ชัด 
ปุพเพนิวาสญาณชำระทิพจักษุให้บริสุทธมีอาสวะทั้งปวงหมดสิ้น 
แล้ว บัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีก ญาณอันบริสุทธิของดิฉัน ในอรรถะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 218 

ธรรมะ นึรุติและปฏิภาณ เกิดขึ้นแล้วในพระพุทธศาสนา ดิฉัน 
เป็นผู้ฉลาดในวิสุทธิทั้งหลาย คล่องแคลำในกถาวัตถุ รู้จักนัยแห่ง 
อภิธรรม ถึงความชำนาญในศาสนา ภายหลัง พระราชสวามีผู้ฉลาด 
ตรัสถามปัญหาละเอียดในโตรณวัตถุ ดิฉันได้วิสัชนาโดยควรแก , กถา 
ครั้งนั้น พระราชาเสด็จเข้าเฝ็าพระสุคตเจ้าแล้ว ทูลสอบถามปัญหา 
เหล่านั้น พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์เป็นอย่างเดียวกันกับที่ดิฉัน 
วิสัชนาแล้ว พระพิชิตมารผู้อุดมกว่านรชน ทรงพอพระนัยใน 
คุณสมบัตินั้น จึงทรงตั้งดิฉันไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะว่า เป็นผู้เลิศ 
กว่าบรรดาภิกษุณีที่มีปัญญามาก ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ... 

พระพุทธศาสนาดิฉันได้ทำเสร็จแล้ว. 

ทราบว่า ท่านพระเขมาภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบเขมาเถริยาปทาน. 

อุบลวรรณาเถริยาปทานที่ ๙ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระอุบลวรรณาเถรี 

[๑๕๙] พระอุบลวรรณาภิกษุณีถึงความสำเร็จแห่งถุทธ ถวายบังคมพระ 
ยุคลบาทของพระศาสดาแล้วทูลว่า ข้าแต่พระมหามุนีหม่อมฉันข้าม 
พ้นชาติ สงสารได้แล้วบรรลุถึงอจลบท หมดสิ้นสรรพทุกข์แล้ว 
ขอประชุมชนผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และพวกชนที่หม่อมฉัน 
ได้ทำความผิดให้ จงอดโทษให้หม่อมฉันเฉพาะพระพักตร์ พระ 
พิชิตมาร ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า หม่อมฉันขอกราบทูลว่า เมื่อ 
หม่อมฉันท่องเที่ยวอยู่ในสงสาร ล้ามีความผิดพลาดขอพระองค์ได้ 
ทรงโปรดประทานโทษแก , หม่อมฉันเถิด. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 219 

ดูกรอุบลวรรณา ผู้ทำตามคำสอนของเราท่านจงแสดงฤทธี้ตัดความ 
สงสัยแห่งบริษัทสี่ในวันนี้เถิด. 

พระอุบลวรรณาเถรีกราบทูลว่า 

ข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรมาก มีปัญญาทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง 
หม่อมฉันเป็นธิดาแห่งพระองศ์มีกรรมที่ทำยากมากมีกรรมที่ทำแสน 
ยากทำไว้แล้ว ข้าแต่พระมหาวีระผู้มีจักษุหม่อมฉันมีนามว่าอุบล 
วรรณา เพราะมีสีกายเหมือนสีดอกอุบล เป็นธิดาแห่งพระองศ์ 
ขอถวายบังคมพระบาทยุคล พระราหุลเถระและหม่อมฉัน เกิดใน 
สมภพเดียวกันมากหลายร้อยชาติ เป็นผู้มีฉันทจิตเสมอกัน มีความ 
เกิดร่วมสมภพร่วมชาติกัน ในภพนี้ซึ่งเป็นภพหลังก็มีนามเหมือน 
กันทั้งคู , พระราหุลเถระผู้เป็นโอรส หม่อมฉันมีนามว่าอุบลวรรณา 
เป็นธิดา ข้าแต่พระวีรเจ้า ขอเชิญทอดพระเนตรฤทธิของหม่อมฉัน 
เถิด หม่อมฉันจะแสดงคำลังถวายพระศาสดา พระอุบลวรรณาเถรี 
เหยียดมือไปวักเอานี้าในมหาสมุทรทั้ง ๔ มาใส่ไว้ในฝ่ามือเหมือน 
เด็กลงเล่นนี้าษันที่อยู่ในฝ่ามือเหยียดฝ่ามือไปพลิกแผ่นสินแล้ว เอา 
มาใส่ไว้บนฝ่ามือเหมือนเด็กหนุ่มฉุดปลาเค้า ฉะนั้น เอาฝ่ามือปิด 
ครอบจักรวาลแล้ว ยังเม็ดฝนสึต่างๆ ให้ตกลง ณ เบื้องบนบ่อยๆ 
เอาแผ่นดินทำเป็นครก เอาเม็ดกรวดทำเป็นข้าวเปลือก เอาภูเขา 
สิเนรุทำเป็นสาก แล้วซ้อมอยู่ เหมือนเด็กหญิงซ้อมข้าว ฉะนั้น 
ข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักษุหม่อมฉันมีนามว่าอุบลวรรณา เป็นธิดา 
แห่งพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ มีความชำนาญในอภิญญาทั้งหลาย 
เป็นผู้ทำตามคำสอนของพระองค์ จักแผลงฤทธิตางๆ ถวายแด่ 
พระองค์ผู้เป็นนายกของโลก ประกาศนามและโคตรแล้วขอถวาย 
บังคมพระยุคลบาท ข้าแต่พระมหามุนี หม่อมฉันเป็นผู้มีความ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 220 

ชำนาญในฤทธี้ในทิพโสตธาตุ และในเจโตปริยญาณ รูปุพเพนึ 
วาสญาณ ชำระทิพจักษุบริสุทธิอาสวะทั้งปวงหมดสิ้นแล้ว บัดนี้ 
ภพใหม่ไม , มีอีก หม่อมฉันมีญาณในอรรถะ ธรรมะ นึรุติและปฏิภาณ 
กว้างขวาง หมดจดตามสภาพแห่งพระองศ์ ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ 
ข้าแต่พระมหามุนี อธิการเป็นอันมาก ที่หม่อมฉันแสดงแล้วใน 
พระพิชิตมารผู้ประเสริฐทั้งหลายในปางก่อน โดยความพินาศไปแห่ง 
มัจฉริยะที่สัรบกันเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ ข้าแต่พระมหามุนีผู้มี 
ความเพียรมาก ขอพระองค์จงทรงระลึกถึงกุศลกรรมเก่าของหม่อม 
ฉัน และบุญที่หม่อมฉันสั่งสมไว้เพื่อประโยชน์แก่พระองศ์ ข้าแต่ 
พระมหาวีรเจ้าเมื่อพระองค์ทรงละเว้นอนาจารในสถานที่ไม่ควรอบรม 
พระญาณ ให้แก่กล้าอยู่ชีวิตอันสูงสุดหม่อมฉันสละแล้ว เพื่อ 
ประโยชน์แก , พระองค์ข้าแต่พระมหามุนี พระองค์ได้ประทานชีวิตแก่ 
หม่อมฉันหลายหมื่นโกฏิกัป แม้หม่อมฉันก็บริจาคชีวิตของหม่อมฉัน 
เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ ข้าแต่พระองค์ผู้มีฤทธิมได้มีสิ่งอะไรเปรียบ 
ปาน มีพระวิริยะก้าวหน้าในกาลนั้นหม่อมฉันอัศจรรย์ใจทุกอย่าง ประ 
นมกรอัญชลีด้วยเศียรกล้า ได้ทูลว่า กรณียกิจนี้หม่อมฉันได้ทำแล้ว 
ในกัปที่แสนแต่ภัทรกัปนี้ครั้งนั้น หม่อมฉันเป็นนางนาคกัญญา 
มีนามว่าริมลา คณะนาคสมมติว่า เป็นผู้ดีกว่าพวกนาคกัญญามหา 
นาคราชนามว่ามโหรคะ เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นิมนต์พระ 
พุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้มีเดชมาก พร้อมด้วยพระสาวก 
ตกแต่งมณฑปอันสำเร็จด้วยรัตนะบัลลังก์สำเร็จด้วยรัตนะ โปรย 
ทรายรัตนะ เครื่องอุปโภคสำเร็จด้วยรัตนะ และมรรคาก็ประดับด้วย 
ธงรัตนะ ต้อนรับพระสัมพุทธเจ้า ประโคมด้วยดนตรีหลายชนิด 
พระสัมพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลก ทรงแผ่ไปด้วยบริษัท ๔ ประทับ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 221 

นั่งบนอาสนะอันประเสริฐในภพนาคราชมโหรคะ นาคราชได้ถวาย 
ข้าวนา และ 1 ขาทนียโภชนียาหารอย่างดีๆ มีค่ามาก แต่พระผู้มี 
พระภาคผู้มีบริวารมาก พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น ครั้น 
เสวยเสร็จ ทรงล้างบาตรด้วยดีแล้ว ได้ทรงทำกิจคือการอนุโมทนา 
นางนาคกัญญาผู้มีฤทธิมาก เห็นพระสัพพ้ญญ มีรัศมีเปล่งปลั่ง มี 
ยศมาก มีจิตเลื่อมใสมีใจเคารพในพระศาสดา ในขณะนั้น พระ 
พุทธเจ้าผู้มีความเพียรมาก พระนามว่าปทุมุตระทรงทราบวาระชิต 
ของหม่อมฉันแล้ว ทรงแสดงภิกษุณีรูปหนึ่งด้วยฤทธ ภิกษุณีนั้น 
คล่องแคลำ แสดงฤทธี้เป็นอเนก หม่อมฉันเกิดปีติปราโมทย์ได้ 
ทูลถามพระศาสดาว่า หม่อมฉันได้เห็นฤทธึ๋ทงหลายที่ภิกษุณีรูปนี้ 
แสดงแล้ว ข้าแต่พระธีรเจ้า ภิกษุณีนั้นเป็นผู้คล่องแคล , วดีด้วย 
ฤทธี่เพราะเหตุไร. 

พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นตรัสตอบว่า 

ภิกษุณีนั้นเป็นโอรสธิดาเกิดแต่ปากเรา มีฤทธี่มาก ทำตาม 

อนุศาสนึของเรา เป็นผู้คล่องแคล , วดีด้วยฤทธ. 

หม่อมฉันได้สดับพระพุทธพจน์แล้ว มีความยินดีได้ทูลว่า แม้ 
หม่อมฉันก็ขอเป็นผู้คล่องแคล , วดีด้วยฤทธ เหมือนภิกษุณีองค์นั้น 
ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นนายก หม่อมฉันเบิกบานโสมนัสมีใจอุดมถึงที่ 
แล้ว ขอให้ได้เป็นเช่นภิกษุณีนี้ในอนาคตกาล หม่อมฉันตกแต่ง 
บัลลังก์อันงามด้วยแก้วมณีและมณฑปอันผุดผ่องแล้ว ทูลอัญเชิญ 
พระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลก พร้อมด้วยพระสงฆ์ ให้เสวย 
และฉัน อิ่มหนำสำราญ ด้วย'ข้าวและนั้า แล้วได้บูชาพระพุทธเจ้า 
ด้วยดอกอุบลอันเป็นดอกไม้อย่างดี ที่พวกนาคเรียกกันในสมัยนั้น 
ว่าดอกอรุณ โดยตั้งความปรารถนาว่า ขอให้สีตัวของเราจงเป็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 222 

เช่นกับสีดอกอุบลนี้ด้วยบุญกรรมที่ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยการตั้ง 
เจตน์จำนงไว้ หม่อมฉันละร่างกายมนุษย์แล้วได้ไปสู่สวรรค์ชั้น 
ดาวดึงส์ จุติจากนั้นแล้วมาเกิดในมนุษย์ได้ถวายบิณฑบาต พร้อม 
ด้วยดอกอุบลเป็นอันมากแก่พระสยัมภู ในกัปที่ ๙๑ แต่ภัทรกัปนี้ 
พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี มีพระเนตรงาม มีพระญาณจักษุใน 
ธรรม เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว ครั้งนั้นหม่อมฉันเป็นธิดาของเศรษฐีใน 
เมืองพาราณสึอันอุดม ได้นิมนต์พระสัมมาส้มพุทธเจ้าผู้เป็นนายก 
ของโลก พร้อมด้วยพระสงฆ์ถวายมหาทานและบูชาพระพุทธเจ้า 
นั้นด้วยดอกอุบลเป็นอันมากแล้ว ได้ปรารถนาให้มีผิวพรรณงาม 
เหมือนดอกอุบล ในภัทรกัปนี้พระพุทธเจ้ามีพระนามว่ากัสสปะ 
ผู้เป็นพงศ์พันธุแห่งพราหมณ์ มีบริวารยศมากประเสริฐกว่าพวก 
บัณฑิต เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว ครั้นนั้น พระเจ้ากาสึพระนามว , ากิกี 
ในเมืองพาราณสึ อันอุดมเป็นอิสระกว่าชนทั้งหลาย เป็นอุปัฏฐาก 
ของพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ หม่อมฉันเป็นธิดาคนที่ 
สองของท้าวเธอ มีนามปรากฏว่าสมณคุตตา ได้ฟิงพระธรรมของ 
พระพิชิตมารผู้เลิศแล้ว พอใจบรรพชา แต่พระชนกนาถมิได้ทรง 
อนุญาตให้พวกหม่อมฉัน เมื่อต้องอยู่ในอาคารสถาน ในครั้งนั้น 
พวกหม่อมฉันผู้เป็นราชกัญญา ตั้งอยู่ในความสุขมิได้เกียจคร้าน 
ประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่เป็นกุมารีอยู่สองหมื่นปี ราชธิดาทั้ง ๗ 
พระองค์ คือ นางสมณี ๑ นางสมฌคุตตา ๑ นางภิกขุณี ๑ นาง 
ภิกขุทาสิกา ๑ นางธรรมา ๑ นางสุธรรมา ๑ และนางสังฆทาสี 
เป็นที่ ๗ เป็นผู้ยินดีพอใจในการบำรุงพระพุทธเจ้า ได้มาเป็น 
หม่อมฉัน เป็นพระเขมาเถริผู้มีปัญญา เป็นพระปฏาจาราเถรี เป็น 
พระกิสาโคตมี เป็นพราธรรมทินนาเถรีและเป็นวิสาขาอุบาสิกาคน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 223 

ที่ ๗ ด้วยบุญกรรมที่ทำไว้ดีนั้น และด้วยการตั้งเจตน์จำนงไว้ 
หม่อมฉันละร่างกายมนุษย์แล้ว ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์จุติจาก 
นั้นแล้วมาเกิดในสกุลใหญ่ในพวกมนุษย์ได้ถวายผ้าอย่างดีมีสี 
เหลือง เนื้อเกลี้ยง แก , พระอรหันต์องค์หนึ่งเคลื่อนจากอัตภาพ 
นั้นแล้ว ไปเกิดในสกุลพราหมณ์ในเมืองอริฏฐะ เป็นธิดาของ 
พราหมณ์ชื่อสิริฏิวัจฉะ มีชื่อว , าอุมมาทันดีมีรูปงามเป็นที่จูงใจให้ 
ยินดี เคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วไปเกิดในสกุลหนึ่งซึ่งไม่มีความ 
ในชนบท เป็นผู้ขวนขวายเฝ็าไร , ข้าวสาลี ในครั้งนั้น หม่อมฉัน 
ได้เห็นพระป้จเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ได้ถวายข้าวตอกห้าร้อยดอกกับ 
ดอกปทุม ปรารถนาให้มีบุตร ๕๐๐ คน เมื่อมีบุตรเท่านั้นแล้ว 
ได้ถวายนั้าผึ้งแก , พระปัจเจกพุทธเจ้า เคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้ว ได้ 
เกิดในป่าที่มีสระบัว ได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้ากาสีเป็นที่ทรง 
สักการะโปรดปาน มีพระราชโอรสครบ ๕๐๐ องค์ เมื่อพระราชบุตร 
เหล่านั้นทรงเจริญวัยแล้วไปทรงเล่นนั้า ทรงเห็นดอกบัวเข้าแล้ว 
ต่างก็นำมาเฉพาะองค์ละดอก หม่อมฉันนั้นไม่มีดอกบัว เพราะ 
พระราชบุตรเหล่านั้นเก็บเสีย ก็มีความโศก เคลื่อนจากอัตภาพนั้น 
แล้ว ไปเกิดในหมู , บ้านข้างภูเขาอิสิคิลิ เมื่อพวกบุตรของหม่อมฉัน 
รู้ธรรมของพระปัจเจกของพระพุทธเจ้าแล้ว นำยาคูไปถวาย บุตร 
๘ คน ได้บวชเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า ไปสู่บ้านเพื่อภิกษา ใน 
ขณะนั้น หม่อมฉันเห็นเข้าแล้วระลึกได้ มีขีรธาราพล่านออกเพราะ 
ความรักบุตร หม่อมฉันมีความเลื่อมใส ได้ถวายยาคูด้วยมือของ 
ตนแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้น หม่อมฉันจุติจากอัตภาพนั้นแล้ว 
ไปเกิดในนันทวันในภพดาวดึงส์ ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า หม่อมฉัน 
ท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ได้เสวยสุขและทุกข์และบริจาคชีวิต 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 224 

เพื่อประโยชน์แก่พราหมณ์ หม่อมฉันมีทุกข์ก็มาก มีสมบัติ 
ก็มากดังที่กราบทูลมานี้ ในภพหลังสุดที่ถึงแล้วนี้ หม่อมฉัน 
เกิดในสกุลเศรษฐีทรัพย์มากประกอบด้วยสุขสมบัติ มีความรุ่งเรือง 
ด้วยรัตนะต่างๆ มั่งคั่งด้วยกามสุขทั้งปวงในพระนครสาวัตถีเป็นผู้ที่ 
ประชุมชนสักการะบูชานับถือยำเกรง ประกอบด้วยรูปสมบัติ อัน 
พหุชนในสกุลทั้งหลายสักการะและปรารถนาอย่างยิ่ง เพราะรูปสิริ 
และโภคสมบัติ พวกเศรษฐีบุตรหลายร้อยต่างมุ่งหมายกัน หม่อมฉัน 
ละเรือนออกบวช ยังไม , ถึงกึ่งเดือนก็ได้บรรลุจตุสัจจธรรม หม่อมฉัน 
นิรมิตรถเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสด้วยฤทธิแล้ว ขอถวายบังคมพระ 
ยุคลบาทของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระโลกนาถมีพระสิริ. 

มารกล่าวกะหม่อมฉันว่า 

ท่านเข้ามาสู่กอไม้ที่มีดอกแย้มบานดี ยืนอยู่โคนต้นรังผู้เดียว 
มิได้มีใครเป็นเพื่อน ท่านผู้โง , เขลาท่านไม่กลัวพวกนักเลงหรือ. 

หม่อมฉันกล่าวว่า 

พวกนักเลงตั้งแสนคนมาในที่นี้เหมือนกับท่าน ก็ไม่ท่าให้ขนของ 
เราหวั่นไหว ดูกรมาร ท่านผู้เดียวจักท่าอะไรเราได้. 

เรานี้ชักหายไปเสีย หรือว่าเข้าไปในท้องท่าน ท่านจักไม , เห็นเราแม้ 
ยืนอยู่ที่ระหว่างคิ้วท่าน เรามีความชำนาญในจิตเจริญอิทธิบาทดีแล้ว 
พ้นจากสรรพกิเลสเครื่องผูกทั้งปวงแล้วดูกรมารผู้มีอายุ เรามิได้กลัว 
ท่าน กามทั้งหลายเปรียบด้วยหอกและหลาว แม้ขันธ์ทั้งหลายก็ 
คล้ายกองไฟ ท่านกล่าวถึงความยินดีในกาม บัดนี้เราไม่มีความ 
ยินดีในกาม ความเพลินในอารมณ์ทั้งปวง เรากำจัดแล้ว กองมืดเรา 
ท่าลายแล้ว ดูกรมารผู้ลามก ท่านจงรู้อย่างนี้ท่านจงหายไปเถิด 
พระพิชิตมารผู้เป็นนายกชั้นพิเศษ ทรงพอพระทัยในคุณสมบัตินั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 225 

จึงทรงตั้งดิฉันไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะในหมู่บริษัทว่า อุบลวรรณา 
ภิกษุณีเป็นผู้เลิศกว่าพวกภิกษุณีที่มีฤทธ ดิฉันบำรุงพระบรมศาสดา 
แล้ว ทำพระพุทธศาสนาเสร็จแล้ว ปลงภาระอันหนักลงแล้ว 
ปลงภาระอันหนักลงแล้ว ถอนตัณหาที่นำไปสู่ภพหมดแล้ว ดิฉัน 
บรรลุถึงประโยชน์ คือ ธรรมเป็นที่สิ้นสังโยชน์ทั้งปวง ที่กุลบุตร 
ทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตต้องการนั้นแล้ว พวกทายกน้อมเข้า 
มาซึ่งจีวร บิณฑบาตเสนาสนะและเภสัชปัจจัย โดยขณะหนึ่งมาก 
หลายพัน. 

ทราบว่า ท่านพระอุบลวรรณาภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบอุบลวรรฌาเถริยาปทาน. 

ปฏาจาราเถริยาปทานที่ ๑๐ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระปฏาจาราเถรี 

[๑๖๐] ในทัปที่หนึ่งแสนแต่ภัทรกัปนี้พระพิชิตมารผู้นายกของโลกพระนาม 

ว่าปทุมุตระ ทรงรู้จบธรรมทั้งปวง เสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้น ดิฉัน 

เกิดในตระกูลเศรษเ อันมีความรุ่งเรืองด้วยรัตนะต่างๆ ในเมือง 

หงสวดี เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความสุขเป็นอันมาก ดิฉันเข้าไปเฝ็า 

พระมหาวีรเจ้าพระองค์นั้นแล้วได้ฟ้งพระธรรมเทศนา มีความเลื่อม 

ใสอันเกิดในพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ถึงพระองศ์เป็นสรณะ ครั้ง 

นั้น พระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญภิกษุณีองค์หนึ่ง ผู้มีความละอาย 

คงที่คล่องแคลำในกิจที่ควรและกิจที่ไม่ควร ว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณี 

ทั้งหลายฝายทรงวินัย ดิฉันมีจิตยินดีปรารถนาตำแหน่งนั้น จึงนิมนต์ 

พระทศพลผู้เป็นนายกพร้อมด้วยพระสงฆ์ให้เสวยและฉันตลอด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 226 

สัปดาห์หนึ่ง ถวายบาตรและจีวรแล้วซบศีรษะลงแทบพระบาท 
แล้วได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระธีรมุนีผู้นายกของโลก ภิกษุณีองค์ใด 
พระองศ์ทรงสรรเสริญในตำแหน่งอันประเสริฐกว่าภิกษุณีสงฆ์นี้ถ้า 
ตำแหน่งนั้นมะสำเร็จแก , หม่อมฉัน หม่อมฉันจักเป็นเช่นภิกษุณี 
องศ์นั้น ครั้งนั้น พระศาสดาได้ตรัสกะดิฉันว่า นางผู้เจริญ อย่าง 
กลัวเลย จงเบาใจเถิด ท่านจักได้ตำแหน่งนั้นตามใจปรารถนาใน 
อนาคตกาล ในกัปที่หนึ่งแสนแต่กัปนี้พระศาสดาพระนามว่าโคดม 
มีสมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ท่าน 
ผู้เจริญนี้ จักได้เป็นภิกษุณีธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์นั้น 
เป็นโอรสอันธรรมนิรมิต เป็นสาวิกาของพระศาสดา มีนามว่า 
ปฏาจารา ครั้งนั้น ดิฉันยินดีมีจิตประกอบด้วยเมตตา บำรุงพระ 
พุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกกับพระสงฆ์จนตลอดชีวิต ด้วย 
กุศลกรรมที่ได้ทำไว้แล้วนั้น และด้วยการตั้งเจตน์จำนงไว้ ดิฉัน 
ละร่างกายมนุษย์แล้ว ได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในภัทรกัปนี้พระ 
พุทธเจ้าพระนามว่ากัสสป ผู้เป็นพงศ์พันธุ แห่งพราหมณ์ มีบริวาร 
ยศมากประเสริฐกว่าพวกบัณฑิต เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว ครั้งนั้น พระเจ้า 
กาสีพระนามว่ากิกีผู้เป็นใหญ่กว่านรชน ในพระนครพาราณสึอันอุดม 
ทรงเป็นอุปัฏฐากของพระศาสดาผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ดิฉันเป็น 
พระธิดาคนที่สามของท้าวเธอมีนามปรากฏว่าภิกษุณี ได้ปังธรรมของ 
พระพิชิตมารผู้เลิศแล้ว พอใจบรรพชา -.. ด้วยกุศลกรรมที่ได้ทำไว้ 
แล้วนั้น และด้วยการตั้งเจตน์จำนงไว้ดิฉันละร่างกายมนุษย์แล้วได้ 
ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในภพหลัง บัดนี้ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐี 
ที่มั่งคั่งเจริญ มีทรัพย์มากในพระนครสาวัตถี เมื่อใด ดิฉันเจริญวัย 
เป็นสาวตกอยู่ในอำนาจวิตก พบบุรุษชาวชนบทผู้หนึ่งแล้วได้ไป 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 227 

กับเขา ดิฉันคลอดบุตรคนหนึ่ง มีท้องบุตรคนที่สอง เมื่อนั้น 
ดิฉันปรารถนาว่า จะไปเยี่ยมมารดาบิดา ครั้งนั้น ดิฉันมิได้บอกสามี 
เมื่อสามีของดิฉันเข้าไปป่า ดิฉันคนเดียวออกจากเรือน จะไปยัง 
พระนครสาวัตถีอันอุดม ภายหลังสามีของดิฉันมาตามทันที่หนทาง 
เวลานั้น ลมกรรมชวาตอันทำให้เจ็บปวดเหลือทนเกิดขึ้นแก่ดิฉัน 
ทั้งมหาเมฆก็เกิดขึ้นในเวลาที่ดิฉันจะคลอด สามีไปหาที่กำบังก็ถูกงู 
กัดตาย เวลานั้นดิฉันมีทุกข์ที่จะคลอด หมดที่พึ่ง เป็นคนกำพร้า 
เดินไปเห็นแม่นั้าน้อยแห่งหนึ่ง ซึ่งมีนั้าเต็มเป็นที่อยู่แห่งสัตว์นั้า 
อุ้มบุตรน้อยข้ามไป ที่ส่งข้างโน้นคนเดียว ให้บุตรน้อยดื่มนมแล้ว 
ประสงค์จะให้บุตรคนใหญ่ข้าม จึงกลับมา เหยี่ยวตัวหนึ่ง เฉี่ยว 
บุตรน้อยที่ร้องจ้าไปเสียแล้ว บุตรคนใหญ่ก็ถูกกระแสนั้าพัดไป 
ดิฉันนั้นมากไปด้วยความโศกเดินไปยังพระนครสาวัตถี ได้ยินข่าวว่า 
มารดาบิดาและพี่ชายของตนตายเสียแล้ว เวลานั้น ดิฉันแน่นไป 
ด้วยความโศกเปียมไปด้วยความโศกมาก ได้กล่าวว่า บุตรสองคน 
ตายเสียแล้ว สามีของเราก็ตายเสียในป่า มารดาบิดาและพี่ชาย 
ของเรา ก็ถูกเผาที่เชิงตะกอนเดียวกัน ครั้งนั้น ดิฉันทั้งซูบผอม 
ทั้งผิวเหลือง ไม่มีที่พึ่ง ตรอมใจทุกวัน เมื่อเดินไปข้างนี้ข้างนั้นได้ 
เห็นพระผู้มีพระภาค ผู้เป็นสารถี!เกนรชน ขณะนั้น พระศาสดา 
ได้ตรัสกะดิฉันว่า ท่านอย่าโศรกเศร้าถึงบุตรเลยจงเบาใจเถิด จง 
แสวงหาตนของท่านเถิดเดือดร้อนไปไม , มีประโยชน์อะไรเลย บุตร 
ธิดา ญาติและพวกพ้องไม่ป้องกันคนผู้ถึงที่ตายได้เลย ความป้อง 
กันไม่มีในญาติทั้งหลาย ดิฉันได้ฟ้งพระพุทธพจน์นั้นแล้ว ได้บรรลุ 
ถึงปฐมผล บวชแล้วไม่นานก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นผู้มีความ 
ชำนาญในฤทธและทิพโสตธาตุ รู้ปรจิตตริชา เป็นผู้ปฏิบัติตามคำ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 228 

สอนของพระพุทธเจ้ารู้ปุพพนิวาสญาณชำระทิพยจักษุให้บริสุทธี้ทำ 
อาสวะทั้งปวงให้สิ้นไปแล้ว เป็นผู้บริสุทธิหมดมลทินด้วยดี ในกาล 
นั้น ดิฉันศึกษาพระวินัยทั้งปวงในสำนักพระบรมศาสดา ผู้ทรง 
เห็นธรรมทั้งปวงและกล่าวพระวินัยทั้งมวลกว้างขวางได้ตามจริง 
พระพิชิตมารทรงพอพระนัยในคุณสมบัตินั้น จึงทรงตั้งดิฉันไว้ใน 
ตำแหน่งเอตทัคคะว่าปฏาจาราภิกษุณีผู้เดียวเลิศกว่าพวกภิกษุณีฝ่ายที่ 
ทรงพระวินัย -.. 

ทราบว่า ท่านพระปฏาจาราภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบปฏาจาราเถริยาปทาน. 

๑. เอกุ'โปสถิกาเถริยาปทาน ๒. สลฬปุพพิกาเถริยาปทาน ๓. โมทกทายิกาเถริยาปทาน 
๔. เอกาสนทาขิกาเถริยาปทาน ๕. ปัญจะทีปทาขิกาเถริยาปทาน ๖. นฬมาลิกาเถริยาปทาน 
๗. มหาปชาบดีโคตมีเถริยาปทาน ๘. เขมาเถริยาปทาน ๙. อุบลวรรณเถริยาปทาน 
๑๐. ปฏาจาราเถริยาปทาน ในวรรคนี้บัณฑิคำนวณคาถาได้ ๕๐๙ คาถา. 

จบเอกุโปสถวรรคที่ ๒. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 229 

กุณฑลเกสวรรคที่ ๓ 

กุณฑลเกสีเถริยาปทานที่ ๑ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระกุณฑลเกสีเถรี 

[๑๖๑] ในกัปที่หนึ่งแสนแต่ภัทรกัปนี้พระพิชิตมาร พระนามว่าปทุมมุตระ 

ผู้ทรงรู้จบธรรมทั้งปวง เป็นนายกของโลก เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว 

ครั้งนั้น ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐีอันมีความรุ่งเรืองด้วยรัตนะต่างๆ 

ในเมืองหงสวดี เป็นผู้เพรียบพร้อมไปด้วยความสุขมาก ดิฉันเข้า 

ไปเฝ็าพระมหาวีรเจ้าพระองค์นั้นแล้ว ได้พิงธรรมอันอุดม มีความ 

เลื่อมใสเกิดในพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ได้ถึงพระองค์เป็นสรณะ 

ครั้งนั้น พระพิชิตมารผู้เป็นนายกพระนามว่าปทุมุตระ ทรงประกอบ 

ด้วยพระมหากรุณา ทรงตั้งภิกษุณีองค์หนึ่ง ผู้มีปัญญาดี-ว่า เป็นผู้ 

เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลาย ฝ่ายขิปปาภิญญา ดิฉันได้พิงพระพุทธพจน์ 

นั้นแล้วมีความพอใจ ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่ง 

ใหญ่แล้ว ซบเศียรลงแทบพระบาท ปรารถนาตำแหน่งนั้น พระ 

มหาวีรเจ้าทรงอนุโมทนาตรัสว่า นางผู้เจริญ ตำแหน่งใดท่าน 

ปรารถนาแล้ว ตำแหน่งนั้นทั้งหมดจักสำเร็จแก่ท่าน ท่านจงเป็น 

ผู้มีสุขเย็นใจเถิด ในกัปที่หนึ่งแสนแต่กัปนี้พระศาสดาพระนาม 

ว่าโคดม มีสมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นใน 

โลก ท่านผู้เจริญนี้จักได้เป็นภิกษุณีธรรมทายาทของพระศาสดาพระ 

องค์นั้น เป็นโอรสอันธรรมเนรมิต ชักเป็นสาวิกาของพระศาสดา 

ชื่อว , าภัททากุณฑลเกสาด้วยกุศลกรรมที่ได้ท่าไว้แล้วนั้น และด้วย 

การตั้งเจตน์จำนงไว้ ดิฉันละร่างกายมนุษย์แล้ว ได้ไปสู่สวรรค์ชั้น 

ดาวดึงส์จุติจากภพนั้นแล้วไปสู่ชั้นยามา จุติจากนั้นแล้วได้ไปสู่ชั้น 

ดุสิต จุติจากนั้นแล้วไปสู่ชั้นนิมมานรดี จุติจากนั้นแล้วไปสู่ชั้น 

ปรนิมมิตวสวัสดี ด้วยอำนาจกุศลกรรมนั้น ดิฉันเกิดในภพใดๆ 

ก็ได้ครองตำแหน่งราชมเหสีในภพนั้นๆ จุติจากปรนิมมิตวสวัสดีแล้ว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 230 

ได้ครองตำแหน่งพระมเหสีแห่งพระเจ้าจักรพรรดิ และพระราชาที่ 
เป็นเอกราชในหมู , มนุษย์ดิฉันได้เสวยราชสมบัติในเทวดาและมนุษย์ 
เจริญด้วยความสุขทุกๆ ภพ ท่องเที่ยวไปในกัปเป็นอเนก ในภัทรกัป 
นี้พระพุทธเจ้าพระนามว่า กัสสป ผู้เป็นพงศ์พันธุ แห่งพราหมณ์ 
มียศมาก ประเสริฐกว่าพวกบัณฑิต เสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้น 
พระเจ้ากาสึพระนามว , ากิกี เป็นใหญ่กว่านรชนในพระนครพาราณาสี 
อันอุดม เป็นอุปัฏฐาก พระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ดิฉัน 
เป็นพระธิดาคนที่ ๔ ของท้าวเธอมีนามปรากฏว่าภิกขุทาสีได้ปัง 
ธรรมของพระพิชิตมารผู้เลิศแล้ว พอใจบรรพชา ... ด้วยกุศลกรรม 
ที่ทำไว้แล้วนั้นและด้วยการตั้งเจตน์จำนงไว้ ดิฉันละร่างกายมนุษย์ 
แล้วได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในภพหลัง บัดนี้ดิฉันเกิดใน 
สกุลเศรษฐีที่มีความเจริญ ในพระนครราชคฤห์อันอุดมเมื่อดำรงอยู่ 
ในความเป็นสาว ได้เห็นราชบุรุษนำโจรไปเพื่อจะฆ่า มีความรัก 
ในโจรคนนั้น บิดาของดิฉันปลดเปลื้องโจรนั้นให้หลุดพ้น 
จากการฆ่าด้วยทรัพย์พันหนึ่ง รู้จักใจดิฉันแล้ว ยกดิฉัน 
ให้กับโจรนั้น ดิฉันรักใคร่เอ็นดูเกื้อกูลแก , โจรนั้นมาก แต่ 
โจรนั้นพาดิฉันผู้ช่วยขนเครื่องบวงสรวงไปที่ภูเขามีเหวเป็นที่ทิ้งโจร 
คิดจะฆ่าดิฉัน ด้วยความโลภในเครื่องประดับของดิฉัน เวลานั้นดิฉัน 
จะรักษาชีวิตของตัวไว้จึงประนมมือไหว้โจรผู้เป็นศัตรูเป็นอย่างดี 
แล้วกล่าวว่า นายผู้เจริญ สร้อยทองคำ แก้วมุกดา และแล้วไพฑูรย์ 
เป็นอันมากทิ้งหมดนี้นายเอาไปเถิด และจงประกาศว่าฉันเป็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 231 

ทาสีเถิด แน่ะนางงาม จงตายเสียเถิด อย่ามัวรำพันนักเลย เรามุ่ง 
จะฆ่านางผู้มาถึงป่าแล้ว ตั้งแต่ฉันระลึกถึงตัวได้ ถึงความเป็นผู้รู 1 ชัด 
แล้ว ฉันไม , รู้จักบุรุษอื่นว่าเป็นที่รักยิ่งกว่านาย มาเถิด ฉันจักขอ 
กอดนาย ทำประทักษิณแล้วจะไหว้นาย เพราะนายกับดิฉันจะไม , ได้ 
ร่วมกันต่อไป ในที่ทุกแห่งใช่ว่าบุรุษเท่านั้นจะเป็นบัณฑิต ถึงสตรี 
ก็เป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาดในที่นั้นๆ และในที่ทุกแห่ง ใช่ว่าบุรุษ 
เท่านั้นจะเป็นบัณฑิตคิดความได้ว่องไว ใช่ว่าบุรุษจะคิดเหมาะสม 
ในเรื่องเดียวเร็วพลัน ดิฉันฆ่าศัตรูได้ในครั้งนั้น ก็เพราะเนื่องด้วย 
ปัญญาเต็มอยู่ในจิต ผู้ใดไม , รู้จักเรื่องที่เกิดขึ้นเร็วไว ผู้นั้นมีปัญญา 
เขลา ย่อมลูกเขาฆ่า เหมือนโจรที่ลูกฆ่าที่เหว ฉะนั้น ผู้ใด รู้จัก 
เรื่องที่เกิดขึ้นได้ว่องไว ผู้นั้นก็พ้นจากพวกศัตรู เหมือนดิฉันพ้นจาก 
โจรที่เป็นศัตรูในครั้งนั้น ฉะนั้น เมื่อดิฉันผลักศัตรูให้ตกไปในเหว 
แล้ว เข้าไปบวชในสำนักพวกปริพาชกที่ครองผ้าขาว ครั้งนั้น พวก 
ปริพาชกเอาแหนบถอนผมดิฉันหมดแล้ว ให้บวชแล้วบอกลัทธิให้ 
เนืองๆ ดิฉันเรียนลัทธินั้นแล้ว นั่งคิดลัทธินั้นอยู่ผู้เดียวว่า คณะ 
ปริพาชกเป็นดังว่าสุนัขท่ากะเราซึ่งเป็นมนุษย์ ถือเอากิ่งหว้าที่หัก 
แล้วปักไว้ ณ ที่ใกล้เราแล้วก็หลีกไป ดิฉันเห็นแล้วได้นิมิต ที่ตั้ง 
อยู่เหมือนเป็นหมู , หนอน ดิฉันลุกจากที่นั้นแล้ว มีความสลดใจ 
มาถามพวกปริพาชก ที่มีลัทธิร่วมกัน พวกนั้นบอกว่า พวกภิกษุ 
ศากยบุตรย่อมรู้เรื่องนั้น ดิฉันเข้าไปหาพุทธสาวกแล้วถามเรื่องนั้น 
พุทธสาวกเหล่านั้นพาดิฉันไปในสำนักพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ พระ 
องศ์ผู้เป็นนายกของโลก ทรงแสดงธรรมแก่ดิฉันว่า ขันธ์อายตนะ 
และธาตุทั้งหลาย ไม่งาม ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา ดิฉัน 
ได้ฟ้งธรรมของพระองค์แล้ว ยังธรรมจักษุให้หมดจดวิเศษ รู้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 232 

สัทธรรมแล้ว ได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบท ครั้งนั้น พระพุทธเจ้า 
อันดิฉันทูลขอแล้ว ได้ตรัสว่า มาเถิด นางผู้เจริญ ดิฉันอุปสมบท 
แล้ว ได้เห็นนั้าน้อยหนึ่ง รู้จักสังขาร อันมีความเกิดและความดับ 
ด้วยนั้าล้างเท้า คิดเห็นว่า สังขารทั้งปวงย่อมเป็นอย่างนั้น ลำดับนั้น 
จิตของดิฉันพ้นแล้วเพราะไม , ถือมั่นโดยประการทั้งปวง ครั้งนั้น 
พระพิชิตมารทรงตั้งดิฉันว่าเป็นผู้เลิศกว่าพวกภิกษุณีทั้งหลายฝ่าย 
ขิปปาภิญญา ดิฉันเป็นผู้มีความชำนาญในฤทธและทิพโสตธาตุ 
ผู้วารจิตผู้อื่น เป็นผู้ทำตามสัตถุศาสน์ รู้ปุพเพนิวาสญาณ ชำระ 
ทิพจักษุบริสุทธ ยังอาสวะทั้งปวงให้สิ้นไป เป็นผู้บริสุทธ หมด 
มลทินด้วยดี ดิฉันบำรุงพระศาสดาแล้ว ปฏิบัติพระพุทธศาสนา 
เสร็จแล้ว ปลงภาระอันหนักลงแล้ว ดิฉันบรรลุถึงประโยชน์ คือ 
ธรรมเป็นที่สิ้นสังโยชน์ ที่กุลบุตรทั้งหลาย ออกบวชเป็นบรรพชิต 
ต้องการนั้นแล้ว ญาณของดิฉัน ในอรรถะ ธรรมะ นิรุดึ และ 
ปฏิภาณไพบูลย์ หมดจด เพราะอำนวยพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด 
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาดิฉันได้ทำเสร็จแล้ว. 

ทราบว่า ท่านพระภิททากุณฑลเกสีภิกษุณี ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบกุณฑลเกสึเถริยาปทาน. 

กิสาโคตมีเถริยาปทานที่ ๒ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระกิสาโคตมีเถรี 

[๑๖๒] ในภิปที่หนึ่งแสนแต่ภัทรกัปนี้พระพิชิตมารพระนามว่า ปทูมุตระ 
ผู้ทรงรู้จบธรรมทั้งปวง เป็นนายกของโลกเสด็จอุบัติขึ้นแล้ว ครั้ง 
นั้น ดิฉันเกิดในสกุลหนึ่งในพระนครหงสวดี เข้าไปเฝ็าพระพุทธเจ้า 
ผู้ประเสริฐกว่านรชนพระองศ์นั้นแล้ว ถึงพระองค์เป็นสรณะ ได้พิง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 233 

ธรรมของพระองศ์ซึ่งประกอบด้วยสัจจะ ๔ ไพเราะจับใจอย่างยิ่ง 
นำมาซึ่งสันติสุขแห่งจิต ครั้งนั้น พระธีรเจ้าผู้อุดมกว่าบุรุษ เมื่อทรง 
ตั้งภิกษุณีองศ์หนึ่งผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง ทรงสรรเสริญในตำแหน่ง 
เอตทัคคะ ดิฉันได้พิงคุณของภิกษุณีแล้ว เกิดปีติมาก ทำสักการะ 
แด่พระพุทธเจ้าตามความสามารถ ตามกำลัง หมอบลงใกล้พระธีรมุนี 
แล้ว ปรารถนาตำแหน่งนั้น ครั้งนั้น พระส้มพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของ 
โลก ทรงอนุโมทนาเพื่อการได้ตำแหน่งว่า ในกัปที่หนึ่งแสนแต่ 
กัปนี้พระศาสดาพระนามว่าโคดม ซึ่งมีสมภพในวงศ์พระเจ้า 
โอกกากราชจักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ท่านผู้เจริญจักเป็นธรรมทายาท 
ของพระศาสดาพระองค์นั้น เป็นโอรสอันธรรมนิรมิต เป็นสาวิกา 
ของพระศาสดา มีนามชื่อว่ากิสาโคตมี ครั้งนั้น ดิฉันได้พิงพระพุทธ 
พจน์นั้นแล้ว มีความยินดี มีจิตประกอบด้วยเมตตา บำรุงพระ 
พิชิตมารผู้นำชั้นพิเศษ ด้วยปัจจัยทั้งหลายจนตลอดชีวิต ด้วย 
กุศลกรรมที่ทำไว้แล้วนั้น และด้วยการตั้งเจตน์จำนงไว้ ดิฉันละ 
ร่างกายมนุษย์แล้ว ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในภัทรกัปนี้พระ 
พุทธเจ้าพระนามว่า กัสสป ผู้เป็นพงศ์พันธุแห่งพราหมณ์มียศมาก 
ประเสริฐกว่าพวกบัณฑิต เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว ครั้งนั้น พระเจ้ากาสี 
พระนามว , ากิกี เป็นใหญ่กว่านรชนในพระนครพาราณสี อันอุดม 
เป็นอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ดิฉันเป็น 
พระธิดาองค์ที่ ๕ ของท้าวเธอ มีนามปรากฏว่าธรรมา ได้พิงธรรมของ 
พระพิชิตมารผู้เลิศแล้ว พอใจบรรพชา แต่พระชนกนาถมิได้ทรง 
อนุญาตให้พวกเรา เมื่อต้องอยู่ในอาคารสถาน ครั้งนั้น พวกเรา 
ผู้เป็นราชกัญญาตั้งอยู่ในความสุข มิได้เกียจคร้าน ประพฤติ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 234 

พรหมจรรย์ตั้งแต่เป็นกุมารีอยู่สองหมื่นปี พระราชธิดาทั้ง ๗ พระ 
องศ์ คือนางสมฌี ๑ นางสมณคุตตา ๑ นางภิกขุนี ๑ นางภิกขุทา 
สิกา ๑ นางธรรมา ๑ นางสุธรรมา ๑ และนางสังฆทาสีเป็นที่ ๗ 
เป็นผู้ยินดีพอใจในการบำรุงพระพุทธเจ้า ได้มาเป็นพระเขมาเถรี 
พระอุบลวรรณาเถรี พระปฏาจาราเถรี พระกุณฑลเกสึเถรี ดิฉัน 
พระธรรมทินนาเถรี และวิสาขาอุบาสิกาเป็นที่ ๗ ด้วยกุศลกรรม 
ที่ทำไว้แล้วนั้น และด้วยการตั้งเจตน์จำนงไว้ ดิฉันละร่างกายมนุษย์ 
แล้ว ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในภพหลังครั้งนี้ดิฉันเกิดใน 
สกุลเศรษฐีที่ตกยาก จนทรัพย์ เป็นวงศ์ตํ่า ไปสู่สกุลที่มีทรัพย์ 
พวกเลสชนก็รับรองแสดงว่าดิฉันจนทรัพย์ เมื่อดิฉันคลอดบุตรแล้ว 
ก็เป็นที่เอ็นดูแห่งชนทั้งปวง กุมารซึ่งเป็นบุตรอ่อนนั้นดำรงอยู่ใน 
ความสุข เป็นที่รักใคร่ของดิฉันเหมือนว่าชีวิตของตน ได้ถึงอำนาจ 
ยมราชเสียแล้ว ดิฉันอัดอั้นด้วยความโศกเศร้า มีหน้าเศร้าตลอดวัน 
มีตาชุ่มด้วยนี้าตา เป็นคนมีหน้าร้องไห้ อุ้มศพลูกที่ตายพูดเพ้อไป 
ครั้งนั้น บุรุษผู้หนึ่งเห็นเข้าแล้ว พาเข้าไปเฝ็าพระพุทธเจ้าผู้เป็น 
หมอดีเลิศอุดม ดิฉันได้ทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองศ์ 
ได้โปรดปรานประทานยาที่แก้บุตรให้กลับเป็นเถิด พระพิชิตมารผู้ 
ฉลาดในอุบายแนะนำรับสั่งว่าในเรือนใดไม , มีคนตาย ท่านจงไปหา 
เมล็ดพันธุผักกาดจากเรือนนั้นมา ครั้งนั้น ดิฉันเที่ยวไปหาจนทั่ว 
เมืองสาวัตถีไม , ได้เมล็ดพันธุผักกาดแต่เรือนที่ไม่มีคนตายไหนๆ 
เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงกลับได้สติทั้งศพเสีย แล้วเข้าไปเฝ็าพระ 
พุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลก พระบรมศาสดาผู้มีพระกระแสเสียง 
อันไพเราะ ทอดพระเนตรเห็นดิฉันแต่ที่ไกลแล้วตรัสว่า ก็ความ 
เป็นอยู่เพียงวันเดียวของบุคคลผู้พิจารณาเห็นความเกิดและความ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 235 

เสื่อมไปประเสริฐกว่าความเป็นอยู่๑๐๐ปีของบุคคลผู้มิ , ได้ 
พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป 
อนิจจาธรรมนี้ไม , ใช่ธรรมเฉพาะบ้าน ไม่ใช่ธรรม 
เฉพาะนิคม ไม่ใช่ธรรมเฉพาะสกุลเดียว เป็นธรรมของ 
โลกทั้งปวงพร้อมทั้งเทวโลก. 

ดิฉันนั้น ได้สดับคาถาเหล่านี้แล้ว ยังธรรมจักษุให้หมดจดวิเศษ 
เมื่อรู้สัทธรรมแล้วได้ออกบวช แบ้เมื่อบวชแล้วอย่างนั้น ประกอบ 
ความเพียรในพุทธศาสนา ไม่ช้านานก็ได้บรรลุอรหัตผล ดิฉันเป็น 
ผู้มีความชำนาญในฤทธินี้เละทิพโสตธาตุ รู้วาระจิตของผู้อื่น และ 
ทิพจักษุบริสุทธ ยังอาสวะทั้งปวงให้สิ้นไปแล้ว เป็นผู้บริสุทธ 
หมดมลทินด้วยดี ดิฉันบำรุงพระศาสดาแล้ว ปฏิบัติพระพุทธศาสนา 
เสร็จแล้ว ปลงภาระอันหนักลงแล้ว ถอนตัณหาอันนำไปสู่ภพขึ้น 
แล้ว ดิฉันบรรลุประโยชน์ คือ ธรรมเป็นที่สิ้นสังโยชน์ทั้งปวง 
ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตต้องการนั้นแล้ว ญาณของ 
ดิฉันในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติ และปฏิภาณ ไพบูลย์ หมดจดเพราะ 
อำนาจพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ดิฉันนำผ้ามาจากกองหยากเยื่อ 
ป่าช้าและถนนเอามาทำเป็นผ้าสังฆาฏิ ทรงจีวรอันเศร้าหมอง พระ 
พิชิตมารผู้เป็นนายกชั้นพิเศษ ทรงพอพระทัยในคุณบัดิ คือ การทรง 
จีวรอันเศร้าหมองนั้น จึงทรงตั้งดิฉันไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะ ใน 
บริษัททั้งหลาย ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาดิฉัน 
ทำเสร็จแล้ว. 

ทราบว่า ท่านพระกิสาโคตมีภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบกิสาโคตมีเถริยาปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 236 

ธรรมทินนาเถริยาปทานที่ ๓ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระธรรมทินนาเถรี 

[๑๖๓] ในกัปที่หนึ่งแสนแต่ภัทรกัปนี้พระพิชิตมารผู้เป็นนายกของโลก 
พระนามว่าปทุมุตระ ผู้ทรงรู้จบธรรมทั้งปวง เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว ครั้ง 
นั้น ดิฉันเกิดในสกุลหนึ่งในเมืองหงสวดีรับจ้างทำการงานของคน 
อื่น เป็นผู้มีปัญญาสำรวมอยู่ในศีลพระเถระนามว่าสุชาตะอัครสาวก 
ของพระพุทธเจ้า พระนามว่าปทุมุตระ ออกจากวิหารไปเพื่อ 
บิณฑบาตเวลานั้น ดิฉันเอาหม้อไปตักนั้า เห็นท่านแล้วเลื่อมใสได้ 
ถวายขนมด้วยมือของตน ท่านรับแล้วนึ่งฉัน ณ ที่นั้นแหละ ดิฉัน 
นิมนต์ท่านไปสู่เรือนได้ถวายโภชนะแก่ท่าน ต่อมา นายของดิฉัน 
ทราบเข้าแล้วมีความยินดี ได้แต่งดิฉันให้เป็นลูกสะใภ้ของท่าน 
ดิฉันไปกับแม่ผัว ได้ถวายอภิวาทพระสัมพุทธเจ้า ครั้งนั้น พระ 
บรมศาสดาทรงประกาศตั้งภิกษุณีองศ์หนึ่งผู้เป็นธรรมกถึก ใน 
ตำแหน่งเอตทัคคะ ดิฉันได้พิงพระพุทธพจน์นั้นแล้ว มีความยินดี 
นิมนต์พระสุคตเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ถวายมหาทานแล้ว ปรารถนา 
ตำแหน่งนั้น ในทันใดนั้น พระสุคตเจ้าผู้มีพระกระแสเสียงไพเราะ 
ได้ตรัสกะดิฉันว่าท่านยินดีบำรุงเรา อังคาสเรากับสาวกสงฆ์ ขวน 
ขวายในการพิงสัทธรรม มีใจเจริญด้วยคุณ ท่านผู้เจริญ ท่านยินดี 
เถิด ท่านจะได้ตำแหน่งนั้นอันเป็นผลแห่งความปรารถนา ในกัป 
ที่หนึ่งแสนแต่กัปนี้พระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตม ซึ่งมีสมภพใน 
วงศ์พระเจ้าโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ท่านผู้เจริญจักได้ 
เป็นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์นั้น เป็นโอรสอันธรรม 
นิรมิตเป็นสาวิกาของพระศาสดา มีชื่อว่า ธรรมทินนา ดิฉันได้พิง 
พระพทธพจน์นั้นแล้วมีความยินดี มีจิตประกอบด้วยเมตตา นำรง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 237 

พระมหามุนีผู้เป็นนายกชั้นพิเศษ ด้วยปัจจัยทั้งหลายจนตลอดชีวิต 
ด้วยกุศลกรรมที่ทำไว้แล้วนั้น และด้วยการตั้งเจตน์จำนงไว้ ดิฉัน 
ละร่างกายมนุษย์แล้วได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในภัทรกัปนี้ พระ 
พุทธเจ้าพระนามว่ากัสสป ผู้เป็นพงศ์พันธุแห่งพราหมณ์ มียศมาก 
ประเสริฐกว่าบัณฑิตทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นแล้ว ครั้งนั้น พระเจ้า 
กาสีพระนามว , ากิกี ผู้เป็นใหญ่กว่านรชนในพระนครพาราณสึอันอุดม 
ทรงเป็นอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ดิฉันเป็น 
พระธิดาคนที่หกของท้าวเธอ มีนามปรากฏว่าสุธรรมา ได้พิงธรรม 
ของพระพิชิตมารผู้เลิศแล้ว พอใจบรรพชา แต่พระชนกนาถมิได้ 
ทรงอนุญาตให้พวกเรา เมื่ออยู่ในอาคารสถาน ครั้งนั้น พวกเรา 
ผู้เป็นราชกัญญาตั้งอยู่ในความสุข มิได้เกียจคร้านประพฤติพรหม 
จรรย์ตั้งแต่เป็นกุมารีอยู่สองหมื่นปี. 

จบภาณวารที่ ๓ 

ราชธิดาทั้ง ๗ พระองค์ คือนางสมฌี ๑ นางสมณคุตตา ๑ 
นางภิกขุนี ๑ นางภิกขุทาสิกา ๑ นางธรรมา ๑ นางสุธรรมา ๑ 
และนางสังฆทาสีเป็นที่ ๗ เป็นผู้ยินดีพอใจบำรุงพระพุทธเจ้าได้มา 
เป็นพระเขมาเถรี พระอุบลวรรณาเถรี พระปฏาจาราเถรี พระคุณ 
ฑลเกสึเถรี เป็นพระกิสาโคตมีเถรี และดิฉันเป็นวิสาขาอุบาสิกา 
คนที่ ๗ ด้วยกุศลกรรมที่ได้ทำไว้แล้วนั้น และด้วยการตั้งเจตน์จำนง 
ไว้ ดิฉันละร่างกายมนุษย์แล้วได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในภพ 
หลังครั้งนี้ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐี มีความเจริญมื่นคั่งด้วยกามสุข 
ทั้งปวง ในพระนครราชคฤห์อันอุดม เมื่อดิฉันประกอบด้วยรูป 
สมบัติตั้งอยู่ในปฐมวัย ไปสู่สกุลอื่น เพรียบพร้อมด้วยความสุข 
สามีของดิฉัน เข้าไปเฝ็าพระพุทธเจ้าผู้เป็นสรณะแห่งสัตว์โลก พิง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎ 

ธรรมเทศนา แล้วได้บรรลุอนาคามิผล เป็นผู้มีปัญญาดี ครั้งนั้น 
ดิฉันได้รับอนุญาตจากสามีนั้นแล้ว ออกบวชไม , ช้านานก็ได้บรรลุ 
อรหัตผล อุบาสกนั้นเข้าไปหาดิฉัน แล้วถามปัญหาที่ลึกซึ้งสุขุมมาก 
ดิฉันแก้ปัญหาทั้งหมดนั้นได้ พระพิชิตทรงมารทรงพอพระทัยใน 
คุณสมบัตินั้นจึงทรงตั้งดิฉันไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะ ด้วยพระดำรัส 
ว่าเรามิได้เห็นภิกษุณีรูปอื่น ผู้เป็นธรรมกลึกเหมือนธรรมทินนา 
ภิกษุณีนี้ดูกรภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงทรงจำภิกษุณีธรรม 
ทินนาผู้มีปัญญาไว้อย่างนี้เถิด ดิฉันอันพระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์ 
แล้ว ชื่อว่าเป็นบัณฑิตอย่างนี้ดิฉันบำรุงพระศาสดาแล้ว ทำกิจ 
พระพุทธศาสนาเสร็จแล้วปลงภาระอันหนักลงแล้ว ถอนตัณหาอัน 
นำไปสู่ภพขึ้นได้แล้ว บรรลุถึงประโยชน์ คือ ธรรมเป็นที่สิ้น 
สังโยชน์ทั้งปวง ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิต ต้องการ 
นั้นแล้ว ดิฉันเป็นผู้มีความชำนาญในฤทธ และในทิพโสตธาตุ 
รู้วาระจิตของผู้อื่น เป็นผู้ทำตามสัตถุศาสน์ ดิฉันรู้ปุพเพนิวาส 
ญาณและทิพจักษุ อันหมดจดวิเศษยังอาสวะทั้งปวงให้สิ้นไปแล้ว 
เป็นผู้บริสุทธิหมดมลทินด้วยดี ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ... 

พระพุทธศาสนาดิฉันได้ทำเสร็จแล้ว. 

ทราบว่า ท่านพระธรรมทินนาภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบธรรมทินนาเถริยาปทาน. 

สกุลาเถริยาปทานที่ ๔ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระสกุลาเถรี 

[๑๖๔] ในกัปที่หนึ่งแสนแต่ภัทรกัปนี้พระพิชิตมารผู้เป็นนายกของโลก 
พระนามว่าปทุมุตระ ผู้ทรงรู้จบธรรมทั้งปวง เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 239 

พระองค์เป็นบุรุษอาชาไนย ประเสริฐกว่าบัณฑิตทั้งหลาย ทรง 
ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขเพื่อประโยชน์ แก , สัตว์ทั้งปวงใน 
โลกกับทั้งเทวโลก เป็นผู้ถึงซึ่งยศอันเลิศ ทรงสิริ ทรงมีเกียรติคุณ 
ฟ้งเป่อง อันชาวโลกทั้งปวงบูชาแล้ว มีพระคุณปรากฏไปทั่วทิศ 
พระองค์เป็นผู้อุดมกว่านรชน ทรงข้ามพ้นจากความสงสัยแล้ว ทรง 
ล่วงความเคลือบแคลงไปแล้ว ทรงมีความดำริในพระหฤทัยบริบูรณ์ 
เต็มที่ ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันอุดม ทรงยังมรรคาที่ยังไม่เกิด 
ให้เกิดขึ้น ตรัสบอกมรรคาที่ยังไม่มีใครบอก ทรงยังธรรมที่ยังไม่ 
เกิดพร้อมให้เกิดพร้อม พระองค์เป็นบุคคลผู้องอาจ ทรงรู้จักมรรคา 
ทรงทราบมรรคา ตรัสบอกมรรคา เป็นพระศาสดาผู้ฉลาดในมรรคา 
ประเสริฐสุดกว่านายสารถี เป็นพระโลกนาถผู้ทรงประกอบด้วย 
พระมหากรุณา เป็นนายกของโลก ทรงแสดงธรรม ถอนเหล่าสัตว์ 
ผู้จมอยู่ในเปือกตมคือกาม ครั้งนั้น ดิฉันเกิดในเมืองหงสวดีมี 
นามว่าข้ตดึยนันทนา มีรูปสวย รวยทรัพย์เป็นที่พึงใจ มีสิริ เป็น 
พระธิดาของพระราชาผู้ใหญ่ พระนามว่าอาทันทะ งดงามอย่างยิ่ง 
เป็นพระภคินีต่างพระมารดาแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ 
ห้อมล้อมด้วยราชกัญญาทั้งหลาย ประดับด้วยสรรพาภรฟ้ เข้าไป 
เฝ็าพระ'วีรเจ้า แล้วได้พึงธรรมเทศนาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ 
แจ้งโลกโลกพระองค์นั้น ทรงตั้งภิกษุณีองค์หนึ่งผู้มีทิพจักษุใน 
ตำแหน่งอันเลิศ ในท่ามกลางบริษัทสี่ ดิฉันได้พึงพระพุทธพจน์ 
นั้นแล้ว มีความร่าเริง ถวายทานและบูชา พระสัมพุทธเจ้าแล้ว 
ได้ปรารถนาทิพจักษุ ทันใดนั้น พระบรมศาสดาได้ตรัสกะดิฉันว่า 
ดูกรขัตดิยนันทนา เธอชักได้ตำแหน่งที่ตนปรารถนาตำแหน่งที่เธอ 
ปรารถนานี้เป็นผลแห่งการถวายประทีปที่ชอบธรรม ในกัปที่หนึ่ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 240 

แสนแต่กัปนี้ พระศาสดาพระนามว่าโคดม มีสมภพในวงศ์พระเจ้า 
โอกกากราชจักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก เธอจักได้เป็นธรรมทายาทของ 
พระศาสดาพระองค์นั้น เป็นโอรสอันธรรมนิรมิต ชักเป็นพระสาวิกา 
ของพระศาสดามีนามว่าสกุลา ด้วยกุศลกรรมที่ได้ทำไว้แล้วนั้น 
และด้วยการตั้งเจตน์จำนงไว้ ดิฉันละร่างกายมนุษย์แล้วได้ไปสู่ 
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสป 
ผู้เป็นพงศ์พันธุแห่งพราหมณ์ มียศมากประเสริฐกว่าบัณฑิตทั้งหลาย 
เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว ครั้งนั้นดิฉันปริพาชิกา ประพฤติอยู่ผู้เดียวเที่ยว 
ไปเพื่อภิกษาได้นั้ามันมาน้อยหนึ่ง มีใจผ่องใส เอานั้ามันนั้นตาม 
ประทีปบูชาพระเจดีย์ชื่อสัพพสังวร แห่งพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ 
กว่าสัตว์ ด้วยกุศลกรรมที่ได้ทำไว้แล้วนั้นและด้วยการตั้งเจต์จำนง 
ไว้ ดิฉันละร่างกายมนุษย์นั้นแล้ว ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
ด้วยอำนาจบุญกรรมนั้น ดิฉันไปเกิดในที่ใดๆ ประทีปเป็นอันมาก 
ก็สว่างไสวแก่ดิฉันในที่นั้นๆ ดิฉันปรารถนาจะได้สิ่งที่อยู่นอกฝา 
หรือสิ่งที่อยู่นอกภูเขาศิลา ก็เห็นได้ทะลุปรุโปร่ง นี้เป็นผลแห่ง 
การถวายประทีป ดิฉันมีนัยน์ตาแจ่มใส รุ่งเรืองด้วยยศ มีศรัทธา 
มีปัญญา นี้ก็เป็นผลแห่งการถวายประทีปในภพหลังครั้งนี้ดิฉัน 
เกิดในสกุลพราหมณ์อันมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากมาย มหาชน 
ยินดี พระราชาทรงบูชา ดิฉันสมบูรณ์ไปด้วยองคสมบัติทั้งปวง 
ประดับด้วยสรรพาภรฟ้ ยืนอยู่ที่หน้าต่าง ได้เห็นพระสุคตเจ้า 
เสด็จเข้าไปในเมืองทรงรุ่งเรืองด้วยยศอันเทวดาและมนุษย์สักการะ 
บูชาทรงสมบูรณ์ด้วยพระอนุพยัญชนะประดับด้วยพระลักษณะ 
ทั้งหลาย มีจิตเลื่อมใสโสมนัส พอใจบรรพชาครั้นได้บรรพชา 
แล้วไม่นานนัก ก็ได้บรรลุอรหัตผล ดิฉันมีความชำนาญใน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 241 

ฤทธิและทิพโสตธาตุ รู้วาระจิตของผู้อื่น เป็นผู้ปฏิบัติตาม 
สัตถุศาสน์ รู้ปุพเพนิวาสญาณ ชำระทิพจักษุอันหมดจด 
วิเศษให้อาสวะทั้งปวงสิ้นไปแล้วเป็นผู้บริสุทธิหมดมลทินดี ดิฉัน 
บำรุงพระศาสดาแล้วทำกิจพระพุทธศาสนาเสร็จแล้วปลงภาระอัน 
หนักลงได้แล้ว ถอนตัณหาอันนำไปสู่ภพขึ้นได้แล้ว บรรลุถึง 
ประโยชน์ คือ ธรรมเป็นที่สิ้นสังโยชน์ทั้งปวงที่กุลบุตรทั้งหลาย 
ออกบวชเป็นบรรพชิต ต้องการนั้นแล้ว แต่นั้น พระผู้มีพระภาค 
ผู้ทรงพระมหากรุณา ผู้อุดมกว่านรชน ทรงตั้งดิฉันไว้ในตำแหน่ง 
เอตทัคคะว่า สกุลาภิกษุณี เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลาย ฝ่ายที่มี 
ทิพจักษุ ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ..- พระพุทธศาสนาดิฉันได้ทำ 
เสร็จแล้ว. 

ทราบว่า ท่านพระสกุลาภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบสกุลาเถริยาปทาน. 

นันทาเถริยาปทานที่ ๕ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระนันทาเถรี 

[๑๖๕] ในกัปที่หนึ่งแสนแต่ภัทรกัปนี้พระพิชิตมารผู้เป็นนายกของโลก 
พระนามว่าปทุมุตระ ผู้ทรงรู้จบธรรมทั้งปวงเสด็จอุบัติขึ้นแล้ว 
พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าผู้ฉลาดในวิธีเทศนา ตรัสสอนเหล่าสัตว์ให้ 
รู้แจ้ง ทรงช่วยสรรพสัตว์ให้ข้ามไป ทรงช่วยให้หมู , ชนข้ามพ้นได้ 
เป็นอันมาก ทรงพระกรุณาอนุเคราะห์ แสวงหาประโยชน์แก , สัตว์ 
ทั้งปวงทรงตั้งพวกเดียรถีย์ที่มาถึงแล้วทั้งหมดไว้ในเบญจศีล พระ 
ศาสนาของพระองค์ไม , อากูล ว่างเปล่าจากพวกเดียรถีย์ งดงามไป 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 242 

ด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายที่มีความชำนาญ เป็นผู้คงที่พระองศ์เป็น 
พระมหามุนีมีพระกายสูง ๕๘ ศอก มีพระรัศมีงามปานทองคำที่มีค่า 
มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการมีพระชนมายุแสนปี พระ 
องศ์ดำรงอยู่โดยกาลเท่านั้น ทรงช่วยให้หมู , ชนข้ามพ้นได้เป็นอันมาก 
ครั้งนั้น ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐีมีความรุ่งเรืองด้วยรัตนะต่างๆ ใน 
เมืองหงสวดี เป็นผู้เพรียบพร้อมไปด้วยความสุขมาก ดิฉัน เข้าไป 
เฝ็าพระมหาวีรเจ้าพระองค์นั้น ได้พิงพระธรรมเทศนา อันประกาศ 
ปรมัตถธรรมอย่างขับใจยิ่ง ซึ่งเป็นอมตธรรม ครั้งนั้น ดิฉันมีความ 
เลื่อมใส ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกพร้อมด้วยพระ 
สงฆ์ ได้ถวายมหาทานแด่พระองค์ด้วยมือของตน ได้ซบเศียรลง 
ใกล้พระมหาวีรเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ปรารถนาตำแหน่งที่เลิศกว่า 
ภิกษุณีทั้งหลายฝ่ายที่มีฌาน ครั้งนั้นพระสุคตเจ้าผู้ฟิกนรชนที่ยังไม , ได้ 
'ฟิก เป็นสรณะของโลกสามผู้เป็นใหญ่ ทรงนรชนไว้ให้ดี ทรง 
พยากรณ์ว่า ท่านจักได้ตำแหน่งที่ปรารถนาดีแล้วนั้น ในกัปที่ 
หนึ่งแสนแต่กัปนี้พระศาสดาพระนามว่าโคดม มีสมภพในวงศ์ 
พระเจ้าโอกกากราช ชักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ท่านผู้เจริญชักได้เป็น 
ธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์นั้น เป็นโอรสอันธรรมนิรมิต 
ชักเป็นสาวิกาของพระองศ์ มีนามชื่อว , านันทา ครั้งนั้น ดิฉันได้พิง 
พระพุทธพจน์นั้นแล้วมีใจยินดีมีจิตประกอบด้วยเมตตา บำรุงพระ 
พิชิตมารผู้เป็นนายกชั้นพิเศษ ด้วยปัจจัยทั้งหลายตลอดชีวิต ด้วย 
กุศลกรรมที่ได้ทำไว้ดีนั้นและด้วยการตั้งเจตน์จำนงไว้ ดิฉันละ 
ร่างกายมนุษย์แล้ว ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จุติจากสวรรค์ชั้น 
นั้นแล้ว ดิฉันไปสู่สวรรค์ชั้นยามา จุติจากนั้นแล้วไปสวรรค์ชั้น 
ดุสิต จุติจากนั้นแล้วไปสวรรค์ชั้นนิมมานรดี จุติจากนั้นแล้วไป 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 243 

สวรรค์ชั้นปรนึมมิตวสวัสดี ด้วยอำนาจบุญกรรมนั้น ดิฉันเกิดใน 
ภพใดๆ ก็ได้ครองตำแหน่งราชมเหสีในภพนั้นๆ จุติจากสวรรค์ชั้น 
ปรนึมมิตวสวัตตีแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ครองตำแหน่งอัครมเหสี 
ของพระเจ้าจักรพรรดิ และพระเจ้าเอกราช เสวยสมบัติในเทวดา 
และมนุษย์เป็นผู้มีความสุขในที่ทุกสถานท่องเที่ยวไปในกัปเป็นอเนก 
ในภพหลังที่มาถึงบัดนี้ดิฉันเป็นพระธิดาแห่งพระเจ้าสุทโธทนะใน 
กรุงกบิลพัสดุ เป็นผู้มีรูปสมบัติอันประชาชนสรรเสริญ ราชสกุล 
นั้น เห็นดิฉันมีรูปงามดังดวงอาทิตย์ จึงพากันชื่นชม เพราะฉะนั้น 
ดิฉันจึงมีนามว่าพันทา เป็นผู้มีรูปลักษณะสวยงาม ในพระนคร 
กบิลพัสดุ ซึ่งเป็นธานีที่รื่นรมย์นั้น นอกจากพระนางยโสธรา 
ปรากฏว่าดิฉันงามกว่ายุวนารีทั้งปวง พระภาดาพระองค์ใหญ่เป็น 
พระพุทธเจ้าผู้เลิศในไตรโลก พระภาดาองค์รองก็เป็นพระอรหันต์ 
ดิฉันยังเป็นคฤหัสถ์อยู่ผู้เดียว พระมารดาทรงตักเตือนว่า ดูกรพระ 
ราชสุดาลูกรักเกิดในศากยสกุล เป็นพระอนุชาแห่งพระพุทธเจ้า 
เมื่อเว้นจากนันทกุมารแล้วชักได้ประโยชน์อะไรในวังเล่า รูปถึงมี 
ความเจริญ ก็มีความแก่เป็นอวสาน บัณฑิตรู้กันว่าไม่สะอาด 
เมื่อยังเจริญมิได้มีโรค แต่ก็มีโรคในตอนปลาย ชีวิตมีมรณะเป็น 
ที่สุดรูปของเธอนี้แม้ว่าจะงามจูงใจให้นิยม ดุจดวงจันทร์ที่ใคร , กัน 
เมื่อตกแต่งด้วยเครื่องประดับมากอย่าง ก็ยิ่งมีความงามเปล่งปลั่ง 
เป็นที่กำหนด เป็นที่ยินดีแห่งนัยน์ตาทั้งหลายคล้ายกะว่าทรัพย์ของ 
ของโลกที่บูชากัน เป็นรูปที่ให้เกิดความสรรเสริญเพราะบุญมากที่ 
บำเพ็ญไว้ เป็นที่ชื่นชมแห่งวงศ์โอกกากราชไม , ช้านานเท่าไร ชรา 
ก็ชักมายํ่ายี ลูกรักจงละพระราชฐานและรูปที่บัณฑิตตำหนิ ประพฤติ 
พรหมจรรย์เถิด ดิฉันผู้ยังหลงใหลด้วยความเจริญแห่งรูป ได้ฟ้ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 244 

พระดำรัสของพระมารดาแล้ว ก็ออกบวชแต่ร่างกาย แต่มิได้ออก 
บวชด้วยความเต็มใจ ดิฉันระลึกถึงตัวเองอยู่ด้วยความเพ่งฌานเป็น 
อันมาก พระมารดาตรัสตักเตือนเพื่อให้ประพฤติธรรม แต่ดิฉันมิได้ 
ขวนขวายในธรรมจริยานั้น ครั้งนั้น พระพิชิตมารผู้ทรงพระมหากรุณา 
ทอดพระเนตรเห็นดิฉันผู้มีผิวหน้าดังดอกบัว ทรงนิรมิตหญิงคนหนึ่ง 
งามน่าชม น่าชอบใจยิ่งนัก มีรูปงามกว่าดิฉัน ในคลองจักษุของ 
ดิฉัน ด้วยอานุภาพของพระองค์ เพื่อให้ดิฉันเบื่อหน่ายในรูป ดิฉัน 
เป็นคนสวย เห็นหญิงมีร่างกายสวยยิ่งกว่า คิดเพ้อไปว่าเราเห็น 
หญิงมนุษย์ดังนี้มีผลดี เป็นลาภนัยน์ตาของเรา เชิญเถิดแม่คนงาม 
แม่จงบอกสิ่งที่ต้องประสงค์แก , ฉัน ฉันจะให้แม่จงบอกสกุล นาม 
และโคตรของแม่ ซึ่งเป็นที่รักแห่งแม่แก่ฉันเถิด แม่คนงาม เวลานี้ 
ยังไม่ใช่กาลแห่งปัญหา แม่จงให้ฉันอยู่บนตัก อวัยวะทั้งหลายของ 
ฉันจะทับอยู่ แม่ให้ฉันหลับสักครู่เถิด แต่นั้นแม่คนสวยงามพึงพิง 
ศีรษะที่ตักฉันนอนไป แม่คนสวยถูกของแข็งหยาบตกลงที่หน้าผาก 
ต่อมก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับของแข็งตกลงถูก แตกออกแล้วก็มีเครื่อง 
โสโครกหนองและเลือดไหลออก หน้าแตกแล้วมีกลิ่นเน่าปฏิกูล 
ตัวทั่วไปก็บวมเขียว แม่คนสวยมีสรรพางค์สั่น หายใจถี่ เสวยทุกข์ 
ของตนอยู่ รำพันอย่างหน้าสมเพช เพราะแม่คนสวยประสบทุกข์ 
ฉันก็มีทุกข์ ต้องทุกขเวทนา จมอยู่ในมหาทุกข์ ขอแม่คนสวยจง 
เป็นที่พึ่ง'ของฉัน หน้าที่งามของแม่หายไปไหน จมูกที่โด่งงามของ 
แม่หายไปไหน ริมแปากที่สวยเหมือนสีลูกมะพลับสุกของแม่หาย 
ไปไหน วงหน้างามคล้ายดวงจันทร์และลำคอละม้ายต่อมทองคำของ 
แม่หายไปไหน ใบหูของแม่เป็นดังว่าพวงดอกไม้ มีสึเสียไปแล้ว 
ถันทั้งคู่ของแม่ เหมือนดอกบัวตูม แตกแล้ว มีกลิ่นเหม็นพึงไป 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 245 

คล้ายกะว่าศพเน่า แม่มีเอวกลมกล่อม มีตะโพกผึ่งผาย แม่เต็ม 
ไปด้วยสิ่งชั่วถ่อยโอ รูปไม่เที่ยง อวัยวะที่เนื่องในสรีระทั้งหมด 
มีกลิ่นปฏิกูลน่ากลัว น่าเกลียด เหมือนซากศพที่เขาทั้งไว้ในป่าช้า 
เป็นที่ยินดีของพวกพาลชน ครั้งนั้น พระภาดาของดิฉันผู้เป็นนายก 
ของโลก ผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณา ทอดพระเนตรเห็นดิฉัน 
มีจิตสลด ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า ดูกรนันทาท่านจงดูรูปที่ 
กระสับกระส่าย เป่อยเน่าดัง 1 ซากศพ จงอบรมจิตให้ตั้งมั่น มีอารมณ์ 
เดียว ด้วยอสุภารมฟ้ รูปนี้เป็นฉันใด รูปท่านก็เป็นฉันนั้น รูปท่าน 
เป็นฉันใด รูปนี้ก็เปีนฉันนั้น รูปนั้มีกลิ่นเหม็นเน่าฟ้งไป พวกคน 
พาลยินดียิ่งนัก พวกบัณฑิตผู้มิได้เกียจคร้าน ย่อมพิจารณาเห็นรูป 
เป็นอย่างนั้นทั้งกลางคืนกลางวัน ท่านจงเบื่อหน่าย พิจารณาดูรูปนั้น 
ด้วยปัญญาของตน ลำดับนั้น ดิฉันได้พิงคาถาเป็นสุภาษิต แล้วมี 
ความสลดใจ ตั้งอยู่ในธรรมนั้น ได้บรรลุซึ่งอรหัตผลในกาลนั้น 
ดิฉันมั่งอยู่ในที่ไหนๆ ก็มีฌานเป็นเบื้องหน้าพระพิชิตมารทรงพอ 
พระทัยในคุณสมบัตินั้น จึงทรงตั้งดิฉันไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะ 
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาดิฉันได้ทำเสร็จแล้ว. 

ทราบว่า ท่านพระนันทาภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบนันทาเถรัยาปทาน. 

โสณาเถริยาปทานที่ ๖ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระโสณาเถรี 

[๑๖๖] ในกัปที่หนึ่งแสนแต่ภัทรกัปนี้พระพิชิตมารผู้เป็นนายกของโลก 
พระนามว่าปทุมุตระ ผู้ทรงรู้จบธรรมทั้งปวง เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว ครั้ง 
นั้น ดิฉันเกิดในสกุลเศรษเ เป็นผู้มีสุขชอบตกแต่ง เป็นที่รักของ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 246 

บิดา เข้าไปเฝ็าพระมุนีผู้ประเสริฐพระองค์นั้น ได้'ฟิงพระดำรัส 
อันไพเราะ พระพิชิตมารทรงสรรเสริญภิกษุณีองศ์หนึ่งว่า เป็นผู้เลิศ 
กว่าภิกษุณีทั้งหลายฝ่ายผู้ปรารภความเพียร ครั้งนั้น ดิฉันได้ฟิง 
พระพุทธพจน์นั้น แล้วมีความยินดี ได้ทำสักการะแด่พระศาสดา 
ถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้วได้ปรารถนาตำแหน่งนั้น พระมหา 
วีรเจ้าทรงอนุโมทนาว่า ความปรารถนาของท่านจะสำเร็จในกัปที่ 
แสนหนึ่งแต่กัปนี้พระศาสดาพระนามว่าโคดม มีสมภพในวงศ์ 
พระเจ้าโอกกากราชจักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ท่านนี้ชักได้เป็นธรรม 
ทายาทของพระศาสดาพระองค์นั้น จักเป็นโอรสอันธรรมนิรมิต 
ชักได้เป็นพระสาวิกาของพระศาสดา มีชื่อว่าโสณา ครั้งนั้น ดิฉันได้ 
ฟิงพุทธานุโมทนานั้นแล้ว มีความยินดี มีจิตประกอบด้วยเมตตา 
บำรุงพระพิชิตมารผู้เป็นนายกชั้นพิเศษด้วยปัจจัยทั้งหลายจนตลอด 
ชีวิต ด้วยกุศลกรรมที่ท่าไว้แล้วนั้น และด้วยการตั้งเจตน์จำนงไว้ 
ดิฉันละร่างกายมนุษย์แล้วได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในภพหลัง 
ครั้งนี้ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐีที่มั่งคั่งเจริญ มีทรัพย์มากในพระนคร 
สาวัตถี เมื่อดิฉันเติบโตเป็นสาว ได้ไปสู่สกุลผัว คลอดบุตรชาย 
๑๐ คนล้วนแต่มีรูปงามยิ่งนักบุตรทุกคนนั้นตั้งอยู่ในความสุข จูงตา 
และใจของชนให้นิยมแม้แต่พวกศัตรูก็ชอบใจ เป็นที่รักของดิฉัน 
มาก ในกาลนั้นโดยที่ดิฉันไม , ปรารถนา สามีของดิฉันพร้อมด้วยบุตร 
ทั้ง ๑๐ คน พากันไปบวช ในพระพุทธศาสนา ดิฉันอยู่ผู้เดียว 
คิดว่า เราพลัดพรากจากสามีและบุตรเป็นกำพร้าอยู่ไม่ควรจะเป็นอยู่ 
แม้เราก็จักไปในอารามที่ภิกษุผู้เคยเป็นสามีอยู่ ครั้นคิดอย่างนี้แล้ว 
จึงออกบวช ครั้งนั้น พวกภิกษุณีละดิฉันไว้ในสำนักที่อยู่อาศัยแต่ผู้ 
เดียว สั่งดิฉันว่าท่านจงต้มนี้าไว้แล้วก็ไปกัน เวลานั้น ดิฉันตักนี้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 247 

มาใส่ในหม้อเล็กตั้งทิ้งไว้แล้วนั่งอยู่ แต่นั้นดิฉันก็เริ่มเพียรทางจิต 
ได้พิจารณาเห็นขันธ์ทิ้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
และเป็นอนัตตา ยังอาสวะทิ้งปวงให้สิ้นไปแล้ว ได้บรรลุอรหัตผล 
เมื่อพวกภิกษุณีกลับมาแล้วถามถึงนั้าร้อน ดิฉันอธิษฐานเตโชธาตุ 
ให้นั้าร้อนเร็วพลัน ภิกษุณีเหล่านั้นพากันพิศวง ไปกราบทูลพระ 
พิชิตมารผู้ประเสริฐ ให้ทรงทราบเรื่องนั้น พระโลกนาถทรงสดับ 
เรื่องนั้นแล้ว ทรงชื่นชม ได้ตรัสพระคาถานี้ว่า แท้จริง บุคคลผู้ 
ปรารภความเพียรนั่น มีชีวิตเป็นอยู่เพียงวันเดียว ก็ประเสริฐกว่า 
คนเกียจคร้านละความเพียรเป็นอยู่ ๑,๐00ปี พระมหามุนีมหาวีรเจ้า 
อันดิฉันให้โปรดแล้วเพราะความปฏิบัติดี ตรัสว่าดิฉันเป็นผู้เลิศกว่า 
ภิกษุณีทิ้งหลายฝ่ายปรารภความเพียร ดิฉันเผากิเลสทิ้งหลายแล้ว -.. 

พระพุทธศาสนาดิฉันได้ทำเสร็จแล้ว. 

ทราบว่า ท่านพระโสณาภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบโสณาเถริยาปทาน. 

ภัททกา'ปีลานีเถริยาปทานที่ ๗ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระภัททกาปีลานีเถรี 

[๑๖๗] ในกัปที่หนึ่งแสนแต่ภัทรกัปนี้พระพิชิตมารผู้เป็นนายกของโลก 
พระนามว่าปทุมุตระ ผู้ทรงรู้จบธรรมทิ้งปวง เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว 
ครั้งนั้น ดิฉันเป็นภรรยาของเศรษฐีมีชื่อว่าริเทหะมีรัตนะมาก ใน 
เมืองหงสวดี บางครั้ง เศรษฐีนั้นพร้อมกับชนที่เป็นบริวาร เข้าไป 
เฝ็าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นดังดวงอาทิตย์แห , งนรชน ได้ฟิงธรรมของ 
พระองค์อันเป็นเหตุนำมาซึ่งความสิ้นทุกข์ทิ้งปวง พระผู้มีพระภาค 
ทรงประกาศพระสาวกองศ์หนึ่งว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทิ้งหลายฝ่าย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 248 

กล่าวกำจัด เศรษฐีผู้เป็นสามีแห่งดิฉันได้ฟ้งแล้ว ได้ถวายทานแด่ 
พระพุทธเจ้าผู้คงที่ตลอด ๗ วัน แล้วซบเศียรลงแทบพระบาท 
ปรารถนาตำแหน่งนั้น ก็ในกาลนั้นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่านรชน 
เมื่อจะทรงให้บริษัทรื่นเริง ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้เพื่อทรงอนุ 
เคราะห์เศรษฐีว่าดูกรบุตร ท่านจะได้ตำแหน่งที่ตนปรารถนา จงเป็น 
ผู้เย็นใจเถิด ในกัปที่หนึ่งแสนแต่กัปนี้ พระศาสดาพระนามว่าโคดม 
มีสมภพในวงศ์พระเจ้าโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ท่านนี้ 
จักได้เป็นธรรมทายาท ของพระศาสดาพระองค์นั้น ชักเป็นโอรส 
อันธรรมนิรมิต ชักเป็นสาวกของพระศาสดา มีนามว่ากัสสปะ 
เศรษฐีได้ฟ้งพระพุทธพยากรณ์นั้นแล้ว มีความเบิกบานใจ มีจิต 
ประกอบด้วยเมตตา บำรุงพระพิชิตมารผู้เป็นนายกชั้นพิเศษ ด้วย 
ปัจจัยทั้งหลายจนตลอดชีวิต พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงยัง 
พระศาสนาให้รุ่งเรืองแล้ว ทรงกำจัดเดียรถีย์ที่ชั่วและทรงแนะนำ 
ประชาชนที่ควรแนะนำแล้ว พระองค์กับทั้งพระสาวกก็ปรินิพพาน 
เมื่อพระสุคตเจ้าซึ่งเป็นผู้เลิศในโลกพระองค์นั้นปรินิพพานแล้ว 
เศรษฐีนั้นเชิญญาติและมิตรมาประชุมแล้ว พร้อมกับญาติและมิตร 
เหล่านั้นได้สร้างพระสถูปสำเร็จด้วยรัตนะ สูง ๗ โยชน์ งดงาม 
เหมือนดวงอาทิตย์ และต้นพญารังที่มีดอกบาน เพื่อสักการะบูชา 
พระศาสดา ดิฉันได้ให้ช่าง ๗ คนเอารัตนะ ๗ อย่างท่าตะเกียง ๗ 
แสนดวงแล้ว เอานั้าษันหอมใส่เต็มทุกถ้วย ตามประทีปไว้ ณ 
ที่นั้น ลุกโพลงดังไฟไหม้ป่าอ้อ เพื่อบูชาพระศาสดาผู้แสวงหาคุณ 
อันยิ่งใหญ่ ผู้ทรงอนุเคราะห์สรรพสัตว์ ดิฉันให้ช่างท่าหม้อ ๗ 
แสนหม้อ เต็มด้วยรัตนะต่างๆ มีพวงทองตั้งไว้ในระหว่างหม้อ ๘ 
ใบ รุ่งเรืองด้วยสีเหมือนดวงอาทิตย์ในสารทสมัย เพื่อบูชาพระ- 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 249 

ศาสดาผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ที่ประตูทั้ง ๔ มีเสาระเนียดสำเร็จ 
ด้วยรัตนะ มีแท่นมากสำเร็จด้วยรัตนะตั้งไว้งดงามน่ายินดี ทั้งมีคู 
ปลูกพรรณดอกไม้นํ้าเปีนระเบียบดี และมีธงรัตนะยกขึ้นไว้ ล้วน 
แต่งามไพโรจน์ พระเจดีย์ที่สำเร็จด้วยรัตนะนั้นๆ สร้างไว้มีสีสุก 
งามดี รุ่งโรจน์ด้วยสีเหมือนดวงอาทิตย์ที่มีรัศมีงาม พระสถูปของ 
ดิฉันมี ๓ ด้าน ด้านหนึ่งดิฉันบรรจุเต็มไปด้วยหรดาล ด้านหนึ่ง 
ดิฉันบรรจุเต็มไปด้วยมโนศิลา ด้านหนึ่งดิฉันบรรจุเต็มไปด้วยแร , 

พลวง ดิฉันให้ช่างสร้างเครื่องบูชาที่น่ายินดีเช่นนี้แล้ว ได้ถวายทาน 
แก , พระสงฆ์ผู้กล่าวธรรมอันประเสริฐตามกำลัง ตลอดชั่วชีวิต ดิฉัน 
กับเศรษฐีนั้นท่ายัญเหล่านั้นโดยประการทั้งปวงจนตลอดชีวิต แล้ว 
ได้ไปสู่สุคติภพพร้อมกัน เสวยสมบัติทั้งหลายในเทวดาและมนุษย์ 
ท่องเที่ยวไปอับเศรษฐีนั้น ปานประหนึ่งว่าเงาติดตามไปอับตัว 
ฉะนั้น ในกัปที่ ๙๑ แต่ภัทรกัปนี้พระพุทธเจ้าพระนามว่าริปัสสี 
ผู้เป็นนายกของโลก มีพระเนตรงาม ทรงเห็นแจ่มแจ้งในธรรม 
ทั้งปวง เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว ครั้งนั้น พราหมณ์ที่ประชุมชนสมมติว่า 
เป็นผู้ดี สมบูรณ์ด้วยความดี มั่งมีทรัพย์ มีอยู่ในพระนครพันธุมดี 
แม้ครั้งนั้น ดิฉันเป็นพราหมณีของพราหมณ์นั้น มีจิตเสมอกัน 
บางครั้ง พราหมณ์นั้นเข้าไปเฝ็าพระมหามุนี ซึ่งประทับในหมู , ชน 
ทรงแสดงธรรมส่วนอมตบทอยู่ ได้ฟิงธรรมแล้วเบิกบานใจ ได้ถวาย 
ผ้าห่มผืนหนึ่ง มีด้านุ่งผืนเดียวกลับไปถึงเรือน แล้วได้บอกดิฉันว่า 
ดูกรน้องผู้มีบุญมาก เชิญอนุโมทนาเถิดผ้าห่มฉันถวายพระพุทธเจ้า 
แล้ว ขณะนั้นดิฉันประนมอัญชลีกล่าวอนุโมทนาว่า นายขา ผ้าห่ม 
ท่านถวายดีแล้วแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ คงที่ พราหมณ์กับดิฉัน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 250 

เป็นผู้เจริญด้วยสุขสมบัติ ท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่พราหมณ์ 
ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในพระนครพาราณสี ครั้งนั้น ดิฉันได้เป็น 
พระมเหสีสูงกว่าพวกพระสนม เป็นที่สองของท้าวเธอ ท้าวเธอ 
โปรดปรานดิฉัน เพราะสิเนหาเนื่องมาแต่ภพก่อนๆ พระเจ้าแผ่นดิน 
นั้นทอดพระเนตรเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้า ๘ พระองค์ ผู้กำลังเที่ยว 
ไปเพื่อบิณฑบาตทรงพอพระทัย ได้ถวายบิณฑบาตที่ควรแก่ค่ามาก 
ครั้นแล้วทรงนิมนต์ไว้ ทรงสร้างมณฑปแล้วประดับด้วยทอง มี 
ความเปล่งปลั่ง อันพวกช่างทองทำไว้ มีส่วน ๑๐๐ ศอก ท้าวเธอ 
ทรงเลื่อมใส รับสั่งให้อาราธนาพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหมด แล้วได้ 
ทรงถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้น ซึ่งเข้ามาในพระราช 
นิเวศน์ ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง แท้ครั้งนั้น ดิฉันก็ได้ถวาย 
ทานนั้นร่วมกันกับพระเจ้ากาสึดิฉันมาเกิดในกาสิกคาม ในพระนคร 
พาราณสึอีก พระเจ้ากาสีกับพระภาดามาเกิดในสกุลกุฎุมพี มีความ 
เจริญ เพรียบพร้อมด้วยความสุข ดิฉันเป็นภรรยาของพราหมณ์ 
คนพี่มีวัตรในสามีเป็นอย่างดี ท้องชายของสามีดิฉัน เห็นพระ 
ปัจเจกพุทธเจ้าแล้ว เอาอาหารของพี่ชายถวายแก , พระปัจเจกพุทธเจ้า 
เมื่อพี่ชายซึ่งเป็นสามีดิฉันมาแล้ว บอกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าท่าน 
มิได้ยินดีทาน ขณะนั้น ดิฉันก็ถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้านั้น 
สามีของดิฉัน ถวายอาหารอันไม่ควรแก , พระปัจเจกพุทธเจ้า เวลานั้น 
ดิฉันโกรธเททานของพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นเสียแล้ว ได้ให้บาตร 
อันเต็มด้วยเปือกตมแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้คงที่นั้น ครั้งนั้น ดิฉัน 
เห็นสามีมีสีหท้าแสดงว่ามีจิตสงบในการให้ การรับ การไม่เคารพ 
และการประทุษร้าย จึงสลดใจมาก สามีของดิฉันรับบาตรมาแล้ว 
เอานั้าหอมอย่างดีล้างให้สะอาดดิฉันมีชิตเลื่อมใส เอานั้าตาลกรวด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 251 

กับเปรียงใส่บาตรจนเต็มแล้ว ถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าองศ์นั้น 
ดิฉันมีความยินดีเกิดในภพไหนๆ ก็มีรูปสวยเพราะถวายทาน แต่มี 
กลิ่นตัวเหม็น เพราะทำความไม่ดี หยาบหยามต่อพระปัจเจกพุทธเจ้า 
เมื่อพระเจดีย์แห่งพระกัสสปธีรเจ้าซึ่งสามีให้สำเร็จแล้ว ดิฉันมี 
ความยินดีได้ถวายแผ่นอิฐทองคำอย่างดีเอาแผ่นอิฐนั้นชุบจนเปียก 
ด้วยนั้าหอมที่เกิดแต่เครื่องหอมสี่ชนิด จึงพ้นจากโทษที่มีกลิ่นตัว 
เหม็น งดงามดีทั่วสรรพางค์ และให้ช่างเอารัตนะ ๗ ประการทำ 
ตะเกียง ๗ แสนดวง ใส่เปรียงเต็มแล้ว ให้ใส่ไล้พันไล้ตามประทีป 
ตั้งไว้ ๗ แถว เพื่อบูชาพระพุทธเจ้า ผู้เป็นที่พึ่งของสัตวโลก 
ด้วยจิตอันเลื่อมใส แม้ในครั้งนั้น ดิฉันมีส่วนในบุญนั้นโดยพิเศษ 
สามีของดิฉันไปเกิดในแคว้นกาสี มีนามปรากฏว่าสุมิตตะ ดิฉัน 
เป็นภรรยานายสุมิตตะนั้น เป็นผู้เจริญด้วยสุขสมบัติ เป็นที่รัก 
ของสามี ครั้งนั้น สามีของดิฉันได้ถวายผ้าโพกศีรษะเนื้อดีแก , 

พระปัจเจกมุนี แม้ดิฉันก็มีส่วนแห่งทานนั้นอนุโมทนาทาน 
อันอุดมสามีไปเกิดในกำเนิดแห่งชาวโกลิยะในแคว้นกาสี ครั้งนั้น 
สามีของดิฉัน พร้อมกับบุตรของชาวโกลิยะ ๕๐๐ คน ได้บำรุง 
พระปัจเจกพุทธเจ้า ๕๐๐ องค์ อาราธนาพระปัจเจกพุทธเจ้า 
เหล่านั้นให้อยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสแล้ว ได้ถวายไตรจีวร 
ครั้งนั้น ดิฉันเป็นภรรยาแห่งโกลิยบุตรคนนั้นด้วยกุศลกรรมบถที่ 
บำเพ็ญมา โกลิยบุตรนั้นเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้ว เกิดเป็น 
พระราชาพระนามว่านันทะ มีอิสริยยศมาก แม้ดิฉันเกิดเป็นมเหสี 
ของท้าวเธอ เป็นผู้ทั่งทั่งด้วยกามสุขทั้งปวง พระเจ้านันทะนั้น 
เคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดเป็นพระเจ้าพรหมท้ตต์ เป็นใหญ่ใน 
ปฐพี ครั้งนั้น ดิฉันกับพระเจ้าพรหมทัตต์ ได้อาราธนาพระปัจเจก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 252 

พุทธเจ้า ๕๐๐ องศ์ ผู้เป็นพระโอรสแห่งพระนางปทุมวดี ให้มา 
อยู่ในพระราชอุทยานแล้วบำรุงอยู่ และบูชาพระปัจเจกพุทธเจ้า 
เหล่านั้นผู้นิพพานแล้ว จนตลอดชีวิต เราทั้งสองให้สร้างเจดีย์ 
หลายองศ์ แล้วก็บวชกัน เจริญอัปปักัญญาแล้วได้ไปสู่พรหมโลก 
จุติจากพรหมโลกแล้ว สามีของดิฉัน เกิดเป็นพราหมณ์ชื่อปิป 
ผลายนะ ที่ประเทศมหาติตถะ มารดาชื่อสุมนเทวี บิดาเป็นพราหมณ์ 
โกสิโคตร ดิฉันเกิดเป็นธิดาของพราหมณ์นาสว่ากปิละ มารดาชื่อ 
สุจิมดี ในมัททชนบท เมืองสากลบุรีที่อุดม บิดาของดิฉันหล , อรูป 
ดิฉันด้วยแท่งทองคำแล้ว ถวายรูปหล่อแก , พระพุทธกัสสปผู้เว้นจาก 
กามคุณ พราหมณ์ปิปผลายนะนั้นเป็นหนุ่ม ไปตรวจดูการงานใน 
กาลบางครั้ง เห็นสัตว์ทั้งหลายที่ลูกกาเป็นต้นกัดกินแล้วสลดใจ 
ครั้งนั้นดิฉันเห็นนั้ามันงาที่มีในเรือน เอาออกผึ่งแดด มีเหล่าหนอน 
อาศัยกินแล้ว ได้ความสลดใจ ครั้งนั้นปิปผลายนพราหมณ์ ออก 
บวชแล้วดิฉันก็บวชตาม อยู่ในสำนักปริพาชก๕ปีเมื่อพระนาง 
โคตมี ผู้เป็นพระมาตุจฉาบำรุพระพิชิตมารมาทรงผนวชแล้ว ดิฉัน 
เข้าไปหาท่าน ต่อมา พระพุทธเจ้าโปรดสั่งสอนแล้วไม่นานเท่าไร 
ก็ได้บรรลุอรหัตผล ได้อุทานว่าน่าชม เรามีพระกัสสปเถระผู้มีสิริ 
เป็นกัลยาณมิตร พระกัสสปเถระเป็นบุตรทายาทแห่งพระพุทธเจ้า 
มีจิตตั้งมั่นดีรู้ปุพเพนิวาสญาณ เห็นสวรรค์และอบาย ลุถึงแล้วซึ่ง 
ความสิ้นชาติ เป็นมุนีอยู่จบอภิญญา เป็นพราหมณ์มีไตรวิชชาด้วย 
วิชชา ๓ นี้ดิฉันชื่อภัททกาปิลานีก็เหมือนกันได้ไตรวิชชาละ 
มัจจุราช ทรงร่างกายเป็นที่สุดนี้ชนะมารพร้อมทั้งพลมารแล้ว เรา 
ทั้งสองเห็นโทษในโลกแล้วออกบวชกัน เป็นผู้หมดอาสวะ ทรมาน 
เสร็จแล้ว มีความเย็น ดับสนิทแล้ว ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ... 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 253 
พระพุทธศาสนาดิฉันได้ทำเสร็จแล้ว. 

ทราบว่า ท่านพระภัททกปิลานึภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบภิท่ทกาปิลานึเถริยาปทาน. 

ยโสธราเถริยาปทานที่ ๘ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระยโสธราเถรี 

[๑๖๘] ดิฉันมีฤทธมาก มีปัญญามาก มีภิกษุณี ๑, ๑๐๐ องศ์ เป็นบริวาร 
เข้าไปเฝ็าพระสัมพุทธเจ้า ถวายอภิวาทแล้วเห็นลายลักษณ์กงจักร 
ของพระศาสดา แล้วนั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนหนึ่ง ได้กราบทูลว่า 
หม่อมฉันมีอายุ๗๘ ปี ล่วงเข้าปัจฉิมวัยแล้ว ถึงความเป็นผู้มีกาย 
เงึ่อมลงแล้วขอกราบทูลลาพระมหามุนี หม่อมฉันมีวัยแก , มีชีวิต 
น้อย จักละพระองค์ไป มีที่พึ่งของตนได้ทำแล้ว มีมรณะใกล้เข้ามา 
ในวัยหลัง ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า หม่อมฉันจักถึงความดับในคืนวันนี้ 
มิได้มีชาติ ชรา พยาธิและมรณะ จักไปสู่นิพพานที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง 
เป็นบุรีอันไม่มีความแก่ ความตายและไม่มีภัย บริษัทเข้าเฝ็าพระองศ์ 
อยู่ รู้จักความผิด ขอประทานโทษ ณ ที่เฉพาะพระพักตร์พระองศ์ 
เมื่อหม่อมฉันท่องเที่ยวไปในสงสาร หากมีความพลั้งพลาดใน 
พระองศ์ ขอพระองค์ทรงโปรดประทานโทษแก'หม่อมฉันเถิด. 

พระมีผู้พระภาคตรัสว่า 

ดูกรท่านผู้ปฏิบัติตามคำสอนของเรา ท่านจงแสดงฤทธ และตัดความ 
สงสัยของบริษัททั้งปวงในศาสนาเถิด. 

พระยโสธราเถรีกราบทูลว่า 

ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า หม่อมฉันชื่อยโสธราเป็นปชาบดีของพระองค์ 
เมื่อยังทรงครองอาคารวิสัย เกิดในศากยสกุลตั้งอยู่ในองค์สมบัติ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 254 

ของหญิง ประเสริฐกว่าหญิง ๑๖๙,๐00 นาง ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า 
หม่อมฉันเมื่ออยู่ในพระราชวังของพระองศ์ เป็นประธานเป็นใหญ่ 
กว่าหญิงทั้งปวง สมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติ และอาจารสมบัติ 
ดำรงอยู่ในความเจริญทุกสมัย นารีทั้งมวลย่อมเคารพหม่อมฉัน 
เหมือนพวกมนุษย์เคารพเทวดา ฉะนั้น หม่อมฉันเป็นประมุข 
แห่งนางกัญญาหนึ่งพัน ในราชพระนิเวศน์ของพระศากยบุตร นาง 
กัญญาเหล่านั้นร่วมสุขร่วมทุกข์กัน ปานประหนึ่งว่าพวกเทวดาใน 
นันทวัน ฉะนั้น หม่อมฉันเป็นบัณฑิต ล่วงกามธาตุด้วยรูปธาตุ 
มิได้มีใครๆ มีรูปเหมือนรูปของหม่อมฉัน เว้นแต่พระองค์ผู้เป็น 
นายกของโลก หม่อมฉันขอภิวาทพระส้มพุทธเจ้าแล้ว จักแสดง 
ฤทธิ”ถวาย พระยโสธราเถรี แสดงสุทธิ”ชนิดต่างๆ มากมาย 
แสดงกายเท่าภูเขาจักรวาล แสดงศีรษะเท่าอุตรคุรุทวีป แสดงแขน 
สองข้างเท่าทวีปทั้งสอง แสดงสรีระเป็นต้นหว้าประจำทวีปมีกิ่ง 
ด้านใต้มีลูกเป็นพวง กิ่งต่างๆ ก็มีลูกดก แสดงดวงจันทร์ และ 
ดวงอาทิตย์เป็นนัยน์ตา แสดงเขาสุเมรุเป็นกระหม่อมแสดงเขา 
จักรวาลเป็นหน้า เอาต้นหว้าพร้อมทั้งรากทำเป็นพัดเดินเข้าไป 
เฝ็าถวายบังคมพระศาสดาผู้เป็นนายกของโลกแสดงเพศช้าง เพศม้า 
ภูเขา และทะเล ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ เขาสุเมรุ และเพศน้าว 
สักกเทวราช กราบทูลว่า ข้าแต่พระมหาวีรเจ้าผู้มีพระจักษุ หม่อมฉัน 
ผู้ชื่อว่ายโสธรา ขอถวายบังคมพระยุคลบาท พระเถรีเอาดอกไม้ 
ปิดพันโลกธาตุไว้ และนิรมิตเป็นเพศพรหมแสดงสุญญตธรรมอยู่ 
กราบทูลว่า ข้าแต่พระวีรเจ้าผู้มีพระจักษุ หม่อมฉันผู้ชื่อว่ายโสธรา 
ขอถวายบังคมพระยุคลบาท หม่อมฉันเป็นผู้มีความชำนาญในฤทธ 
มีความชำนาญในทิพโสตธาตุ มีความชำนาญในเจโตปริยญาณ ย่อม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 255 

รู้ปุพเพนิวาสญาณ และทิพจักษุอันหมดจดวิเศษ มีอาสวะทั้งปวง 
หมดสิ้นแล้ว บัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีก ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า หม่อมฉัน 
มีญาณในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติ และปฏิภาณเกิดขึ้นในสำนักของ 
พระองศ์ ความพร้อมเพรียงแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ผู้เป็นนาถะ 
ของโลก พระองค์ทรงแสดงดีแล้ว ข้าแต่พระมหามุนี อธิการเป็น 
อันมากของหม่อมฉันย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก , พระองค์ ข้าแต่ 
พระมุนีมหาวีรเจ้า ขอพระองค์พึงทรงระลึกถึงกุศลกรรมเก่าของ 
หม่อมฉันเถิดข้าแต่พระมหาวีรเจ้า หม่อมฉันสั่งสมบุญไว้เพื่อ 
ประโยชน์แก , พระองค์ ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า หม่อมฉันงดเว้น 
อนาจารในสถานที่ไม , ควร แม้ชีวิตก็ยอมสละเพื่อประโยชน์แก , 

พระองค์ได้ ข้าแต่พระมหามุนี พระองค์ประทานหม่อมฉันเพื่อให้ 
เป็นภรรยาผู้อื่นหลายพันโกฏิกัป ก็เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ หม่อม 
ฉันมิได้เสียใจในเรื่องนั้นเลย ข้าแต่พระมหามุนี พระองค์ประทาน 
หม่อมฉันเพื่ออุปการะหลายพันโกฏิกัป เพื่อประโยชน์แก , พระองค์ 
หม่อมฉันมิได้เสียใจในเรื่องนั้นเลย ข้าแต่พระมหามุนี พระองค์ 
ประทานหม่อมฉันเพื่อประโยชน์เป็นอาหารหลายพันโกฏิกัป หม่อม 
ฉันมิได้เสียใจในเรื่องนั้นเลย หม่อมฉันบริจาคชีวิตหลายพันโกฏิกัป 
ประชุมชนชักทำการพ้นจากภัย ก็ยอมสละชีวิตของหม่อมฉันให้ 
ข้าแต่พระมหามุนี หม่อมฉันย่อมไม่เคยหวงเครื่องประดับและผ้า 
นานาชนิดซึ่งอยู่ที่ตัว และภัณฑะคือตัวหญิง เพื่อประโยชน์แก่ 
พระองค์ ข้าแต่พระมหามุนิมหาวีรเจ้า ทรัพย์ ข้าวเปลือกปัจจัย 
เครื่องบริจาค บ้าน นิคม ไร , นา บุตร ธิดา ช้าง ม้า โค ทาสี 
ภรรยา มากมายนับไม , ล้วน พระองค์ทรงบริจาคแล้วเพื่อประโยชน์ 
แก , พระองค์ (พระองค์ตรัสบอกหม่อมฉันว่า) เราย่อมให้ทานกะพวก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 256 

ยาจก เมื่อเราให้ทานอันอุดม เราย่อมไม , เห็นหม่อมฉันเสียใจ ข้าแต่ 
พระมหามุนี หม่อมฉันยอมรับทุกข์มากมายหลายอย่างจนนับไม , ถ้วน 
ในสงสารเป็นอเนกเพื่อประโยชน์แก , พระองศ์ ข้าแต่พระมหามุนี 
หม่อมฉันได้รับสุขย่อมอนุโมทนา และในคราวที่ได้รับทุกข์ก็ไม่ 
เสียใจ เป็นผู้ยินดีแล้วในที่ทุกแห่งเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ ข้าแต่ 
พระมหามุนี พระส้มพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโดยมรรคาอันสมควร 
เสวยสุขและทุกข์แล้ว ได้บรรลุซึ่งพระโพธิญาณ หม่อมฉันได้ร่วม 
มาเป็นอันมาก กับพระส้มพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมผู้เป็นนายกของ 
โลก เป็นเทพผู้ประเสริฐ พระองค์ก็ได้ร่วมมาเป็นอันมาก กับพระ 
ส้มพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆ ผู้เป็นนาถะของโลก ข้าแต่พระมหามุนี 
อธิการของหม่อมฉันมีมากเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ หม่อมฉันเมื่อ 
แสวงหาพุทธธรรมอยู่ก็ได้เป็นบริจาริกาผู้รับใช้ของพระองค์ ในสี่ 
อสงไขยแสนกัป พระมหาวีรเจ้าพระนามว่าทีปังกร ผู้เป็นนายก 
ของโลก เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว ประชาชนในปัจจันตประเทศ มีจิตใจ 
ยินดีนิมนต์พระตถาคตเจ้าแล้ว ช่วยกันแผ้วถางหนทางสำหรับเป็น 
ที่เสด็จพระพุทธดำเนิน ณ กาลครั้งนั้น พระองค์เป็นพราหมณ์ 
นามว่าสุเมธ ตกแต่งหนทางยาว เพื่อพระสุคตเจ้าผู้ทรงเห็นธรรม 
ทั้งปวง หม่อมฉันมีสมภพในสกุลพราหมณ์ เป็นหญิงสาวมีนามว่า 
สุมิตตาเข้าไปสู่สมาคม ถือดอกบัวไป ๘ กำ เพื่อบูชาพระศาสดา 
แต่ได้ถวายพระองค์ผู้เป็นฤาษีอุดม ในท่ามกลางประชุมชน ครั้งนั้น 
หม่อมฉันได้เห็นพระองค์ประกอบสุภกิจอยู่นาน มีความกรุณา เมื่อ 
ฤาษีนั้นเดินเลยไปแล้วยังดึงใจหม่อมฉันให้นิยม จึงได้สำคัญว่า 
ชีวิตของเรามีผล ครั้งนั้น หม่อมฉันเห็นความพยายามของพระองค์ 
นั้นมีผลจึงได้ถวายดอกบัวแก่พระองค์ผู้เป็นฤาษี ด้วยบุญที่ทำมาก่อน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 257 

แม้จิตของหม่อมฉันก็เลื่อมใสในพระส้มพุทธเจ้า หม่อมฉันยิ่งมีจิต 
เลื่อมใสในพระองค์ผู้เป็นฤาษีมีมนัสสูง มิได้เห็นสิ่งลื่นที่ควรถวาย 
จึงได้ถวายดอกบัวแก , พระองค์ผู้เป็นฤาษีพร้อมด้วยกล่าวว่า ข้าแต่ 
พระฤาษี ดอกบัว ๕ กำ จงมีแก่ท่าน ดอกบัว ๓ กำ จงมีแก่ดิฉัน 
ข้าแต่ท่านพระฤาษีดอกบัวเหล่านั้นจงมีเสมอกับด้วยท่านนั้น เพื่อ 
ประโยชน์แก , โพธิญาณของท่าน 
จบภาณวารที่ ๔. 

สุเมธฤาษีร้บัดอกบัว แล้วบูชาพระพุทธทีปังกร ผู้แสวงหาคุณธรรม 
ใหญ่ มีบริวาร ยศมาก เสด็จดำเนินมาในท่ามกลางประชุมชน เพื่อ 
ประโยชน์แก , โพธิญาณ พระมหามุนีมหาวีรเจ้าทีปังกร ทอดพระเนตร 
เห็นสุเมธฤาษีผู้มีมนัสสูงแล้ว ทรงพยากรณ์ในท่ามกลางประชุมชน 
ข้าแต่พระมหามุนีในกัปอันประมาณมิได้แต่กัปนี้พระมหามุนี 
ทีปงกรทรงพยากรณ์กรรมของหม่อมฉันอันเป็นกรรมตรงว่า ดูกรฤาษี 
ผู้ใหญ่ อุบาสิกาผู้นี้ จักเป็นผู้มีจิตเสมอกัน มีกุศลกรรมเสมอกัน 
ทำกุศลร่วมกัน เป็นที่รักของบุญกรรม เพื่อประโยชน์แก , ท่าน น่าดู 
นำชม น่ารักยิ่ง น่าชอบใจ มีวาจาอ่อนหวาน จักเป็นธรรมทายาท 
ผู้มีฤ ทธิ”ของท่าน อุบาสิกานี้ จักรักษากุศลธรรมทั้งหลายเหมือนพวก 
เจ้าของทรัพย์ รักษาทรัพย์ที่เก็บไว้เองในคลัง ฉะนั้น ประชาชนจะ 
อนุเคราะห์ อุบาสิกาผู้ที่เป็นที่รักของท่านนั้น อุบาสิกานี้จักมีบารมี 
เต็ม จักละกิเลสได้ดังราชสีห์ละกรง แล้วจักบรรลุโพธิญาณ 
ในกัปอันประมาณมิได้แต่กัปนี้พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์หม่อมฉัน 
ด้วยพระวาจาใด หม่อมฉันเมื่ออนุโมทนาพระวาจานั้น เป็นผู้ทำ 
กรณียกิจอย่างนี้หม่อมฉันยังจิตให้เลื่อมใสในกุศลกรรมที่ได้ทำไว้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 258 

แล้วนั้น ได้เสวยผลในกำเนิดเทวดาและมนุษย์มากมาย ได้เสวย 
สุขและทุกข์ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ในภพนี้ซึ่งเป็นภพหลัง 
หม่อมฉันเกิดในศากยสกุล มีรูปสมบัติ มีโภคสมบัติ มียศ มีศีล 
สมบูรณ์ด้วยองคสมบัติทั้งปวง ได้รับสักการะอย่างยิ่งในสกุล 
ทั้งหลาย มีลาภ สรรเสริญและสักการะ พรั่งพร้อมไปด้วยโลกธรรม 
มีจิตไม่ประกอบด้วยทุกข์ ไม , มีภัยแต่ที่ไหนๆ สมจริงตามพระดำรัส 
ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ในกาลนั้นยโสธรานารีผู้มีเพียร แสดง 
อุปการะทั้งภายในพระราชฐานและแก่พวกเจ้าในพระนคร มีอุปการะ 
ทั้งในยามสุขและยามทุกข์ เป็นผู้บอกประโยชน์ให้และทำความ 
อนุเคราะห์หม่อมฉันยังมหาทานให้เป็นไปแล้วแก , พระพุทธเจ้า ห้า 
ร้อยโกฏิและพระพุทธเจ้าเก้าร้อยโกฏิ ข้าแต่พระมหาราช ขอพระองค์ 
ทรงสดับอธิการเป็นอันมากของหม่อมฉัน หม่อมฉันยังมหาทานให้ 
เป็นไป แก่พระพุทธเจ้าร้อยสิบเอ็ดโกฏิ ซึ่งเป็นนายกผู้เลิศของโลก 
ข้าแต่พระมหาราช -.. หม่อมฉันยังมหาทานให้เป็นไปแก่พระพุทธเจ้า 
ร้อยยี่สิบโกฏิ และแก , พระพุทธเจ้าร้อยสามสิบโกฏิ ... หม่อมฉันยัง 
มหาทานให้เป็นไปแก่พระพุทธเจ้าร้อยสี่สิบโกฏิและแก , พระพุทธเจ้า 
ร้อยห้าสิบโกฏิ .-. หม่อมฉันยังมหาทานให้เป็นไป แก่พระพุทธเจ้า 
ร้อยหกสิบโกฏิ และแก , พระพุทธเจ้าร้อยเจ็ดสิบโกฏิ -.. หม่อมฉันยัง 
มหาทานให้เป็นไปแก่พระพุทธเจ้าร้อยแปดสิบโกฏิ และแก่พระ 
พุทธเจ้าร้อยเก้าสิบโกฏิ -.. หม่อมฉันยังมหาทานให้เป็นไปแก่พระ 
พุทธเจ้าแสนโกฏิ ซึ่งเป็นนายกผู้ประเสริฐของโลก -.. หม่อมฉันยัง 
มหาทานให้เป็นไปแก่พระพุทธเจ้าเก้าพันโกฏิ และแก่พระพุทธเจ้า 
อื่นอีกซึ่งเป็นนายกของโลก ..- หม่อมฉันยังมหาทานให้เป็นไปแก่ 
พระพุทธเจ้าแสนโกฏิ และแก่พระพุทธเจ้าแปดสิบห้าโกฏิแก่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 259 

พระพุทธเจ้าร้อยแปดสิบห้าโกฏิ แก่พระพุทธเจ้ายี่สิบเจ็ดโกฏิ -.. 

หม่อมฉันยังมหาทานให้เป็นไป แก , พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ปราศจาก 
ราคะ มีแปดโกฏิเป็นที่สุด ข้าแต่พระมหาราช -.. หม่อมฉันยัง 
มหาทานให้เป็นไปแก่พระขีณาสพผู้ปราศจากมลทิน เป็นพระพุทธ 
สาวกมาก นับไม , ถ้วน ข้าแต่พระมหาราช ขอพระองศ์จงทรงฟิง 
อธิการเป็นอันมากของหม่อมฉัน แต่หม่อมฉัน หม่อมฉันยัง 
มหาทานให้เป็นไปแล้วแก่พระพุทธเจ้าผู้ทรงประพฤติธรรมทั้งหลาย 
และพระอริยสงฆ์ผู้ประพฤติในสัทธรรม ในกาลทั้งปวง ด้วย 
ประการอย่างนี้บุคคลผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้ 
และโลกหน้า ควรประพฤติธรรมให้เป็นสุจริต ไม , ควรประพฤติ 
ธรรมให้เป็นทุจริต เพราะบุคคลผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งใน 
โลกนี้และโลกหน้า หม่อมฉันเบื่อหน่ายในสงสาร จึงออกบวช 
พร้อมด้วยบริวารชนพันหนึ่ง ครั้นบวชแล้วก็หมดกังวล ละอาคาร 
สถานแล้วออกบวช ยังไม , ทันถึงครึ่งเดือนก็ได้บรรลุจตุราริยสัจ 
คนเป็นอันมากนำจีวรบิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชปัจจัยเข้ามา 
ถวาย เหมือนลูกคลื่นในทะเล ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ว -.. พระ 
พุทธศาสนาดิฉันได้ทำเสร็จแล้ว หม่อมฉันได้รับทุกขวิบัติมากอย่าง 
และสุขสมบัติมากอย่างเช่นนี้ ถึงพร้อมแล้ว'ซึ่งความเป็นผู้บริสุทธ 
สมบูรณ์ด้วยคุณทั้งปวง บุคคลผู้ถวายตนของตนแก , พระพุทธเจ้าผู้ 
แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ เพื่อประโยชน์แก่บุญ ก็ย่อมพรั่งพร้อมไป 
ด้วยสหาย ลุถึงนิพพานบทอันเป็นอสังขตะ กรรมทั้งปวงส่วนอดีต 
ปัจจุบันและอนาคต ของหม่อมฉันหมดสิ้นไปแล้ว ข้าแต่พระองศ์ 
ผู้มีพระจักษุ หม่อมฉันขอถวายบังคมพระยุคลบาท. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 260 

ทราบว่า ท่านพระยโสธราภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้เฉพาะพระพักตร์ผู้มีพระภาค ด้วย 
ประการฉะนี้แล. 

จบยโสธราเถริยาปทาน. 

อปทานแห่งพระเถรีหนึ่งหมื่นที่ ๙ 
ว่าด้วยบุพจริยาของพระเถรีหมื่นรูป 

[๑๖๙] ในสื่อสงไขยแสนกัป พระพิชิตมารผู้เป็นนายกของโลกพระนามว่า 

ทีปังกร เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว พระพุทธทีปังกรมหาวีรเจ้าผู้เป็นนายกชั้น 

พิเศษ ทรงพยากรณ์ว่า สุเมธบัณฑิตกับนางสุมิตตามีสุขและทุกข์ 

ร่วมกัน เมื่อเสด็จเที่ยวทรงดูโลกกับทั้งเทวโลก เสด็จเข้ามาสู่ 

สมาคมแห่งหม่อมฉันทั้งหลาย ในการทรงพยากรณ์สุเมธบัณฑิต 

และนางสุมิตตานั้นสุเมธบัณฑิตย่อมเป็นใหญ่กว่าชนทั้งปวงใน 

สมาคมอนาคตแห่งหม่อมฉันทั้งหลาย ภรรยาทั้งหมด กล่าววาจา 

เป็นที่รักเป็นที่พอใจแห่งท่าน ข้าแต่พระมหามุนี ทานศีลทั้งปวงและ 

ภาวนาที่บำเพ็ญดีแล้ว ทานทั้งปวงนี้ คือ ของหอม ดอกไม้ เครื่อง 

ไล้ทา ประทีป และทานวัตถุอันสำเร็จด้วยรัตนะ หม่อมฉัน 

ทังหลายบริจาคแล้วตลอดกาลนาน ข้าแต่พระมหามุนี ฐานะอย่างใด 

อย่างหนึ่ง หม่อมฉันทั้งหลายปรารถนาไว้แล้วทานทั้งปวงบริจาคแล้ว 

ข้าแต่พระมหามุนี กุศลกรรมอย่างอื่นและวัตถุเครื่องบริโภคเป็น 

ของมนุษย์ หม่อมฉันทั้งหลายทำไว้แล้ว หม่อมฉันทั้งหลายบริจาค 

ทานทั้งปวงในพระมหามุนีตลอดกาลนาน บุญเป็นอันมากหม่อมฉัน 

ทั้งหลายทำแล้วในสงสารมีชาติเป็นอเนก หม่อมฉันทั้งหลายได้ 

เสวยความเป็นอิสระ ท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ ในภพนี้ 

ซึ่งเป็นภพหลัง หม่อมฉันเกิดแล้วในนิเวศน์แห่งพระศากยบุตร 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 261 

พวกสตรีเกิดแล้วในสกุลต่างๆ งดงามดังนางฟ้า มีวรรณะเป็นที่ 
ชอบใจหม่อมฉันทั้งหลายมีลาภเป็นอย่างเลิศถึงยศแล้วได้รับบูชา 
สักการะแต่ชนทั้งปวง หม่อมฉันทั้งหลายได้อันนปานาหาร ประชุมชน 
นับถือเสมอไป ละอาคารสถานแล้วออกบวช ยังไม่ทันถึงครึ่งเดือน 
ก็ได้ถึงแล้วซึ่งความดับทุกข์ทั้งหมดด้วยกัน หม่อมฉันทั้งหลายได้ 
ข้าว นํ้า ผ้า เสนาสนะและสรรพปัจจัยที่พวกทายกทายิกานำเข้า 
มาสักการะบูชาเสมอไป หม่อมฉันทั้งหลายเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ... 

พระพุทธศาสนา หม่อมฉันทั้งหลายทำเสร็จแล้ว. 

ทราบว่า ภิกษุณีหนึ่งหมื่นมีพระยโสธราเถรีเป็นประธาน ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ 
เฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาค ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบอปทานแห่งพระเถรีหนึ่งหมื่น. 

อปทานแห่งพระเถรีหนึ่งหมื่นแปดพันที่ ๑๐ 
ว่าด้วยบุพจริยาของพระเถรีหมื่นแปดพันรูป 
[๑๗๐] ภิกษุณีที่มีสมภพในศากิยสกุล ๑๘,00๐ มีพระยโสธราเถรีเป็น 
ประธาน เข้าเผ้าพระสัมพุทธเจ้า ภิกษุณีทั้ง ๑๘,00๐ ล้วนแต่ผู้มี 
ฤทธ ถวายบังคมพระยุคบาทแห่งพระมุนี ได้กราบทูลตามกำลังว่า 
ข้าแต่พระมหามุนีผู้นายก หม่อมฉันทั้งหลายมีชาติ ชรา พยาธิและ 
มรณะสิ้นแล้ว ย่อมถึงอมตบทอันสงบไม่มีอาสวะ ข้าแต่พระมหา 
มุนีผู้เป็นนายกชั้นพิเศษประชาชนย่อมรู้ความผิด คือ ความพลั้ง 
พลาดที่มีในก , อนของหม่อมฉัน ทั้งปวง ขอพระองค์โปรดประทาน 
โทษแก่หม่อมฉันทั้งหลายเถิด. 

พระบรมศาสดาตรัสว่า 

ท่านทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติตามกำสั่งสอนของเรา จงแสดงฤทธและ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 262 

ตัดความสงสัยของบริษัททั้งมวลเถิดฯ 
ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า พระยโสธราเถรีผู้เป็นปชาบดีแห่งพระองค์ 
เมื่อยังดำรงอยู่ในอคารวิสัย เป็นที่พอพระท้ยน่ารัก น่าชมทุกอย่าง 
เป็นหัวหน้าแห่งสตรี ๑๙๖ ,๐๐๐ ข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียร 
หม่อมฉันทั้งหลายนั้นเป็นอิสระกว่าสตรีทั้งสิ้น สมบูรณ์ด้วยรูป 
สมาบัติและอาจารสมบัติ ดำรงอยู่ในความเจริญ มีวาจาเป็นที่รัก 
สตรีทั้งปวงย่อมเคารพเหมือนพวกมนุษย์เคารพเทวดา สตรีที่มี 
สมภพในศากิยวงศ์ ๑๘, ๐๐๐ มี พระยโสธราเถรี เป็นประมุขเป็น 
ใหญ่ ข้าแต่พระมหามุนี พระยโสธราเถรีล่วงกามธาตุ ดำรงอยู่ 
ในรูปธาตุ สตรีหนึ่งพันมิได้มีคนไหนมีรูปเหมือนพระเถรีนั้น ท่าน 
พระยโสธราเถรีจงถวายอภิวาทพระสัมพุทธเจ้าแสดงฤทธถวายเถิด 
ภิกษุณีมีพระยโสธราเถรีเป็นต้นนั้นแสดงฤทธิชนิดต่างๆ เป็น 
อันมาก แสดงกายเท่าภูเขาจักรวาล แสดงศีรษะเท่าอุตรคุรุทวีป 
แสดงแขนสองข้างเท่าทวีปทั้งสอง แสดงสรีระเป็นต้นหว้าประจำ 
ทวีป มีกิ่งด้านใต้มีลูกเป็นพวงกิ่งต่างๆ มีลูกดก แสดงดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์เป็นนัยน์ตา แสดงเขาสุเมรุเป็นกระหม่อม แสดงเขา 
จักรวาลเป็นหน้าเอาต้นหว้าพร้อมทั้งรากเดินพัดเข้ามาถวายบังคม 
พระโลกนายกแสดงเพศช้าง เพศม้า ภูเขา ทะเล ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์ เขาสุเมรุและเพศท้าวสักกเทวราช ข้าแต่พระวีรเจ้าผู้มี 
พระจักษุ เป็นนายกของนรชน พระยโสธราเถรีและหม่อมฉัน 
ทั้งหลาย ขอถวายบังคมพระยุคลบาท เป็นผู้สำเร็จแล้วด้วยกุศล 
ธรรมที่อบรมมานานเพื่อพระองค์ ข้าแต่พระมหามุนีหม่อมฉัน 
ทั้งหลายเป็นผู้มีความชำนาญในฤทสิ้มีความชำนาญในทิพโสตธาตุ 
มีความชำนาญในเจโตปริยญาณ รู้ปุพเพนิวาสญาณและทิพจักษุอัน 
หมดจดวิเศษ มีอาสวะทั้งปวงหมดสิ้นแล้ว บัดนี้ภพใหม่ไม , มีอีก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 263 

ข้าแต่พระมหาวีรเจ้าหม่อมฉันทั้งหลายมีญาณในอรรถะ ธรรมะ 
นึรุติและปฏิญาณเกิดขึ้นแล้วในสำนักของพระองค์ หม่อมฉัน 
ทั้งหลายแสดงความสมาคมแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ผู้เป็นนาถะ 
ของโลกแต่ข้าพระมหามุนี อธิการเป็นอันมากของหม่อมฉันทั้งหลาย 
ย่อมเป็นประโยชน์แก , พระองค์ ขอพระองศ์ทรงระลึกถึงกุศลกรรม 
เก่าของหม่อมฉันทั้งหลายเถิด ข้าแต่พระมหาวีรเจ้าหม่อมฉัน 
ทั้งหลายสั่งสมบุญ ก็เพื่อประโยชน์แก , พระองค์หม่อมฉันทั้งหลาย 
งดเว้นอนาจารในสถานที่ไม่ควร แม้ชีวิตก็ยอมสละเพื่อประโยชน์ 
พระองค์ ข้าแต่พระมหามุนีพระองค์ประทานหม่อมฉันทั้งหลาย 
เพื่อต้องการให้เป็นภรรยาของผู้อื่นหลายพันโกฏิกัป ก็เพื่อประโยชน์ 
แก , พระองค์ หม่อมฉันทั้งหลายมิได้เสียใจ ข้าแต่พระมหามุนี 
พระองค์ประทานหม่อมฉันทั้งหลายเพื่ออุปการะหลายพันโกฏิกับ เพื่อ 
ประโยชน์แก , พระองค์ หม่อมฉันทั้งหลายมิได้เสียใจในเรื่องนี้เลย 
ข้าแต่พระมหามุนี พระองค์ประทานหม่อมฉันทั้งหลาย เพื่อ 
ประโยชน์เป็นอาหารหลายพันโกฏิกัป เพื่อประโยชน์แก , พระองค์ 
หม่อมฉันทั้งหลาย มิได้เสียใจในเรื่องนี้เลยหม่อมฉันทั้งหลายยอม 
สละชีวิต ทำความพ้นภัยหลายพันโกฏิกัป ข้าแต่พระมหามุนี 
หม่อมฉันทั้งหลายไม่เคยหวงเครื่องประดับ และผ้ามากชนิดซึ่งอยู่ที่ 
ตัว และภัณฑะคือ ตัวหญิงเพื่อประโยชน์แก , พระองค์ ข้าแต่ 
พระมหามุนีมหาวีรเจ้า ทรัพย์ ข้าวเปลือก ปัจจัยเครื่องบริจาค บ้าน 
นิคม นา บุตร ธิดา ช้าง ม้า โค ทาสี ภรรยา มากนับไม , 

ล้วน พระองค์ทรงบริจาคแล้ว เพื่อประโยชน์แก , พระองค์ พระองค์ 
ตรัสบอกหม่อมฉันทั้งหลายว่า เราทั้งหลายชักให้ทานกะพวกยาจก 
เมื่อเราให้ทานอันอุดมเราทั้งหลายก็ไม่เห็นความเสียใจกัน ข้าแต่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 264 

พระมหาวีรเจ้า หม่อมฉันทั้งหลายยอมรับทุกข์มากมายหลายอย่าง 
นับไม , ถ้วน ในสงสารเป็นอเนก เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ 
หม่อมฉันทั้งหลายได้รับความสุข ย่อมอนุโมทนา และในคราวได้ 
รับทุกข์ก็ไม่เสียใจ เป็นผู้ยินดีแล้วในที่ทุกแห่ง เพื่อประโยชน์แก่ 
พระองศ์ ข้าแต่พระมหามุนี พระส้มพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโดย 
มรรคาอันสมควรเสวยสุขทุกข์แล้ว ได้บรรลุซึ่งโพธิญาณ หม่อมฉัน 
ทั้งหลายได้ร่วมกับพระส้มพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม ผู้เป็นนายก 
ของโลก เป็นเทพผู้ประเสริฐ มาเป็นอันมาก พระองศ์ก็ได้ร่วมกับ 
พระส้มพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆ ผู้เป็นนาถะของโลกมาเป็นอันมาก 
ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า อธิการของหม่อมฉันทั้งหลายมีมากเพื่อ 
ประโยชน์แก , พระองศ์ เมื่อพระองค์ทรงแสวงหาพุทธธรรมอยู่ 
หม่อมฉันทั้งหลายก็ยอมเป็นบริจาริการับใช้พระองค์ ในสื่อสงไขย์ 
แสนกัป พระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกร เป็นพระมหาวีระ เป็น 
นายกของโลก เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว ประชาชนในปัจจันตประเทศ 
มีใจยินดี นิมนต์พระตถาคตเจ้าแล้ว ช่วยกันแผ้วถางหนทางเป็นที่ 
เสด็จพระพุทธดำเนิน กาลครั้งนั้น พระองค์เป็นพราหมณ์นามว่า 
สุเมธตกแต่งหนทางยาว เพื่อพระสุคตเจ้าผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวง 
คราวนั้น หม่อมฉันทุกคนมีสมภพในสกุลพราหมณ์ ถือดอกบัว 
เป็นอันมากนำไปสู่สมาคม สมัยนั้น พระพุทธเจ้าทีปงกรผู้มีบริวาร 
ยศมาก เป็นพระมหาวีระทรงพยากรณ์สุเมธฤาษีผู้มีมนัสสูง 
เมื่อพระพุทธทีปังกรกำลังทรงประกาศกรรมของสุเมธฤาษีด้มีมนัสสูง 
แผ่นดินหวั่นไหวสะเทื้อนสะท้านไปในโลกพร้อมทั้งเทวโลก พวก 
เทพกัญญา มนุษย์ และหม่อมฉันทั้งหลายกับทั้งเทวดา พากัน 
บูชาพระองค์ผู้เป็นสุเมธฤาษีด้วยสิ่งของที่ควรบูชาต่างๆ แล้วก็ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 265 

ปรารถนา พระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกร ทรงพยากรณ์แก , เขา 
เหล่านั้นว่า ในวันนี้ชนเหล่าใดมีความปรารถนา ชนเหล่านั้น 
จักมีในที่เฉพาะหน้าในกัปอันประมาณมิได้แต่กัปนี้พระพุทธเจ้าทรง 
พยากรณ์หม่อมฉันทั้งหลาย ด้วยพระวาจาใดหม่อมฉันทั้งหลาย 
เมื่ออนุโมทนาพระวาจานั้นเป็นผู้ทำกรณียกิจอย่างนี้หม่อมฉัน 
ทั้งหลายยังจิตให้เลื่อมใสในกุศลกรรมที่ได้ทำไว้แล้วนั้น จึงได้เสวย 
สมบัติในกำเนิดเทวดาและมนุษย์นับไม , ล้วน ครั้นได้เสวยสุขและ 
ทุกข์ในเทวดาและมนุษย์แล้ว ในภพนี้ซึ่งเป็นภพหลัง จึงมาเกิดใน 
ศากิยสกุล มีรูปสมบัติ โภคสมบัติ ยศและศีล สมบูรณ์ด้วยองศ์ 
สมบัติทั้งปวงได้รับสักการะอย่างยิ่งในสกุลทั้งหลาย มีลาภ สรรเสริญ 
และสักการะ พรั่งพร้อมไปด้วยโลกธรรม มีจิตไม่ประกอบด้วยทุกข์ 
ไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆ สมจริงตามพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ในกาลนั้น ยโสธรานารี แสดงอุปการะทั้งในภายในราชฐานและแก , 

พวกเจ้าในพระนคร มีอุปการะทั้งในยามสุขและในยามทุกข์ เป็นผู้ 
บอกประโยชน์ให้และทำความอนุเคราะห์ ควรประพฤติธรรมให้เป็น 
สุจริตไม , ควรประพฤติธรรมให้เป็นทุจริต เพราะว่าบุคคลผู้ประพฤติ 
ธรรม ย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า หม่อมฉันทั้งหลาย 
ละอคารสถานออกบวช ยังไม่ทันถึงครึ่งเดือนก็บรรลุจตุราริยสัจ 
คนเป็นอันมากนำจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชปัจจัยมา 
ถวาย เหมือลูกคลื่นในทะเล หม่อมฉันทั้งหลายเผากิเลสทั้งหลาย 
แล้ว .-. พระพุทธศาสนา หม่อมฉันทั้งหลายได้ทำเสร็จแล้ว หม่อม- 
ฉันทั้งหลายได้ทุกขวิบัติมากอย่าง และสุขสมบัติก็มากอย่างเช่นนี้ 
ถึงพร้อมแล้ว ซึ่งความเป็นผู้บริสุทธ สมบูรณ์ด้วยคุณทั้งปวง บุคคล 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 266 

ผู้ถวายตนของตนแก่พระเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ เพื่อประโยชน์ 
แก่บุญ ก็ย่อมพรั่งพร้อมไปด้วยสหาย ลุถึงนิพพานบทเป็นอสังขตะ 
กรรมทั้งปวงส่วนอดีตปัจจุบันและอนาคตของหม่อมฉันทั้งหลาย 
หมดสิ้นไปแล้ว ข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักษุ หม่อมฉันทั้งหลาย 
ขอถวายบังคมพระยุคลบาท. 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า 

เมื่อเธอทั้งหลายบอกลาเพื่อจะนิพพาน เราจะกล่าวอะไรให้ยิ่งกะเธอ 
ทั้งหลายเล่า บุคคลที่เป็นทาสที่นับว่าสัตว์ก็ลุถึงอมตบทแล้ว. 

ทราบว่า ภิกษุณีหนึ่งหมื่นแปดพันมีพระยโสธราเถรีเป็นหัวหน้า ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ 
ในที่เฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาค ด้วยประการฉะนี้แล ฯ 
จบอปทานแห่งพระเถรีหนึ่งหมื่นแปดพัน. 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 

๑. กุณฑลเกสีเถริยาปทาน ๒. กิสาโคตมีเถริยาปทาน ๓. ธรรมทินนาเถริยาปทาน 
๔. สกุลาเถริยาปทาน ๕. นันทาเถริยาปทาน ๖. โสณาเถริยาปทาน ๗. ภิททกาปิลานื 
เถริยาปทาน ๘. ยโสธราเถริยาปทาน ๙. ทสสหัสสเถริยาปทาน ๑๐. อัฏฐารสเถรีสหัสสาน 
มาปทาน บัณฑิตคำนวณคาถาได้ ๔๗๘ คาถา. 

จบกุณฑลเกสวรรคที่ ๓ 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 267 
ขัตติยกัญญาวรรคที่ ๔ 
อปทานแห่งพระเถรีที่เคยเป็นขัตติยกัญญา 
หมื่นแปดพันที่ ๑ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระเถรีหมื่นแปดพันรูป 

[๑๗๑] ข้าแต่พระมหามุนี หม่อมฉันทั้งหลายมีภพทั้งปวงสิ้นไปแล้ว ปลด 
เปลื้องที่ต่อแห่งภพแล้ว มิได้มีอาสวะทั้งปวงเลย ขอกราบทูลว่า 
ข้าแต่พระมหามุนี หม่อมฉันทั้งหลายมีกรรมเก่า ส่วนกุศลทุกอย่าง 
บำเพ็ญไว้ดีแล้ว วัตถุเครื่องบริโภคก็ให้แล้วเพื่อประโยชน์แก่ 
พระองศ์ ข้าแต่พระมหามุนี หม่อมฉันทั้งหลายบำเพ็ญกุศลกรรม 
ถวายเครื่องบริโภคแก่พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และ 
พระสาวกทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก , พระองค์ ข้าแต่พระมหามุนี 
หม่อมฉันทั้งหลายมีกรรมอย่างสูงและอย่างตํ่าบำเพ็ญดีแล้ว แก่ภิกษุ 
ทั้งหลายมีกรรมเก่าทั้งส่วนสูงทั้งส่วนตํ่าทำไว้แล้ว หม่อมฉัน 
ทั้งหลายอันกรรมเติม ที่เป็นกุศลนั้นนั่นแหละเตือนแล้ว เป็นผู้ 
พรั่งพร้อมไปด้วยกุศลกรรม ล่วงวิบัติของมนุษย์แล้ว มาเกิดใน 
สกุลกษัตริย์ เพราะหม่อมฉันทั้งหลายร่วมก่อสร้างกรรมโดยชาติ 
เดียวกันจึงได้มาเกิดมีสมภพในตระกูลกษัตริย์ร่วมกัน ในภพหลัง 
ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า หม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้มีรูปสมบัติ มีโภค 
สมบัติ มีลาภสักการะ อันมหาชนบูชาแล้ว ณ ภายในบุรี เหมือน 
พันทนวันของทวยเทพ หม่อมฉันทั้งหลายเบื่อหน่ายจึงพากันออก 
บวชเป็นภิกษุณี มีอุปาทานอยู่สองสามวัน ก็บรรลุถึงความดับ 
ทุกข์ทั้งหมดด้วยกัน หม่อมฉันทั้งหลาย อันชนเป็นอันมากนำจีวร 
บิณฑบาต เสนาสนะเภสัชปัจจัยเข้ามาสักการะบูชาแล้ว หม่อมฉัน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 268 

ทั้งหลายเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาหม่อมฉันทั้งหลาย 
ได้ทำเสร็จแล้ว. 

ทราบว่า ภิกษุณีผู้เคยเป็นข'ตติยกัญญา ๑๘,00๐ มีพระยสวดีเถรีเป็นหัวหน้า ได้กล่าว 
คาถานี้เฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาค ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบอปทานแห่งพระเถรีพระธิดากษัตริย์ ๑๘,00๐. 

อปทานแห่งพระเถรีบุตรีพราหมณ์ 
แปดหมื่นสี่พันที่ ๒ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระเถรีแปดหมื่นสี่พันรูป 

[๑๗๒] ข้าแต่พระมุนี หม่อมฉันทั้งหลายมีสมภพในสกุลพราหมณ์จำนวน 

๘๔,๐00 มีมือและเท้าละเอียดอ่อน เกิดในศาสนาของพระองค์ 

ข้าแต่พระมหามุนี หญิงที่เกิดในเวสสสกุล และสุททสกุล เทวดา 

นาค กินนร และที่อยู่ในทวีปทั้งสี่มีมาก เกิดในศาสนาของพระองค์ 

หญิงบางพวกบวชแล้ว มีความเห็นธรรมทั้งปวงก็มีมาก พวกเทวดา 

กินนร นาค จักตรัสรู้ในอนาคต ชนทั้งหลายได้เสวยเกียรติยศ 

ทั้งปวง มั่งคั่งด้วยสรรพสมบัติได้ความเลื่อมใสในพระองค์ ชักตรัส 

รู้ในอนาคต ข้าแต่พระมหาวีรเจ้าผู้มีพระจักษุ ส่วนหม่อมฉัน 

ทั้งหลายเกิดในสกุลพราหมณ์ เป็นธิดาของพราหมณ์ เป็นผู้มีโชคดี 

ขอถวายบังคมพระยุคลบาท หม่อมฉันทั้งหลายกำจัดภพทั้งหมดแล้ว 

ถอนตัณหาอันเป็นรากเง่าขึ้นแล้ว ตัดอนุสัยขาดแล้ว ทำลายสังขาร 

คือบุญหมดแล้ว หม่อมฉันทั้งปวงมีสมาธิเป็นโคจรชำนาญใน 

สมาบัติ ชักอยู่ด้วยฌานและความยินดีในธรรมทุกเมื่อ ข้าแต่พระ 

องค์ผู้นายก หม่อมฉันทั้งหลายยังตัณหาที่นำไปสู่ภพ อวิชชา และ 

แม้สังขารให้สิ้นไปแล้ว บรรลุถึงบทที่แสนยากจะเห็นได้แล้ว 

ทราบอยู่. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 269 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 

ท่านทั้งปวงมีอุปการะแก่เราผู้เดินทางไกลตลอดกาลนานมา จงตัด 
ความสงสัยของบริษัทสี่แล้วจึงถึงความดับทุกข์เถิด. 

พระเถรีเหล่านั้น ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระมุนีแล้วแสดง 
ฤทธิ”ตางๆ บางพวกแสดงแสงสว่าง บางพวกแสดงมืด บางพวก 
แสดงพระจันทร์ พระอาทิตย์ บางพวกแสดงทะเล พร้อมด้วยปลา 
บางพวกแสดงเขาสิเนรุ บางพวกแสดงเขาสัตตบริภัณฑ์ บางพวก 
แสดงต้นปาริฉัตตกะ บางพวกแสดงภพดาวดึงส์ บางพวกแสดง 
ภพยามาด้วยฤทธิบางพวกแสดงเป็นเทวดาชาวดุสิต บางพวกแสดง 
เป็นเทวดาชาวนิมมานรดี บางพวกแสดงเป็นเทวดาชาวปรนิมมิต 
วสวัตดีมีอิสระมาก บางพวกแสดงเป็นพรหม บางพวกแสดงที่ 
จงกรมอันควรแก่ค่ามาก บางพวกนิรมิตเพศเป็นพรหมแสดง 
สุญญตธรรม พระเถรีทั้งปวงครั้นแสดงฤทธิมชนิดต่างๆ แล้วก็ 
แสดงกำลังถวายพระศาสดา ครั้นแล้ว ก็ถวายบังคมพระยุคลบาท 
กราบทูลว่า ข้าแต่พระมหามุนีหม่อมฉันทังหลายเป็นผู้มีความชำนาญ 
ในฤทธ มีความชำนาญในทิพโสตธาตุ มีความชำนาญในเจโต 
ปริยญาณ รู้บุพเพนิวาสญาณและทิพจักษุอันหมดจดวิเศษ มีอาสวะ 
ทั้งปวงสิ้นไปแล้ว บัดนี้ภพใหม่มิได้มีอีก ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า 
หม่อมฉันทั้งหลายมีญาณในอรรถะธรรมะนิรุตติ และปฏิภาณเกิดขึ้น 
แล้วในสำนักของพระองค์ ความสมาคมลับพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ 
เป็นนาถะของโลก พระองค์ทรงแสดงแล้ว ข้าแต่พระมหามุนี 
หม่อมฉันทั้งหลายมีอธิการเป็นอันมาก เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ 
ข้าแต่พระมุนีมหาวีรเจ้า ขอพระองค์จงทรงระลึกถึงกุศลกรรมก่อน 
ของหม่อมฉันทั้งหลาย หม่อมฉันทั้งหลายก่อสร้างษุญก็เพื่อ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 270 

ประโยชน์แก , พระองศ์ ในกัปที่หนึ่งแสนแต่ภัทรกัปนี้พระมหามุนี 
พระนามว่าปทุมุตระ เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว พระนครหงสวดีเป็นที่อยู่ 
อาศัยแห่งสกุลของพระส้มพุทธเจ้า มีแม่นาคงคาไหลผ่านทางประตู 
พระนครหงสวดี ในกาลทั้งปวงภิกษุทั้งหลายเดือดร้อนเพราะแม่นี้า 
ไปไหนไม , ได้ นี้าเต็มเปียมวันหนึ่งบ้าง สองวันบ้าง สามวันบ้าง 
สัปดาห์หนึ่งบ้าง เดือนหนึ่งบ้าง สี่เดือนบ้าง ภิกษุเหล่านี้นจึงไป 
ไม , ได้ ครั้งนั้น รัฐบุรุษผู้หนึ่งมีนามว่าชัชชิยะ มีทรัพย์เป็นสาระ 
ของประโยชน์ของตนเห็นภิกษุทั้งหลาย ได้ให้นายช่างจัดสร้าง 
สะพานที่ส่งนี้แห่งแม่นี้าคงคา ครั้งนั้นประชาชน ให้นายช่างสร้าง 
สะพานที่แม่นี้าคงคาด้วยทรัพย์หลายแสนและรัฐบุรุษนั้น ได้ให้นาย 
ช่างสร้างวิหารที่ส่งโน้นถวายแก , สงฆ์ สตรี บุรุษ สกุลสูงและตํ่า 
เหล่านั้นได้ ให้สร้างสะพานและวิหาร ให้มีส่วนเท่ากันกับของ 
รัฐบุรุษนั้นหม่อมฉันทั้งหลายและมนุษย์เหล่าอื่น ในพระนครและ 
ในชนบท มีจิตเลื่อมใส ย่อมเป็นธรรมทายาทแห่งพระพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น สตรี บุรุษ กุมารและกุมารีมากด้วยกันต่างก็ขนเอา 
ทรายมาเกลี่ยลงที่สะพานและวิหาร กวาดถนนแล้วยกต้นกล้วย 
หม้อมีนี้าเต็มและธงขึ้น ชัดธูป จุรณ และดอกไม้เป็นสักการะ 
แด่พระศาสดา ครั้นสร้างสะพานและวิหารแล้ว นิมนต์พระพุทธเจ้า 
ถวายมหาทานแล้วปรารถนาความตรัสรู้ พระมหามุนีปทุมุตระมหา 
วีรเจ้าผู้เป็นที่เคารพแห่งสรรพสัตว์ ทรงทำอนุโมทนาแล้ว ตรัส 
พยากรณ์ว่า เมื่อแสนกัปล่วงไปแล้ว จึงมีภัทรกัป บุรุษนี้ได้ความสุข 
ในภพน้อยภพใหญ่แล้ว จักบรรลุโพธิญาณ บุรุษและสตรีที่ทำ 
หัตถกรรมทั้งหมด จักมีในที่เฉพาะหน้าในอนาคตกาล ด้วยวิบาก 
แห่งกรรมนั้นและด้วยการตั้งเจตน์จำนงไว้ ประชาชนเหล่านั้นเกิด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 

ในเทวโลกแล้ว เป็นบริจาริกาแห่งพระองค์ เสวยทิพยสุขและ 
มนุษยสุขมากมายท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ตลอดกาลนาน ใน 
กัปที่หนึ่งแสนแต่ภัทรกัปนี้หม่อมฉันทั้งหลายมีกุศลกรรมอันทำดี 
แล้ว ย่อมได้รูปสมบัติ โภคสมบัติ ยศ ความสรรเสริญและ 
ความสุขเป็นที่รัก ซึ่งเป็นผลที่ปรารถนาทั้งปวงเนืองๆ ในหมู , มนุษย์ 
ที่ละเอียดอ่อน และในเทวโลก ในภพนี้ซึ่งเป็นภพหลัง หม่อมฉัน 
ทั้งหลายเกิดในสกุลพราหมณ์ มีมือและเท้าละเอียดอ่อน และได้ 
มาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นดังว่าพระนิเวศน์แห่งพระศากยบุตร 
ข้าแต่พระมหามุนี หม่อมฉันทั้งหลายย่อมไม , เห็นแผ่นตินที่เขาไม่ 
ตกแต่ง และไม , เห็นภาคพื้นที่เป็นทางเดินลื่น แม้ตลอดกาลทั้งปวง 
เมื่อหม่อมฉันทั้งหลายอยู่ในอคารสถาน ประชุมชนก็นำสักการะทุก 
อย่างมาให้ตลอดกาลทั้งปวงเพราะผลแห่งกุศลกรรมในกาลก่อน 
หม่อมฉันทั้งหลายละอคารสถานแล้ว บวชเป็นภิกษุณีข้ามทาง 
สงสารได้แล้ว บัดนี้ภพใหม่มิได้มีอีก พวกทายกทายิกาหลายพัน 
แต่ที่นั้นๆ นำจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและเภสัชปัจจัยมาให้ 
เสมอไป หม่อมฉันทั้งหลายเผากิเลสทั้งหลายแล้ว -.. พระพุทธศาสนา 
หม่อมฉันทั้งหลายได้ทำเสร็จแล้ว. 

ทราบว่า ภิกษุณีบุตรีพราหมณ์ ๘๔,๐00 ได้กล่าวคาถาเหล่านี้เฉพาะพระพักตร์พระผู้มี 
พระภาค ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบอปทานแห่งพระเถรีบุตรีพราหมณ์ ๘๔,๐00. 

อุปลทายิกาเถริยาปทานที่ ๓ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระอุปลทาขิกาเถรี 

[๑๗๓] พระเถรีกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า 

มีกษัตริย์องศ์หนึ่งพระนามว่าอรุณ ครองราชสมบัติในพระนคร 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 272 

อรุณวดี หม่อมฉันเป็นมเหสีของท้าวเธอ บอกบุคคลบางคนว่า 
หม่อมฉันนั่งอยู่ในที่ลับคิดอย่างนี้ว่า กุศลที่เราจะเอาไปที่เราทำไว้ไม่ 
มีเลย เราจะต้องไปสู่นรกอันมีความเร่าร้อนมาก ทั้งเผ็ดร้อนร้ายแรง 
แสนทารุณเป็นแน่ในเรื่องนี้เราไม่มีความสงสัยเลย ครั้นหม่อมฉัน 
คิดอย่างนี้แล้ว ยังใจให้ร่าเริงเข้าไปเฝ็าพระราชสวามีแล้ว กราบทูล 
ว่า ข้าแต่พระขัตติยาธิบดีผู้ประเสริฐ หม่อมฉันเป็นสตรี จะไม่ 
เคยเป็นบุรุษมิได้มี ขอพระองค์ได้โปรดประทานสมณะองค์หนึ่งแก , 

หม่อมฉันเถิด หม่อมฉันจักนิมนต์ท่านให้ฉัน ครั้งนั้นพระราชาได้ 
ประทานสมณะองค์หนึ่งผู้อบรมอินทรีย์แล้วแก่หม่อมฉัน หม่อมฉัน 
มีใจยินดีรับบาตรของท่านมาแล้ว เอาภัตตาหารอย่างประณีตใส่จน 
เต็ม ครั้นแล้วได้ถวายผ้าผืนใหญ่ให้ท่านครอง แล้วได้ถวายบาตร 
นั้น พร้อมด้วยดอกไม้มีกลิ่นหอมและนี้ามันเครื่องไล้ทาอย่างดี 
ด้วยกุศลกรรมที่ได้ท่าไว้แล้วนั้น และด้วยการตั้งเจตน์จำนงไว้ 
หม่อมฉันละร่างกายมนุษย์แล้วได้ไปภพดาวดึงส์ได้ครองตำแหน่ง 
พระมเหสีแห่งเทวราชหนึ่งพันองค์ได้ครองตำแหน่งพระมเหสีแห่ง 
พระเจ้าจักรพรรดิหนึ่งพันองค์ และครองตำแหน่งพระมเหสีแห่ง 
พระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์โดยจะคณานับมิได้ ทั้งได้ศุภผลอื่น 
มีอย่างต่างๆ มากมายซึ่งเป็นผลกรรมแห่งบิณฑบาตในคราวนั้น 
หม่อมฉันมีสึกายเหมือนดอกบัว เป็นหญิงมีรูปงาม น่าดู น่าชม 
ถึงพร้อมด้วยองค์สมบัติทั้งปวงเป็นอภิชาตสตรี ทรงไว้ซึ่งความ 
เปล่งปลั่งในภพนั้ซึ่งเป็นภพหลัง หม่อมฉันเกิดในศากิยสกุล เป็น 
ธิดาแห่งพระเจ้าสุทโธนมหาราช เป็นหัวหน้าแห่งนารีหนึ่งพันเบื่อ 
หน่ายในอาคารสถาน จึงออกบวชเป็นภิกษุณีถึงราตรีที่ ๗ ก็ได้บรรลุ 
จตุราริยสัจ หม่อมฉันไม่สามารถจะประมาณจีวร บิณฑบาต 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 

เสนาสนะ และเภสัชปัจจัย ที่ทายกทายิกานำมาถวายได้ นี้เป็น 
ผลแห่งบิณฑบาต ข้าแต่พระมุนีมหาวีรเจ้า ขอพระองศ์พึงทรง 
ระลึกถึงกุศลกรรมครั้งก่อนของหม่อมฉัน หม่อมฉันสละวัตถุทาน 
เป็นอันมากเพื่อประโยชน์แก , พระองศ์ ในกัปที่ ๙๑ แต่กัปนี้หม่อมฉัน 
ได้ถวายทานใดในครั้งนั้น ด้วยผลแห่งทานนั้น หม่อมฉันไม , รู้สึก 
ทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งบิณฑบาตทาน หม่อมฉันรู้จักคติสอง คือ 
เทวดา หรือมนุษย์ มิได้รู้จักคติอื่นเลย นี้เป็นผลแห่งบิณฑบาตทาน 
รู้จักแต่สกุลสูงซึ่งเป็นสกุลมหาศาลมีทรัพย์มาก มิได้รู้จักสกุลอื่น 
นี่เป็นผลแห่งบิณฑบาตทาน หม่อมฉันท่องเที่ยวไปในภคน้อยภพ 
ใหญ่ อันกุศลมูลตักเตือนแล้ว ย่อมไม , เห็นสิ่งที่ไม่พอใจเลย นี้ 
เป็นผลแห่งโสมนัส ข้าแต่พระมหามุนี หม่อมฉันเป็นผู้มีความ 
ชำนาญในถุทธี้มีความชำนาญในทิพโสตธาตุ มีความชำนาญใน 
เจโตปริยญาณ ย่อมรู้ปุพเพนิวาสญาณและทิพจักษุอันหมดจดวิเศษ 
มีอาสวะทั้งปวงสิ้นไปแล้ว บัดนี้ภพใหม่มิได้มีอีก ข้าแต่พระมหา 
วีรเจ้า หม่อมฉันมีญาณในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติและปฏิญาณเกิดขึ้น 
แล้วในสำนักของพระองค์ ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ..- พระพุทธ 
ศาสนาดิฉันได้ท่าเสร็จแล้ว. 

ทราบว่า พระอุปลทายิกาภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้เฉพาะพระพักตร์ พระผู้มีพระภาค 
ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบอุปลทายิกาเถริยาปทาน. 

สิงคาลมาตาเถริยาปทานที่ ๔ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระสิงคาลมาตาเถรี 

[๑๗๔] ในกัปที่หนึ่งแสนแต่ภัทรกัปนี้พระพิชิตมารผู้เป็นนายกของโลก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 274 

พระนามว่าปทุมุตระ ทรงรู้จบธรรมทั้งปวงเสด็จอุบัติขึ้นแล้ว ครั้งนั้น 
ดิฉันเกิดในสกุลอำมาตย์ที่รุ่งเรืองด้วยรัตนะต่างๆ เป็นตระกูล 
มั่งคั่ง เจริญ มีทรัพย์มาก ในพระนครหงสวดี ดิฉันมีมหาชนเป็น 
บริวารไปกับบิดา ได้พึงธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วออกบวชเป็น 
ภิกษุณี ครั้นบวชแล้ว เว้นบาปกรรมทางกาย ละวจีทุจริตชำระ 
อาชีวะบริสุทขึ้มีความเลื่อมใสเพราะเคารพมากในพระพุทธเจ้า 
พระธรรม และพระสงฆ์ ขวนขวายในการพึงธรรม มีความเห็น 
พระพุทธเจ้าเป็นปกติ ในครั้งนั้น ดิฉันได้พึงภิกษุณีองค์หนึ่งซึ่ง 
เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลาย ฝ่ายสัทธาธิมุดิ จึงปรากฏตำแหน่ง 
นั้นแล้วได้บำเพ็ญไตรสิกขา ครั้งนั้น พระสุคตเจ้าผู้มีพระอัธยาศัย 
ประกอบด้วยกรุณา ตรัสกะดิฉันว่าบุคคลผู้มีศรัทธาไม , หวั่นไหว ตั้ง 
มั่นดีในพระตถาคต มีศีลงามที่พระอริยะรักใคร่สรรเสริญ มีความ 
เลื่อมใสในพระสงฆ์ มีความเห็นตรง นักปราชญ์เรียกผู้นั้นว่า เป็น 
ผู้ไม่ขัดสน ชีวิตของผู้นั้นไม่เป็นหมัน เพราะฉะนั้น บุคคลผู้มี 
ปัญญา เมื่อระลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พึงหมั่น 
ประกอบศรัทธา ศีล ความเลื่อมใสและความเห็นธรรม ดิฉันได้ 
พึงพระพุทธดำรัสนั้นแล้ว มีความเบิกบานใจ ได้ทูลถามถึงความ 
ปรารถนาดีของดิฉัน ครั้งนั้นพระสุคตเจ้าผู้นำชั้นพิเศษผู้มีปัญญาไม่ 
ทราม มีพระคุณนับไม , ล้วน ทรงพยากรณ์ว่าท่านเลื่อมใสใน 
พระพุทธเจ้า มีธรรมงาม จักได้ตำแหน่งนั้นที่ท่านปรารถนาดีแล้ว 
ในกัปที่หนึ่งแสนแต่กัปนี้ พระศาสดาพระนามว่าโคดม มีสมภพใน 
วงศ์พระเจ้าโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ท่านชักได้เป็น 
ธรรมทายาทแห่งพระศาสดาพระองค์นั้น จักเป็นโอรสอันธรรม 
นิรมิต เป็นมารดาแห่งสิงคาลมาณพ ชักได้เป็นสาวิกา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 275 

ของพระศาสดาครั้งนั้น ดิฉันได้พิงพระพุทธพยากรณ์นั้นแล้ว มี 
ความยินดี มีจิตประกอบด้วยเมตตา บำรุงพระพิชิตมารผู้เป็นนายก 
ของโลก ด้วยความปฏิบัติทั้งหลาย จนสิ้นชีวิต ด้วยกุศลกรรม 
ที่ได้ทำไว้แล้วนั้นและด้วยการตั้งเจตน์จำนงไว้ ดิฉันละร่างกาย 
มนุษย์แล้ว ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในภพหลังครั้งนี้ดิฉัน 
เกิดในสกุลเศรษฐีมีความเจริญ สั่งสมรัตนะไว้มาก ในพระนคร 
ราชคฤห์อันอุดม บุตรของดิฉันชื่อสิงคาลมฌพ ยินดีในทางผิด 
แล่นไปสู่ทิฏฐิอันรกชัฏ มีการบูชาทิศเป็นเบื้องหน้า ย่อมไหว้ทิศ 
ต่างๆ พระพุทธเจ้าผู้นำชั้นพิเศษ เสด็จเข้าไปสู่พระนครราชคฤห์ 
เพื่อทรงรับบิณฑบาต ทอดพระเนตรเห็นบุตรของดิฉันแล้ว ประทับ 
อยู่ที่หนทาง ตรัสแสดงธรรมแก่บุตรของดิฉัน แต่เขายังมีความ 
เห็นผิดอยู่อย่างเดิม ธรรมาภิสมัยได้มีแก่บุรุษและสตรี ๒ โกฏิ 
ครั้งนั้นดิฉันไปในที่ประชุมนั้นได้พิงสุคตภาษิตแล้ว ได้บรรลุโสดา 
ปัตติผลแล้วออกบวชเป็นภิกษุณี ได้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นปกติ 
เจริญพุทธานุสสติอยู่ไม , นาน ก็ได้บรรลุอรหัตผล ดิฉันได้เห็น 
พระพุทธเจ้าอยู่รํ่าไปมิได้เบื่อชมพระรูปเป็นที่เพลินตา เป็นพระรูป 
ที่เกิดแต่พระบารมีทั้งปวง เป็นดังว่าเรือนหลวงที่ประกอบด้วยสิริ 
มีพระลักษณะงามทั่วไป พระพิชิตมารโปรดในคุณสมบัตินั้น จึงทรง 
ตั้งดิฉันไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะว่า ภิกษุณีมารดาของสิงคาลมาณพ 
เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายฝ่ายสัทธาธิมุต ข้าแต่พระมหามุนี 
หม่อมฉันเป็นผู้มีความชำนาญในฤทสิ้มีความชำนาญในทิพโสตธาตุ 
มีความชำนาญในเจโตปริยญาณ ย่อมรู้ปุพเพนิวาสญาณและทิพจักษุ 
อันหมดจดวิเศษ กำหนดเอาสวะทั้งปวงแล้ว บัดนี้ ภพใหม่มิได้ 
มีอีก ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า หม่อมฉันมีญาณในอรรถะ ธรรมะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 276 

นิรุตติ และปฏิภาณ เกิดขึ้นในสำนักของพระองศ์ ดิฉันเผากิเลส 
ทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนาดิฉันได้ทำเสร็จแล้ว. 

ทราบว่า ท่านพระภิกษุณีมารดาสิงคาลมาณพได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบสิงคาลมาตาเถริยาปทาน. 

สุกกาเถริยาปทานที่ ๕ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระสุกกาเถรี 

[๑๗๕] ในกัปที่ ๙๑ แต่ภัทรกัปนี้พระพุทธเจ้าผู้นายกของโลกพระนามว่า 
วิปัสสี มีพระเนตรงาม ทรงเห็นแจ้งซึ่งธรรมทั้งปวง เสด็จอุบัติขึ้น 
แล้ว ครั้งนั้น หม่อมฉันเกิดในสกุลหนึ่งในพระนครพันธุมดี ได้พิง 
ธรรมของพระมุนีแล้ว ออกบวชเป็นภิกษุณี เป็นผู้มีสุตะมาก ทรง 
ธรรม มีปฏิภาณ กล่าวธรรมกถาไพเราะ ปฏิบัติตามพระพุทธศาสนา 
ครั้งนั้น หม่อมฉันแสดงธรรมกถาเพื่อประโยชน์แก่ประชุมชนทุก 
สมัย หม่อมฉันเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วไปเกิดในภพดุสิต เป็น 
เทพธิดามียศ ในกัปที่ ๓๑ แต่ภัทรกัปนี้พระพิชิตมารพระนามว่า 
สิขี มีพระรัศมีดังไฟ สง่าอยู่ในโลกด้วยยศประเสริฐกว่าพวกบัณฑิต 
เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว แม้ในครั้งนั้น หม่อมฉันบวชแล้ว เป็นผู้ฉลาด 
ในพุทธศาสนา ยังพระพุทธพจน์ให้กระจ่างแล้วไปสู่ภพดาวดึงส์ 
ในกัปที่ ๓๑ แต่ภัทรกัปนี้พระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลก พระ 
นามว่าเวสสคูมีธรรมดังว่ายานใหญ่ เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว หม่อมฉัน 
ก็เป็นเหมือนอย่างก่อน บวชแล้วเป็นผู้ทรงธรรม ยังพุทธศาสนา 
ให้กระจ่างแล้ว ไปสู่เมืองมรุน่ายินดี ได้เสวรความสุขมากในภัทร 
กัปนี้พระพิชิตมารผู้อุดมพระนามว่ากกุสันธะประเสริฐกว่านรชน 
เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว แม้ในครั้งนั้น หม่อมฉันก็เป็นเหมือนอย่างก่อน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 277 

บวชแล้ว ก็ยังพุทธศาสนาให้กระจ่างจนตลอดชีวิต เคลื่อนจาก 
อัตภาพนั้นแล้ว ได้ไปสู่ภพดาวดึงส์ เหมือนดังไปสู่ที่อยู่ของตน 
ในภัทรกัปนี้แล พระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลก พระนามว่า 
โกนาคมน์ผู้ประเสริฐกว่าพวกบัณฑิต อุดมกว่าสรรพสัตว์เสด็จอุบัติ 
ขึ้นแล้ว แม้ในครั้งนั้น หม่อมฉันบวชในศาสนาของพระองค์ผู้คงที่ 
เป็นพหูสูตทรงธรรม ยังพุทธศาสนาให้กระจ่างในภัทรกัปนี้เหมือน 
กัน พระมุนีพระนามว่ากัสสป มีพระคุณประเสริฐ เป็นสรณะ 
แห่งสัตว์โลก ไม่มีข้าศึก ถึงที่สุดแห่งมรณะ เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว 
หม่อมฉันบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระปรีชากว่าประชากร 
พระองค์นั้นศึกษาพระสัทธรรมแล้วคล่องแคลำในปริปุจฉา ข้าแต่ 
พระมหามุนี หม่อมฉันมีศีลงาม มีความละอาย ฉลาดในไตรสิกขา 
แสดงธรรมกถามากจนตลอดชีวิต ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น และด้วย 
การตั้งเจตน์จำนงไว้ หม่อมฉันละร่างกายมนุษย์แล้ว ไปสู่ภพ 
ดาวดึงส์ ในภพหลังครั้งนี้ หม่อมฉันเกิดในสกุลเศรษฐีที่เจริญ 
สั่งสมรัตนะไว้มาก ในพระนครราชคฤห์อันอุดม เมื่อพระผู้มี 
พระภาคผู้เป็นนายกของโลกอันภิกษุขีณาสพหนึ่งพัน เป็นบริวาร 
สรรเสริญแล้ว เสด็จเข้าไปสู่เมืองราชคฤห์. 

พระผู้มีพระภาคทรง'ฟิกอินทรีย์แล้ว พ้นขาดจากสรรพกิเลส 
มีวรรณะเปล่งปลั่งดังแท่งทองสิงคี พร้อมด้วยพระขีณาสพซึ่ง 
เคยเป็นชฏิล ผู้ฟิกอินทรีย์แล้ว พ้นขาดจากสรรพกิเลสเสด็จ 
เข้าไปสู่เมืองราชคฤห์. 

หม่อมฉันได้เห็นพระพุทธานุภาพ และได้ฟ้งธรรมมีคุณเป็นที่ประชุม 
แล้ว ยังจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า บูชาพระองค์ผู้มีพลธรรมมาก 
เวลาต่อ หม่อมฉันออกบวชเป็นภิกษุณีในสำนักพระธรรมทินนาเถรี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 278 

หม่อมฉันเผากิเลสทั้งหลายในเมื่อกำลังปลงผม บวชแล้วไม่นาน 
ศึกษาศาสนธรรมทั่วแล้ว แต่นั้นได้แสดงธรรมในสมาคมแห่ง 
มหาชน เมื่อหม่อมฉันกำลังแสดงอยู่ ธรรมาภิสมัยได้มีแก่ประชุมชน 
หลายพันมียักษ์ตนหนึ่งได้ฟ้งธรรมนั้นแล้ว เกิดอัศจรรย์ใจ เลื่อมใส 
ต่อหม่อมฉัน ได้ไปยังพระนครราชคฤห์พวกมนุษย์ในพระนคร 
ราชคฤห์อันหม่อมฉันทำแล้วอย่างไร ได้ดื่มธรรมดังว , านั้าผึ้งอยู่ 
มนุษย์เหล่าใดไม่นึ่งใกล้ภิกษุณีชื่อสุกกาผู้แสดงอมตบท อันเป็นเหตุ 
ไม่ให้ถอยกลับ ให้เกิดความชื่นใจ มีรสโอชา มนุษย์เหล่านั้นเห็น 
จะเป็นเหมือนพวกคนมีปัญญาเดินทางไกลหานั้าฝนดื่ม ข้าแต่พระ 
มหามุนี หม่อมฉันเป็นผู้มีความชำนาญในฤทสิ้มีความชำนาญใน 
ทิพโสตธาตุ มีความชำนาญในเจโตปริยญาณ รู้ปุพเพนิวาสญาณ 
และทิพจักษุอันหมดจดวิเศษ มีอาสวะทั้งปวงสิ้นไปแล้ว บัดนี้ภพ 
ใหม่มิได้มีอีก ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า หม่อมฉันมีญาณในอรรถะ 
ธรรมะ นิรุตติและปฏิภาณ เกิดขึ้นแล้วในสำนักของพระองค์ ดิฉัน 
เผากิเลสทั้งหลายแล้ว -.. พระพุทธศาสนาดิฉันได้ทำเสร็จแล้ว. 

ทราบว่า ท่านพระสุกกาภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบสุกกาเถริยาปทาน. 

จบภาณวารที่ ๕. 

อภิรูปนันทาเถริยาปทานที่ ๖ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระอภิรูปนันทาเถรี 

[๑๗๖] ในกัปที่ ๙๑ แต่ภัทรกัปนี้พระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลก 

พระนามว่าปัสสี มีพระเนตรงาม มีพระจักษุในธรรมทั้งปวง เสด็จ 

อุบัติขึ้นแล้ว ครั้งนั้น ดิฉันเกิดในสกุลใหญ่ที่มื่งคั่งเจริญ ในพระนคร 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 279 

พันธุมดี เป็นหญิงมีรูปงาม น่าพึงใจและเป็นที่บูชาของประชุมชน 
ได้เข้าเฝ็าพระพุทธวิปัสสีผู้มีความเพียรมาก เป็นนายกของโลก ได้ 
พึงธรรมแล้วถึงพระองค์เป็นสรณะ สำรวมอยู่ในศีล เมื่อพระผู้มี 
พระภาคพระองค์นั้นผู้มีพระคุณสูงสุดกว่านรชน ปรินิพพานแล้ว 
ดิฉันได้เอาฉัตรทองบูชาไว้ ณ เบื้องบนแห่งพระสถูปที่บรรจุพระธาตุ 
ดิฉันเป็นผู้มีจาคะอันสละแล้ว มีศีลจนตลอดชีวิตเคลื่อนจากอัตภาพ 
นั้น ละร่างกายมนุษย์แล้ว ได้ไปสู่ภพดาวดึงส์ครั้งนั้น ดิฉัน 
ครอบงำเทพธิดาทั้งหมดด้วยฐานะ ๑๐ ประการ คือ ด้วยรูป เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อายุ วรรณะ สุข ยศ และความเป็น 
อธิบดี รุ่งโรจน์ปรากฏอยู่ ในภพหลังครั้งนี้ดิฉันเกิดในพระนคร 
กบิลพัสดุเป็นธิดาของศากยราชนามว่าเขมกะ มีนามปรากฏว่าพันทา 
ประชุมชนกล่าวว่า ดิฉันเป็นผู้หนึ่งซึ่งมีความถึงพร้อมด้วยรูปงาม 
นำชม เมื่อดิฉันเติบโตเป็นสาว (รู้จัก) ตกแต่งรูปและผิวพรรณ 
พวกศากยราชมีความวิวาทกันมากเพราะตัวดิฉัน ครั้งนั้น พระบิดา 
ของดิฉันกล่าวว่า พวกศากยราชอย่าฉิบหายเสียเลย จึงให้ดิฉัน 
บวชเสีย ครั้นดิฉันบวชแล้วได้พึงว่า พระตถาคตเจ้าผู้มีพระคุณ 
สูงสุดกว่านรชน ทรงดิรูป จึงไม่เข้าไปเฝ็า เพราะดิฉันชอบรูปกลัว 
จะพบพระพุทธเจ้า จึงไม , ไปรับโอวาท ครั้งนั้น พระพิชิตมารทรง 
ให้ดิฉันเข้าไปสู่สำนักของพระองค์ด้วยอุบาย พระองค์ทรงฉลาดใน 
ทางอุบาย ทรงแสดงหญิง ๓ ชนิด ด้วยฤทธ คือ หญิงสาวสวย 
เหมือนรูปเทพอัปสร หญิงแก่ หญิงตายแล้ว ดิฉันเห็นหญิงทั้ง ๓ 
แล้ว มีความสลดใจ ไม่ยินดีในซากศพหญิงที่ตายแล้ว มีความ 
เบื่อหน่ายในภพเฉยอยู่ ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคนายกของโลก 
ตรัสกะดิฉันว่า ดูกรนักทาท่านจงดูร่างกายที่ทุรนทุราย ไม่สะอาด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎ 

โสโครก ไหลเข้าถ่ายออกอยู่ ที่พวกพลาชนปรารถนากัน ท่านจง 
อบรมจิตให้เป็นสมาธิมีอารมณ์อย่างเดียวด้วยอสุภเถิด รูปนี้เป็นฉัน 
ใด รูปท่านนั้นก็เป็นฉันนั้น รูปท่านนั้นเป็นฉันใด รูปนั้ก็เป็นฉัน 
นั้น เมื่อท่านพิจารณาเห็นรูปนั้น อย่างนั้มิได้เกียจคร้านทั้งกลาง 
คืนกลางวัน แต่นั้นก็จะเบื่อหน่ายอยู่ด้วยปัญญาของตน ดิฉันผู้ไม่ 
ประมาท พิจารณาในร่างกายนั้อยู่โดยแยบคาย ก็เห็นกายนี้ทั้งกาย 
ในภายนอกตามความเป็นจริง เมื่อเป็นเช่นนั้น ดิฉันจึงเบื่อหน่าย 
ในกาย และไม , ยินดีเป็นภายใน ไม่ประมาท ไม่เกาะเกี่ยว เป็น 
ผู้สงบเย็นแล้ว ข้าแต่พระมหามุนี หม่อมฉันเป็นผู้มีความชำนาญ 
ในฤทธ ในทิพโสตธาตุ และในเจโตปริยญาณ รู้ปุพเพนิวาสญาณ 
และทิพจักษุอันหมดจดวิเศษ หม่อมฉันสิ้นอาสวะทั้งปวงแล้ว 
บัดนั้ภพใหม่ไม่มี ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า หม่อมฉันมีญาณในอรรถะ 
ธรรมะ นิรุตติ และปฏิภาณ เกิดขึ้นแล้วในสำนักของพระองค์ 
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ว .-. พระพุทธศาสนา ดิฉันได้ทำเสร็จแล้ว. 

ทราบว่า ท่านพระอภิรูปนันทาภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบอภิรูปนันทาเถริยาปทาน. 

อัฑฒกาสีเถริยาปทานที่ ๗ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระอัฑฒกาสีเถรี 

[๑๗๗] ในภัทรกัปนี้พระพุทธเจ้าผู้เป็นพงศ์พันธุแห่งพราหมณ์ทรงพระยศ 
มาก มีพระนามว่ากัสสป ประเสริฐกว่าพวกบัณฑิตเสด็จอุบัติขึ้น 
แล้ว ครั้งนั้น ดิฉันบวชในศาสนาของพระองค์สำรวมในปาติโมกข์ 
และอินทรีย์ ๕ รู้จักประมาณในอาสนะตํ่า ประกอบความเพียรใน 
ความเป็นผู้ตื่นอยู่ บำเพ็ญเพียรมีจิตชั่ว ได้ด่าภิกษุณีองค์หนึ่งผู้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 281 

ปราศจากอาสวะครั้งเดียวว่านางเพศยา ด้วยบาปกรรมนั้นนั่นแหละ 
ดิฉันต้องหมกไหม้อยู่ในนรก ด้วยกรรมที่ยังเหลืออยู่นั้น ดิฉันเกิด 
ในสกุลหญิงแพศยา ถูกขายให้บุรุษอื่นอยู่โดยมาก ในชาติหลัง 
ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐีในแคว้นกาสี มีความถึงพร้อมด้วยรูปดุจดัง 
นางเทพอัปสรในหมู่เทวดา ด้วยผลแห่งพรหมจรรย์ประชุมชนเห็น 
ดิฉันมีรูปน่าชม จึงตั้งดิฉันไว้ในความเป็นหญิงแพศยาในพระนคร 
ราชคฤห์'ที่อุดม ด้วยผลที่ด่าภิกษุณีนั้นดิฉัน ได้พิงพระสัทธรรมที่ 
พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐตรัสแล้วเป็นผู้ประกอบด้วยบุพพวาสนา ได้ 
บวชเป็นภิกษุณี แต่เมื่อไปสู่สำนักพระพิชิตมารเพื่อจะอุปสมบท 
พบพวกนักเลงดักอยู่ที่หนทาง ได้แล้วซึ่งทูตอุปสมบท ดิฉันมีกรรม 
ทุกอย่างทั้งบุญและบาปหมดสิ้นไปแล้ว ข้ามพ้นสงสารทั้งปวงแล้ว 
และความเป็นหญิงแพศยาก็สิ้นไปแล้ว. 

ทราบว่า ท่านพระอัฑฒกาสึภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบอัฑฒกาสึเถริยาปทาน. 

ปุณฌิกาเถริยาปทานที่ ๘ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระปุณณิกาเถรี 

[๑๗๘] ดิฉันบวชเป็นภิกษุณีในศาสนาของพระพุทธเจ้า ๖ พระองศ์ คือ 
พระวิปัสสึ พระสิขี พระเวสสภู พระกกุสันธะ พระโกนาคมน์ 
ผู้คงที่ พระกัสสป เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลมีปัญญา สำรวมอินทรีย์ 
เป็นพหูสูต ทรงธรรมสอบถามอรรถแห่งธรรม ศึกษาธรรมแล้ว 
มีกระแสธรรม เป็นผู้นั่งใกล้แสดงพุทธศาสนาในท่ามกลาง 
ประชุมชน ดิฉันมีศีลเป็นที่รักแต่ถือตัวจัดเพราะความเป็นพหูสูตนั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 282 

ในภพครั้งหลังนี้ดิฉันเกิดในเรือนแห่งนางกุมภทาสี ของอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐีในพระนครสาวัตถีอันอุดม ดิฉันไปตักนี้า ได้เห็น 
โสตถิยพราหมณ์หนาวสั่นอยู่ในกลางนี้า ครั้นเห็นแล้วได้กล่าวว่า 
ดิฉันมาตักนี้าในคราวหนาว กลัวภัยแต่อาชญา และระแวงภัย คือ 
การด่าด้วยวาจาของเจ้านายจึงต้องลงนี้ารํ่าไป ดูกรพราหมณ์ท่านกลัว 
อะไร จึงลงนี้าเสมอ มีตัวสั่น รู้สึกหนาวมากดูกรนางปุฌฌิกา 
ผู้เจริญ ท่านรู้จักสอบถามข้าพเจ้าผู้ท่ากุศลกรรม กำจัดบาปกรรม 
(ดิฉันกล่าวว่า) บุคคลใดเป็นผู้ใหญ่ก็ตาม เป็นเด็กก็ตาม ท่าบาป 
กรรม บุคคลนั้น จะพ้นจากบาปกรรม เพราะความอาบนั้าได้หรือ 
เมื่อพราหมณ์นั้นกลับขึ้นมาดิฉันได้บอกซึ่งบทอันประกอบด้วยธรรม 
และอรรถ พราหมณ์ได้ฟ้งธรรมบทนั้น แล้วมีความสลดใจ บวช 
แล้วได้เป็นพระอรหันต์ เพราะดิฉันเกิดในสกุลทาสี ยังทาสทาสี 
๙๙ คนให้ครบ ๑๐๐ คน เจ้านายนั้นจึงตั้งชื่อให้ดิฉันว่าปุฌณาและ 
ปลดดิฉันให้เป็นไทย ดิฉันให้เศรษฐีอนุโมทนาบุญนั้นแล้ว ออก 
บวชเป็นภิกษุณี โดยกาลไม่นานนักก็ได้บรรลุอรหัต ข้าแต่พระ 
มหามุนี หม่อมฉันเป็นผู้มีความชำนาญในฤทธ ในทิพโสตธาตุ 
และในเจโตปริยญาณ รู้ปุพเพนิวาสญาณและทิพจักษุอันหมดจด 
วิเศษ มีอาสวะทั้งปวงสิ้นไปแล้ว บัดนี้ภพใหม่มิได้มีอีก หม่อมฉัน 
มีญาณอันปราศจาก มลทิน บริสุทธในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติ 
และปฏิภาณ เพราะอำนาจพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด หม่อมฉันมี 
ป้ญญามากเพราะภาวนา มีสุตะเพราะพาหุสัจจะเกิดในสกุลตํ่าเพราะ 
มานะ แต่มิได้มีกุศลกรรมวิบัติไปเลย ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ว -.. 

พระพุทธศาสนา ดิฉันได้ท่าเสร็จแล้ว. 

ทราบว่า ท่านพระปุฌฌิกาภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบปุณฌิกาเถริยาปทาน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 283 

อัมพปาลีเถริยาปทานที่ ๙ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระอัมพปาลีเถรี 

[๑๗๙] ดิฉันเกิดในสกุลกษัตริย์ เป็นภคินีแห่งพระมหามุนีพระนามว , าปุสสะ 
ผู้มีพระรัศมีงามรุ่งเรือง มีธรรมดังว่าเทริดดอกไม้บนศีรษะ ดิฉันได้ 
ฟ้งธรรมของพระองค์แล้วมีจิตเลื่อมใสถวายมหาทานแล้ว ปรารถนา 
ซึ่งรูปสมบัติ ในกัปที่ ๓๑ แต่ภัทรกัปนี้พระพิชิตมารพระนามว่าสิขี 
ผู้เป็นนายกชั้นเลิศของโลก ทรงยังโลกให้รุ่งเรือง เป็นสรณะใน 
ไตรโลกเสด็จอุบัติขึ้นแล้ว ครั้งนั้น ดิฉันเกิดในสกุลพราหมณ์ใน 
เมืองอรุณอันน่ารื่นรมย์ โกรธแล้ว ด่าภิกษุณีองค์หนึ่งผู้มีจิตพ้นแล้ว 
จากกิเลสว่า ท่านเป็นหญิงเพศยา ประพฤติอนาจารประทุษร้าย 
พุทธศาสนา ครั้นด่าอย่างนี้แล้ว ดิฉันต้องไปสู่นรกอันร้ายกาจ 
เพรียบพร้อมไปด้วยมหันตทุกข์ เพราะกรรมอันลามกนั้น เคลื่อน 
จากนรกนั้นแล้วมาเกิดในหมู , มนุษย์เป็นผู้มีลามกธรรม เป็นเหตุให้ 
เดือดร้อนครองความเป็นหญิงเพศยาอย่างหมื่นชาติยังมิได้พ้นจากบาป 
กรรมนั้น เปรียบเหมือนคนกินยาพิษอันร้ายแรง ดิฉันได้บวชเป็น 
ภิกษุณีมีเพศประเสริฐในศาสนาพระพุทธกัสสป ได้ไปเกิดในภพ 
ดาวดึงส์ เพราะผลแห่งบรรพชากรรมนั้น ในภพนั้ซึ่งเป็นภพหลัง 
ดิฉันเป็นอุปปาดิกสัตว์เกิดในระหว่างกิ่งต้นมะม่วง จึงมีชื่อว่าอัมพ 
ปาลีตามนิมิตนั้น ดิฉันมีประชาชนหลายพันโกฏิ แห , ห้อมมาบวช 
ในพุทธศาสนาเป็นโอรสธิดาแห่งพระพุทธเจ้า บรรลุถึงฐานะอันไม่ 
หวั่นไหว ข้าแต่พระมหามุนี หม่อมฉันเป็นผู้มีความชำนาญในฤทสิ้ 
ในทิพโสตธาตุและในเจโตปริยญาณ รู้บุพเพนิวาสญาณและทิพจักษุ 
อันหมดจดวิเศษ มีอาสวะทั้งปวงสิ้นไปแล้ว บัดนั้ภพใหม่มิได้มีอีก 
หม่อมฉันมีญาณอันปราศจากมลทิน บริสุทธ ในอรรถะ ธรรมะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 284 

นิรุตติ และปฏิภาณ เพราะอำนาจพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด 
หม่อมฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอนภพขึ้นได้หมดสิ้นแล้ว ตัด 
กิเลสเครื่องผูกดังช้างพังตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ การที่ 
หม่อมฉันได้มาในสำนักพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด เป็นการมาดี 
แล้วหนอ วิชชา ๓ หม่อมฉันบรรลุแล้วโดยลำดับ พระพุทธศาสนา 
หม่อมฉันได้ทำเสร็จแล้ว คุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ หม่อมฉันทำให้แจ้งชัดแล้ว พระพุทธ 
ศาสนาหม่อมฉันได้ทำเสร็จแล้วดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระอัมพปาลีภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบอัมพปาลีเถริยาปทาน. 

เสลาเถริยาปทานที่ ๑๐ 

ว่าด้วยบุพจริยาของพระเสลาเถรี 

[๑๘๐] ในภัทอัปนี้พระพุทธเจ้าพละนามว่ากัสสป ผู้เป็นพงศ์พันธุแห่ง 
พราหมณ์ มียศมากประเสริฐกว่าพวกบัณฑิต เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว 
ครั้งนั้น ดิฉันเกิดในสกุลอุบาสก ในพระนครสาวัตลีอันประเสริฐ 
เห็นพระพิชิตมารผู้ประเสริฐพระองค์นั้น และพิงธรรมเทศนาแล้ว 
ถึงพระองค์ผู้มีเพียรเป็นสรณะแล้วสมาทานศีลทั้งหลาย ครั้งหนึ่ง 
พระมหาวีรเจ้าพระองค์นั้น ผู้องอาจกว่านรชน ทรงประกาศอภิสัม 
โพธิญาณของพระองค์ในสมาคมแห่งมหาชนว่า เรามีจักษุ ญาณ 
ปัญญา วิชชาและแสงสว่าง ในธรรมที่ไม่เคยพิงมาในกาลก่อนและ 
ในอริยสัจมีทุกขอริยสัจเป็นต้น ดิฉันได้พิงธรรมนั้นแล้ว เล่าเรียน 
สอบถามภิกษุณีทั้งหลาย ด้วยกุศลกรรมที่ได้ทำแล้วนั้น และด้วย 
การเจตน์จำนงไว้ ดิฉันละร่างกายมนุษย์แล้ว ได้ไปสู่ภพดาวดึงส์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 285 

ในภพหลังครั้งนี้ดิฉันเกิดในสกุลแห่งเศรษฐีใหญ่ ดิฉันได้เข้าเฝ็า 
พระพุทธเจ้า ได้ฟิงสัทธรรมอันประกาศมัจจุ บวชแล้ว ค้นคว้า 
อรรถธรรมทั้งปวง ยังอาสวะทั้งปวงให้สิ้นไปแล้ว ได้บรรลุอรหัต 
โดยกาลไม่นานเลย ข้าแต่มหามุนี หม่อมฉันเป็นผู้มีความชำนาญ 
ในฤทสิ้ในทิพโสตธาตุ และ , ในเจโตปริยญาณรู้ปุพเพนิวาสญาณ 
และทิพจักษุอันหมดจดพิเศษ มีอาสวะทั้งปวงสิ้นไปแล้ว บัดนี้ 
ภพใหม่มิได้มีอีก หม่อมฉันมีญาณอันปราศจากมลทิน บริสุทธิ” , 

ในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติ และปฏิญาณเพราะอำนาจพระพุทธเจ้า 
ผู้ประเสริฐสุดหม่อมฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอนภพขึ้นได้หมด 
สิ้นแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างพังตัดเชือกแล้ว เป็นผู้ไม , มีอาสวะ 
อยู่ การที่หม่อมฉันได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด 
เป็นการมาดีแล้วหนอ วิชชา ๓ หม่อมฉันบรรลุแล้วโดยลำดับ 
พระพุทธศาสนาหม่อมฉันได้ทำเสร็จแล้ว คุณวิเศษเหล่านี้คือ 
ปฏิสัมภิวาท ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ หม่อมฉันทำให้แจ้งชัด 
แล้ว พระพุทธศาสนาหม่อมฉันได้ทำเสร็จแล้ว ดังนี้. 

ทราบว่า ท่านพระเสลาภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบเสลาเถริยาปทาน. 

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ 

๑. อัฏฐารสหัสสขัตติยกัญญาเถริยาปทาน ๒. จตุราสีดึสหัสสพราหมณกัญญาเถริยา 
ปทาน ๓. อุปลทายิกาเถริยาปทาน ๔. สิงคาลมาตาเถริยาปทาน ๕. สุกกาเถริยาปทาน 
๖. อภิรูปนันทาเถริยาปทาน ๗. อัฑฒกาสีเถริยาปทาน ๘. ปุณณิกาเถริยาปทาน ๙. อัมพปา 
ลีเถริยาปทาน ๑๐. เสลาเถริยาปทาน. 

จบขัตติยกัญญาวรรคที่ ๔. 

จบอปทาน. 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 286 
พุทธวงศ์ 

รัตนะจงกรมกัณฑ์ 

ว่าด้วยพระพุทธองค์ทรงเนรมิตที่จงกรมแก้ว 

[๑] ก็ท้าวสหัมบดีพรหมผู้เป็นใหญ่ในโลกได้ประนมอัญชลีทูล 

อาราธนาพระผู้มีพระภาคว่า สัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสธุลี 

ในนัยน์ตาน้อย มีอยู่ในโลกนี้ขอพระองค์ได้ทรงโปรด 

อนุเคราะห์แสดงธรรมแก่หมู , สัตว์นี้เถิด (พระผู้มี 

พระภาคผู้เป็นใหญ่กว่าโลกอุดมกว่านรชน อันหมู , พรหม 

ผู้ประนมอัญชลีทูลอาราธนาว่า สัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสธุลี 

ในนัยน์ตาน้อยมีอยู่ในโลกนี้ขอพระองค์ได้ทรงโปรด 

อนุเคราะห์แสดงธรรมแก่หมู , สัตว์นี้ขอพระสุคตเจ้าทรง 

โปรดแสดงธรรม ขอทรงแสดงอมตบท ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นนายก 

ขอจงทรงโปรดอนุเคราะห์แสดงธรรมแก่สัตว์โลก) พระตถาคผู้'ใม่มี 

บุคคลเปรียบเสมอ ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ผู้คงที่ ผู้ทรง 

ความรุ่งเรือง ทรงไว้ซึ่งพระกายครั้งสุดท้าย ทรงเกิดความกรุณา 

ในสัตว์ทั้งปวง 

พระผู้มีพระภาคผู้'ศาสดา ได้ทรงสดับดังนั้นแล้ว ได้ 
ตรัสว่า สัตว์เหล่าใดเงี่ยโสตลงฟ้ง ปล่อยศรัทธาเราจะ 
เปิดประตูอมตนิพพานแก่สัตว์เหล่านั้น ดูกรพรหม เรา 
สำกัญไปว่าจะลำบากเปล่า จึงไม่กล่าวธรรมมีคุณอัน 
ละเอียดประณีตในหมู่มนุษย์. 

(สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคผู้'ประเสริฐกว่ามุนีจะทรงอนุเคราะห์ 
เวไนยสัตว์ เสด็จจากไม้อัชปาลนิโครธ เสด็จถึงพระนครพาราณสี 
โดยเสด็จดำเนินไปตามลำดับ ก็ในกาลนั้น พระผู้มีพระภาคประทับ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 287 

บนบัลลังก์อันประเสริฐนั้น และทรงประกาศธรรมจักร คือ ทุกข์ 
เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์ มรรคอันสูงสุดแก , ปัญจวัคคีย์ พระ 
ผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมจักรนั้นแล้ว ฤาษีปัญจวัคคีย์เหล่านั้น 
คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ พร้อม 
ด้วยหมู่เทวดาและพรหม ๑๘ โกฏิ ได้ธรรมาภิสมัยในสันติบาต 
ครั้งแรก ในกาลนั้น พระองค์ทรงแนะนำปัญจวัคคีย์แม้ทั้งหมด 
พร้อมด้วยหมู่พรหมและเทวดา ๑๘ โกฏิ ให้วิเศษตามลำดับ ด้วย 
พระธรรมเทศนาอย่างอื่น ทรงยังหมู่พรหมและเทวดาให้ได้โสดา 
ปัตติผลในสันติบาตนั้น แล้วเสด็จไปยังกรุงราชคฤห์ โดยเสด็จ 
ดำเนินไปตามลำดับ พระองค์ผู้ประเสริฐกว่ามุนี ประทับอยู่ ณ 
พระเวฬุวันมหาวิหาร ก็พระเจ้าพิมพิสารได้ทรงสดับดังนั้น ได้เสด็จ 
ไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค มีบริวารเป็นอันมากประมาณ๑๑ นหุต 
พระเจ้าพิมพิสารทรงบูชาพระผู้มีพระภาค ด้วยประทีป ของหอม 
ธูปและดอกไม้เป็นต้น ในสมาคมนั้น พระผู้มีพระภาคทรงแสดง 
กามาทีนวกถา ในเวลาจบเทศนา ครั้งนั้น ธรรมาภิสมัยได้มีแก , สัตว์ 
๘๔,00๐ มีพระราชาเป็นประมุขพระพุทธบิดาได้ทรงสดับข่าวนั้น 
ทรงส่งทูตไป ๙ นายทูตเหล่านั้นพร้อมด้วยบริวาร ๙,๐00 ทูลขอ 
บรรพชากะพระมุนี ทูตเหล่านั้นและบริวาร ๙,๐๐๐ ได้บรรลุอรหัต 
ครั้งสุดท้ายกาฬุทายีอำมาตย์ลับบริวาร ๑, ๐๐๐ ถือเพศภิกษุแล้ว 
กราบทูลเชิญพระผู้มีพระภาค พระศากยมุนีผู้ประเสริฐ ทรงรับ 
นิมนต์แล้ว เสด็จดำเนินไปตามทางใหญ่ เสด็จไปพร้อมด้วยภิกษุ 
สองหมื่น พระองค์เสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุโดยการเสด็จดำเนินไป 
ตามลำดับ ได้ทรงกระทำปาฏิหาริย์ที่ใกล้ส่งแม่นั้าโรหิณี ประทับนั่ง 
ณ ท่ามกลางบัลลังก์นั้น ทรงแสดงมหาเวสสันตรชาดกธรรมเทศนา 
แก , พระพุทธบิดา ธรรมาภิสมัยได้มีแก่สัตว์ ๘๔,00๐). 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 288 

พระผู้มีพระภาคทรงพระดำริว่า 
พรหมเหล่านี้พร้อมด้วยเทวดาและมนุษย์ไม , รู้ว่า พระ 
พุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่านรชนนี้เป็นเช่นไร ทรงมีกำลังฤทขึ้ 
และกำลังปัญญาเช่นไร ทรงมีกำลังพุทธเจ้าอันเป็น 
ประโยชน์แก , โลกเช่นไร พรหมเหล่านี้พร้อมด้วยเทวดา 
และมนุษย์ไม , รู้ว่า พระพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่านรชนนี้เป็น 
เช่นนี้ทรงมีกำลังฤทธี๋และกำลังปัญญาเช่นนี้ทรงมีกำลัง 
พระพุทธเจ้าอันเป็นประโยชน์แก่โลกเช่นนี้. 

เอาละ เราชักแสดงกำลังพระพุทธเจ้าอันยอดเยี่ยม เราชักนิรมิต 
ที่จงกรมอันประดับด้วยรัตนะในนภากาศ. 

ภุมมเทวดาเทวดาชั้นมหาราชิกาชั้นดาวดึงส์ ชั้นยามา 
ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี ชั้นปรนิมมิตสวัตดี และ 
เทวดาที่นับเนื่องในหมู , พรหม ต่างก็ยินดี ได้พากัน 
ส่งเสียงอื้ออึง แผ่นดินพร้อมด้วยเทวโลกสว่างไสว 
ที่อันมีในระหว่างโลกอันหนาแน่นไม่มีอะไรปิด และ 
ความมืดทึบได้หายไป ในกาลนั้น พรหมพร้อมทั้งเทวดา 
คนธรรพ์มนุษย์และรากษส ได้เห็นปาฏิหาริย์อันอัศจรรย์ 
แล้ว กล่าวว่ารัศมีอันสว่างจ้า ได้เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ 
และในโลกอื่น ทั้งเบื้องล่างเบื้องบน และเบื้องขวาง 
ส่วนกว้าง พระศาสดาผู้อุดมกว่าสัตว์ไม่มีใครประเสริฐ 
ยิ่งไปกว่า เป็นนายกชั้นพิเศษ อันเทวดาและมนุษย์บูชา 
ทรงมีอานุภาพมาก มีลักษณะบุญนับด้วยร้อย ทรงแสดง 
ปาฏิหาริย์อันนำอัศจรรย์ ฯ 

(ในสมาคมนั้น พระศาสดาผู้พิชิตมารเสด็จเหาะขึ้นในนภาดลแล้ว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 289 

ทรงนิรมิตขุนเขาสิเนรุให้เป็นที่จงกรมอันน่ารื่นรมย์ ทวยเทพใน 
หมื่นโลกธาตุ มาประชุมกันในสำนักพระพิชิตมารถวายนมัสการ 
พระตถาคตแล้ว กระทำพุทธบูชา) 

ในกาลนั้น พระศาสดาผู้มีพระจักษุอุดมกว่านรชน เป็น 

นายกของโลกอันท้าวสหัมบดี ผู้ประเสริฐกว่าเทวดา 

ทูลอาราธนาแล้ว ทรงพิจารณาเห็นประโยชน์ดีแล้ว จึง 

ทรงนิรมิตที่จงกรมเรียบร้อยสวยงามประดับด้วยรัตนะ 

ทั่วไป พระผู้มีพระภาคผู้เป็นนายกของโลก ทรงมีความ 

ชำนาญในปาฏิหาริย์ ๓ อย่าง คือ อิทธิปาฏิหาริย์ 

อาเทศนาปาฏิหาริย์ และอนุศาสนีปาฏิหาริย์ ทรงนิรมิต 

ที่จงกรมเรียบร้อยสวยงามประดับด้วยรัตนะทั่วไป 

ทรงแสดงขุนเขาสิเนรุอันสูงสุดในหมื่นโลกธาตุ เป็นเสาเรียงตาม 

ลำดับ ในที่จงกรมอันสำเร็จด้วยรัตนะ พระพิชิตมารทรงนิรมิต 

ที่จงกรมเกินกว่าพันที่ ล้วนแต่สำเร็จด้วยทองคำไว้รอบข้างรัตนะ 

จงกรม ทรงนิรมิตแผ่นกระดานทองคำติดอยู่ตามขื่อและเต้า ทรง 

นิรมิตไพรทีล้วนแต่ทองคำไว้ที่ข้างทั้งสอง รัตนะจงกรมที่ทรงนิรมิต 

เกลื่อนไปด้วยแก้วมณีแก้วมุกดาและทรายสว่างไสวไปทั่วทิศเหมือน 

พระอาทิตย์อุทัย ฉะนั้น พระชินส้มพุทธเจ้าผู้เป็นนักปราชญ์ มี 

ลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ ทรงเปล่งพระรัศมีรุ่งเรือง เสด็จ 

จงกรมอยู่บนรัตนะจงกรมนั้น ทวยเทพทั้งปวงที่มาประชุมกันต่างก็ 

โปรยปรายดอกมณฑารพ ดอกปทุม ดอกปาริชาตก์ทิพย์ลงในที่ 

จงกรม หมู่เทพในหมื่นจักรวาลได้เห็นเช่นนั้นจึงมาประชุมกัน 

ต่างก็ยินดีร่าเริง เบิกบานใจหมอบลงถวายนมัสการ ทวยเทพชั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 290 

ดาวดึงส์ ชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดีและชั้นปรนิมมิตวสวัตตี 
ได้เห็นพระศาสดาผู้เป็นนายกของโลก ต่างก็มีจิตเบิกบานโสมนัส. 

พวกนาค ครุฑ หรือแม้กินนร พร้อมด้วยเทวดาคนธรรพ์ 
มนุษย์และรากษส ต่างก็ได้เห็นพระศาสดาผู้ทรงเกื้อกูล 
อนุเคราะห์โลก เหมือนดวงจันทร์ที่ขึ้นไปในนภากาศ 
ฉะนั้น. 

อาภัสสรพรหม สุภกิณหพรหม เวหัปผลพรหมและอกนึฏฐพรหม 
ต่างก็นุ่งผ้าขาวล้วนๆ ยืนประนมอัญชลี. 

ต่างก็โปรยดอกมณฑารพ ๕ สี อันเจือด้วยกระแจะจันทน์ 
และพาอันโบกผ้าอยู่ในอัมพรในกาลนั้นต่างก็เปล่งเสียง 
ว่า โอ พระพิชิตมารทรงเกื้อกูลอนุเคราะห์โลก. 

พระองค์ผู้อุดมกว่าสัตว์ เป็นศาสดา เป็นยอด เป็นธง เป็นหลักไชย 
เป็นที่พึ่งอาศัย และเป็นประทีปของสัตว์ทั้งหลาย ทวยเทพผู้มี 
ฤทธิมากในหมื่นโลกธาตุ ต่างก็ยินดีร่าเริง เบิกบานใจ พากัน 
แวดล้อมถวายนมัสการ เทพบุตรและเทพกัญญา ต่างก็เลื่อมใสมีใจ 
ยินดีพากันบูชาพระนราสภด้วยดอกไม้ ๕ สี หมู , เทพเจ้าได้เห็น 
พระศาสดา ต่างก็เลื่อมใสมีใจยินดีพากันบูชาพระนราสภด้วยดอก 
ไม้ ๕ สี เปล่งเสียงว่า ความอัศจรรย์ โอ ขนพองสยองเกล้าไม่ 
เคยมีในโลก ความอัศจรรย์ขนพองสยองเกล้าเช่นนี้ไม่เคยเป็น 
เทพเจ้าเหล่านี้อยู่ในภพของตนๆ ได้เห็นความอัศจรรย์ในนภากาศ 
แล้ว พากันร่าเริงเป็นอันมาก เทพเจ้าที่อยู่ในนภากาศ พื้นดิน 
ป่าหญ้าและที่ประจำดวงดาว ต่างก็ยินดีร่าเริงเบิกบานใจ พากัน 
ประนมอัญชลีนมัสการ แม้พวกนาคที่มีอายุยืน มีบูญ มีฤทธมาก 
ได้เห็นอัศจรรย์ในนภากาศแล้วต่างก็ยินดีมีจิตเบิกบาน ถวายนมัส- 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 291 

การบูชาพระศาสดาผู้อุดมกว่านรชน บรรเลงสังคีต ตีกลองกันอยู่ 
ในอากาศกลางหาวได้เห็นอัศจรรย์ในนภากาศแล้ว ต่างก็ประโคม 
สังข์ บัณเฑาะว์และมโหรทึกอยู่ในอากาศเปล่งเสียงว่า วันนี้ความ 
อัศจรรย์ไม่เคยมี ขนพองสยองเกล้าเกิดขึ้นแก่เรา เราได้ความสำเร็จ 
ประโยชน์ยั่งยืน ขณะปรากฏแก , เราแล้วเพราะได้ปงว่าพุทโธ นาค 
เหล่านั้นเกิดปีติในขณะนั้น ต่างก็ยืนประนมอัญชลีเปล่งเสียงว่า 
พุทโธ พุทโธ หมู'สัตว์ต่างๆ ในท้องฟ้าต่างก็ประนมอัญชลีเปล่ง 
เสียงหึ่งๆ เสียงสาธุการและเสียงโห่กึกก้อง 
นาคทั้งหลายต่างก็เปล่งเสียงประสานขับร้องประโคมปรบ 
มือ ฟ้อนรำและต่างก็โปรยปรายดอกมณฑารพ ๕ สี 
อันเจือด้วยกระแจะจันทน์ ลงมาบูชาเปล่งเสียงประกาศว่า 
ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า ลายจักรที่พระบาทยุคลของพระองค์ฉันใด 
ธงไชย ธงปฏากวิเชียรก็ลอยเด่นอยู่ ฉันนั้นไม่มีใครเสมอด้วย 
พระรูป ศีล สมาธิ และปัญญาของพระองค์ในการประกาศธรรมจักร 
ไม่มีใครเสมอด้วยวิมุตติ กำลังกายของนาค ๑๐ นาค เป็นพระ 
กำลังกายปกติของพระองค์ในการประกาศธรรมจักรไม่มีใครเสมอ 
ด้วยกำลังพระฤทธิของพระองค์ ท่านทั้งหลายจงนมัสการพระมหามุนี 
ผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติทุกอย่าง ทรงประกอบด้วยองคคุณทั้งปวง 
มีพระกรุณา เป็นนาถะของโลก พระองค์ย่อมควรแก , การอภิวาท 
การชมเชย การไหว้ การสรรเสริญ การนมัสการ และการบูชา 
ทุกอย่าง ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า พระองค์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดกว่า 
บุคคลผู้ไหว้ และผู้ควรไหว้ในโลกไม่มีใครเสมอกับพระองค์ พระ 
สารีบุตรผู้มีปัญญามาก เป็นผู้ฉลาดในสมาธิและฌาน สถิต ณ เขา 
คิชฌกูฏ ได้เห็นพระองค์ผู้เป็นนายกของโลก มองดูพระนราสภงาม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 292 

เหมือนพระยารังมีดอกบานสะพรั่ง เหมือนพระจันทร์ในท้องฟ้า 
และเหมือนพระอาทิตย์ในเวลาเที่ยง เห็นพระองศ์ผู้นายกของโลก 
ผู้แวดล้อมด้วยรัศมีด้านละวา งามดังต้นไม้ประจำทวีปอันรุ่งเรือง 
เหมือนพระอาทิตย์อุทัยส่องแสงอ่อนๆ พระสารีบุตรได้นิมนต์พระ 
ภิกษุขีณาสพ ๕๐๐ รูป ผู้ทำกิจเสร็จแล้ว ผู้คงที่ ผู้ปราศจากมลทิน 
ให้มาประชุมอันในขณะนั้น กล่าวว่า พระพิชิตมารทรงแสดง 
ปาฏิหาริย์อันจะยังโลกให้เลื่อมใส แม้เราทั้งหลาย ก็ชักไปถวาย 
บังคมพระองค์ในที่นั้น มาเถิด เราทั้งปวงจักไป จักทูลถามพระองศ์ 
เราชักไปเฝ็าพระองค์ผู้เป็นนายกของโลก ให้พระองค์บรรเทาความ 
สงสัยให้ พระภิกษุผู้มีปัญญาสำรวมอินทรีย์เหล่านั้น รับว่าสาธุแล้ว 
ต่างก็ถือบาตรและจีวร พาอันรีบร้อนเข้าไปเฝ็าพระสารีบุตรผู้มี 
ปัญญามาก พร้อมด้วยพระขีณาสพผู้ปราศจากมลทิน ผู้ฟิกตนด้วย 
การฟิกอันอุตมพาอันไปเฝ็าด้วยฤทนั้พระสารีบุตรผู้เป็นเจ้าคณะใหญ่ 
แวดล้อมด้วยภิกษุเหล่านั้นเข้าไปเฝ็าด้วยฤทนั้เปรียบเหมือนเทวดา 
ลอยมาในอากาศ ฉะนั้น พระภิกษุเหล่านั้นผู้มีวัตรอันงาม มีความ 
เคารพยำเกรง ไม , ไอ ไม่จาม พาอันเข้าไปเฝ็าพระสัมพุทธเจ้า 
ครั้นเข้าเฝ็าแล้ว ได้เห็นพระสยัมภูวีรเจ้าผู้เป็นนายกของโลก ลอย 
เด่นอยู่ในนภากาศ เหมือนพระจันทร์ในท้องฟ้า ได้เห็นพระพุทธเจ้า 
ผู้เป็นนายกของโลกดังต้นไม้ประจำทวีปอันรุ่งเรืองเหมือนสายฟ้าใน 
อากาศดุจพระอาทิตย์ในเวลาเที่ยง พระภิกษุทั้ง ๕๐๐ องค์ ได้เห็น 
พระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลก ดังห้วงนั้าอันใสแจ๋ว ดังดอก 
บัวบาน ต่างก็ยินดีร่าเริงบันเทิงใจ ประนมอัญชลีหมอบลงถวาย 
นมัสการแทบพระบาทพระศาสดา พระสารีบุตรผู้มีปัญญามาก เสมอ 
เหมือนโลกพิภพ ฉลาดในสมาธิและฌาน ถวายบังคมพระศาสดา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 293 

ผู้เป็นนายกของโลกพระโมคคัลลานะผู้มีฤทธิมาก ไม , มีใครเสมอ 
ด้วยกำลังฤทธี่เปรียบด้วยดอกนิลุบล เหมือนอกาลเมฆกระหึ่ม 
ฉะนั้นแม้'พระมหากัสสปเถระ ผู้เปรียบด้วยทองคำสีรุ่งเรืองพระ 
ศาสดาทรงชมเชยสรรญเสริญตั้งไว้ว่าเป็นยอดในธุดงคคุณพระอนุรุทธ 
เถระผู้เป็นเจ้าคณะใหญ่ เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้มีจักษุทิพย์เป็นพระ 
ญาติผู้ประเสริฐของพระผู้มีพระภาคสถิตอยู่ไม , ไกล พระอุบาลีเถระ 
ผู้ฉลาดในอาบัติ อานาบัติ สเตกิจฉา พระศาสดาทรงสรรเสริญตั้งไว้ 
ว่าเป็นผู้เลิศในฝ่ายวินัย พระเถระผู้เป็นบุตรของนางมันตานี ปรากฏ 
ว่าชื่อปุณณะ ผู้แทงตลอดอรรถธรรมอันสุขุมละเอียดประเสริฐกว่า 
ภิกษุผู้เป็นธรรมกถึก พระมุนีมหาวีรเจ้าผู้ทรงฉลาดในอุปมา ผู้ตัด 
ความสงสัย ทรงทราบวาระจิตของพ่านเหล่านั้นแล้วจึงตรัสพระคุณ 
ของพระองค์ว่า ชนเหล่าใดไม , รู้สัตตนิกาย โอกาสและจักรวาล 
อันไม่มีที่สิ้นสุด ในสี่อสงไขยโกฏิได้ ชนเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะ 
รู้ พระพุทธญาณ อันไม่มีเปรียบได้การแผลงฤทธิของเรานี้ จะ 
อัศจรรย์อะไรในโลกเล่า ความอัศจรรย์อันไม่เคยมี น่าขนพองสยอง 
เกล้าอย่างอื่นมีอีกมากในกาลใด เราอยู่ในชั้นดุสิต ในกาลนั้น เรา 
ชื่อว่าสันดุสิตเทวดาในหมื่นจักรวาฬมาประนมอัชลีเชิญเราว่า ข้าแต่ 
ท่านผู้มีเพียรใหญ่ เวลานี้เป็นกาลสมควรที่ท่านจะเกิดในครรภ์พระ 
มารดา ของเชิญตรัสรู้อมตบทช่วยรื้อขนสัตว์พร้อมด้วยเทวดาให้ 
ข้ามเถิด ขณะเมื่อเราจุตี่จากสวรรค์ชั้นดุสิตลงสู่ครรภ์นั้นแผ่นดินใน 
หมื่นโลกธาตุย่อมหวั่นไหว ขณะเมื่อเรามีความรู้สึกตัวประสูติ 
จากครรภ์พระมารดานั้น ทวยเทพในหมื่นโลกธาตุเปล่งเสียงสาธุการ 
หวั่นไหว ในการลงสู่ครรภ์ประสูติและออกบวชไม่มีใครเสมอด้วย 
เรา เราเป็นผู้ประเสริฐสุดในกาลตรัสรู้และในการประกาศธรรมจักร 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 294 

โอ ความอัศจรรย์มีในโลกเพราะพระพุทธเจ้ามีคุณมาก หมื่นโลก 
ธาตุหวั่นไหว ๖ ครั้งมีรัศมีสว่างจ้า น่าอัศจรรย์ขนพองสยองเกล้า 
ก็สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคผู้พิชิตมาร เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐ 
กว่านรชน ทรงจงกรมด้วยฤททั้แสดงให้โลกพร้อมทั้งเทวโลกเห็น 
พระศาสดาผู้เป็นนายกของโลก เสด็จจงกรมอยู่ ณ ที่จงกรมนั้นเอง 
ตรัสตอบ ไม่เสด็จกลับในระหว่างเหมือนดังเสด็จจงกรมอยู่ในที่จง 
กรม ๕ ศอก พระสารีบุตรผู้มีปัญญามากในสมาธิและฌาน ถึงความ 
บริบูรณ์ด้วยปัญญาได้ทูลถามพระศาสดาผู้เป็นนายกของโลกว่า ข้า 
แต่พระมหาวีรเจ้าผู้อุดมกว่านรชน อภินิหารของพระองค์เช่นไร 
พระองค์ทรงปรารถนาพระโพธิญาณอันอุดมในกาลไร ทาน ศีล เนก 
ข็มัมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐานะ เมตตาและอุเบกขา 
เป็นเช่นไร ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า ผู้เป็นนายกของโลก บารมี ๑๐ 
เป็นอย่างไร อุปบารมี ๑๐ และปรมัตถบารมี ๑๐ บริบูรณ์อย่างไร 
(เพราะทรงอธิษฐานกรรมอะไร จึงเป็นอธิบดีเช่นไร เป็นบารมีได้ 
เช่นไร นักปราชญ์เช่นไรมีในโลก เมตตา กรุณา มุทิตา และ 
อุเบกขาเป็นเช่นไร พระองค์ทรงบำเพ็ญพุทธการกธรรมให้บริบูรณ์ 
เช่นไร) พระศาสดาผู้มีพระสุรเสียงไพเราะดังนกการะเวกอันพระ 
สารีบุตรทูลถามแล้ว ทรงพยากรณ์ให้เย็นใจ และทรงยังโลกพร้อม 
ทั้งเทวโลกให้ยินดี. 

พระศาสดาทรงประกาศประโยชน์แก่โลก ที่พระพุทธเจ้า 
ในอดีตทรงแสดงไว้ ทรงชมเชย อันพระพุทธเจ้าทรงนำ 
สืบๆ กันมา ด้วยพระพุทธญาณที่ไปตามปุพเพนิวาส 
ญาณ ในโลกพร้อมทั้งเทวโลก 

ว่าท่านทั้งหลายจงทำจิตให้เกิดปีติและปราโมทย์ให้บรรเทาลูกศร คือ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 295 

ความโศก ให้ได้สมบัติทั้งปวงแล้ว จงพึงเราท่านทั้งหลายจงดำเนิน 
ไปตามมรรคอันเป็นเครื่องยํ่ายีมีความเมาบรรเทาความโศก เปลื้อง 
ตนจากสงสาร เป็นที่สิ้นทุกข์ทั้งปวงโดยความเคารพเถิด. 

จบรัตนะจงกรมกัณฑ์ 

ทีปังกรพุทธวงศ์ที่ ๑ 

ว่าด้วยพระประวัติพระทีปังกรพุทธเจ้า 

[๒] ในสี่อสงไขยแสนกัป มีพระนครหนึ่งชื่อว่าอมรนครเป็นนครสวยงาม 
น่ารื่นรมย์ใจ ไม , ว่างจากเสียง ๑๐ ประการคือ เสียงประกาศให้มา 
นำเอาข้าวนาไป เสียงช้าง เสียงม้า เสียงกลอง เสียงสังข์ เสียง 
รถ เสียงเชิญให้มาเคี้ยวมาดื่ม มาบริโภคข้าวและนี้า เป็นนคร 
สมบูรณ์ด้วยองศ์คุณทั้งปวง ประกอบด้วยการงานทุกอย่าง สมบูรณ์ 
ด้วยรัตนะ ๗ ประการ คับคั่งไปด้วยหมู , ชนต่างๆ เป็นนครสมบูรณ์ 
เหมือนเทพนคร เป็นที่อยู่ของผู้มีบุญ เราเป็นพราหมณ์นามว่าสุเมธ 
อยู่ในครอมรวดี สั่งสมโภคทรัพย์ไว้หลายโกฏิ มีทรัพย์สมบัติ 
มากมาย เป็นผู้เล่าเรียน ทรงมนต์รู้จบไตรเพท ถึงความสำเร็จใน 
ตำราทำนายลักษณะ และคัมภีร์อิติหาสะ นั่งอย่ในที่ลับคิดอย่างนี้ 

* V 1 1 , 1 . . 

ในครังนันว่าการเกิดในภพใหม่และความทีสรีระแตกเป็นทุกข์ [ความ 
หลงตายเป็นทุกข์ ชีวิตถูกยํ่ายี] เราจักแสวงหานิพพานอันไม่แก่ไม่ 
ตาย ปลอดภัย เป็นที่ดับชาติธรรม ชราธรรม และพยาธิธรรม 
เอาละ เราพึงเป็นผู้ไม่มีความห่วงใย ไม่ต้องการ ละทิ้งกายอันเปือย 
เน่าเต็มด้วยซากศพนี้ไปเสียเถิดทางที่ใครๆ ไม , อาจจะไปได้เพราะ 
ไม่มีเหตุ จักมีแน่นอนเราชักแสวงหาทางนั้นเพื่อหลุดพ้นไปจากภพ 
เมื่อมีความเจริญ ความเสื่อมก็จำต้องปรารถนา เปรียบเหมือนเมื่อมี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 296 

ทุกข์แม้สุขก็ย่อมมี ฉะนั้นไฟ ๓ กองมีอยู่นิพพานความดับก็จำ 
ต้องปรารถนา เปรียบเหมือนเมื่อความร้อน ความเย็นก็ย่อมมี 
ฉะนั้น ความเกิดมีอยู่ ความไม่เกิดก็จำต้องปรารถนาเปรียบเหมือน 
เมื่อความชั่วมีอยู่ แม้'ความดีก็ย่อมมี ฉะนั้นสระนั้าอมฤตอันเป็น 
สถานที่ชำระกิเลสมลทินมีอยู่ แต่บุคคลผู้ต้องการจะชำระไม่แสวง 
หาสาระ จะโทษสระนั้าอมฤตไม , ได้ เปรียบเหมือนบุรุษเปือนคูถ 
เห็นสระมีนั้าเต็มแล้ว ไม , ไปหาสระเอง จะโทษสระนั้นไม , ได้ฉะนั้น 
บุคคลผู้ถูกกิเลสห้อมล้อมแล้ว เมื่อทางเกษมมีอยู่แต่ไม่แสวงหา 
ทางนั้น จะไปโทษทางเกษมไม , ได้ เปรียบเหมือนบุรุษถูกข้าศึกล้อม 
ไว้ เมื่อทางสำหรับจะหนีไปมีอยู่แต่เขาไม่หนีไป จะโทษทางนั้น 
ไม , ได้ ฉะนั้น บุคคลผู้มีทุกข์ถูกพยาธิคือกิเลสเบียดเบียด ไม , 

แสวงหาอาจารย์ จะโทษอาจารย์นั้นไม่ได้ เปรียบเหมือนบุรุษผู้ 
ป่วยไข้ เมื่อหมอมีอยู่แต่ไม่ให้รักษาความป่วยไข้นั้น จะโทษหมอ 
นั้นไม , ได้ ฉะนั้น [เอาละ เราพึงเป็นผู้ไม่มีความห่วงใยไม่ต้องการ 
ละทิ้งกายอันเปือยเน่าเต็มไปด้วยซากศพนี้ไปเสียเถิด] เราพึงเป็นผู้ 
ไม่มีความห่วงใย ไม่ต้องการ ละทิ้งกายอันเ!เอยเน่าสั่งสมด้วยซาก 
ศพต่างๆ นี้ไปเสีย เปรียบเหมือนบุรุษพึงเปลื้องซากศพอันน่าเกลียด 
พันอยู่ที่คอออกเสีย แล้วพึงไปอยู่เป็นสุขเสรีตามลำพังตน ฉะนั้น 
เราจักละทิ้งกายอันเต็มด้วยซากศพต่างๆ นี้ไปเสีย ดังส่ายอุจจาระ 
ในสัวมแล้วไป เปรียบเหมือนบุรุษและสตรีถ่ายอุจจาระลงในสัวม 
เสร็จแล้วออกไป โดยไม , ห่วงใย ไม่ต้องการ ฉะนั้น เราจักละทิ้ง 
กายอันมีช่อง ๙ แห่ง มีนั้าหนองเป็นนิตย์นี้ไปเสีย ดังเจ้าของเรือ 
ทิ้งเรือที่ครํ่าคร่า เปรียบเหมือนเจ้าของเรือที่เก่าครํ่าคร่า ชำรุดนั้าชุ่ม 
ไปโดยไม , ห่วงใย ไม่ต้องการ ฉะนั้นเถิด เราชักละกายนี้ซึ่งเปรียบ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 297 

เสมอด้วยมหาโจรไปเสีย เพราะกลัวจะชิงตัดกุศล เปรียบเหมือน 
บุรุษถือห่อสิ่งของไปกับพวกโจร ทิ้งโจรไปเสียเพราะเห็นภัย คือ 
โจรจะชิงสิ่งของ ฉะนั้น ครั้นเราคิดอย่างนี้แล้ว ได้ให้ทรัพย์หลาย 
ร้อยโกฏิแก่คนไม่มีที่พึ่งและคนอนาถาแล้วเข้าไปยังภูเขาห่มวันต์ 
ในที่ไม , ไกลภูเขาห่มวันต์ มีเขาลูกหนึ่งชื่อธรรมมิกบรรพต เราสร้าง 
อาศรมอย่างดี สร้างบรรณศาลาอยู่ที่เขาธรรมมิกบรรพต ณ ที่นั้น 
เราสร้างที่จงกรมอันเว้นโทษ ๕ ประการ ประกอบด้วยคุณ ๘ 
ประการ เป็นที่นำมาซึ่งอภิญญาและพละไว้ ทิ้งผ้าสาฎกประกอบ 
ด้วยโทษ ๙ ประการเสีย นุ่งผ้าเปลือกไม้กรองอันประกอบด้วยคุณ 
๑๒ ประการเราละบรรณศาลาอันเกลื่อนกล่นไปด้วยโทษ ๘ ประการ 
เสีย มาอาศัยโคนไม้อันประกอบด้วยคุณ ๑๐ ประการ เราละทิ้ง 
ข้าวเปลือกที่ปลูกไว้หว่านไว้เสียโดยไม , เหลือ เก็บเอาผลไม้ที่หล่น 
เองซึ่งประกอบด้วยคุณหลายอย่างมาบริโภค ณ ที่นั้น เราบำเพ็ญ 
ความเพียรอยู่ในที่นึ่งและที่จงกรมภายใน ๗ วันก็ได้บรรลุอภิญญา 
และพละ เมื่อเราถึงความสำเร็จมีความเย็นใจในศาสนาอย่างนี้แล้ว 
พระพิชิตมารผู้เป็นนายกของโลกพระนามว่า ทีปังกร เสด็จอุบัติขึ้น 
เมื่อพระพิชิตมารเสด็จอุบัติบังเกิด ตรัสรู้ และในการแสดง 
พระธรรมเทศนา เราผู้เป่ยมด้วยความยินดีในฌาน ไม , ได้เห็นนิมิต 
๔ ประการ ชนทั้งหลายทูลนิมนต์พระตถาคต ณ ที่ประทับในปัจจันต 
ประเทศช่วยกันแผ้วถางทาง สำหรับพระตถาคตเสด็จดำเนินมา 
สมัยนั้น เราออกจากอาศรมของตนแล้ว สลัดผ้าคากรองเหาะไป 
ในอัมพรได้เห็นหมู , ชนผู้มีจิตโสมนัส ยินดี ร่าเริงเบิกบานใจ จึงลง 
จากอากาศมาถามมนุษย์ทั้งหลายในขณะนั้นว่า มหาชนผู้มีจิตโสมนัส 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 298 

ยินดี ร่าเริง เบิกบานใจ ช่วยกันแผ้วถางทางสำหรับเดินเพื่อใคร 
ชนเหล่านั้นอันเราถามแล้วบอกว่า พระพุทธชินเจ้าผู้ยอดเยี่ยมเป็น 
นายกของโลก พระนามว่าทีปังกร เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก ชน 
ทั้งหลายช่วยกันแผ้วถางทางสำหรับเดินเพื่อพระองค์ ขณะนั้นปีติ 
เกิดขึ้นแก่เรา เพราะได้ฟ้งคำว่า พุทโธ เราจึงกล่าวประกาศความ 
โสมนัสว่า พุทโธ พุทโธ เราทั้งยินดีทั้งสลดใจยืนคิดอยู่ ณ ที่นั้น 
ว่าเราจะปลูกพืชคือบุญลงในที่นั้ขณะอย่างได้ล่วงไปเสียเลย แล้ว 
กล่าวว่าล้าท่านทั้งหลายช่วยกันถางทางเพื่อพระพุทธเจ้า ขอจงให้ 
โอกาสหนึ่งแก่ข้าพเจ้าแม้ข้าพเจ้าก็จะช่วยแผ้วถางทางเสด็จดำเนิน 
ในกาลนั้นชนเหล่านั้นได้ให้โอกาสเพื่อการถางทางแก่เรา ครั้งนั้น 
เราถางทางไปพลางคิดไปพลางว่า พุทโธ พุทโธ เมื่อเราทำยังไม่ทัน 
เสร็จ พระมหามุนีทีปังกรชินเจ้ากับพระขีณาสพสี่แสนผู้ได้อภิญญา 
๖ ผู้คงที่ปราศจากมลทินก็เสด็จมาถึง การต้อนรับย่อมเป็นไป คน 
เป็นอันมากประโคมกลองเภรี มนุษย์และเทวดาต่างก็มี , ใจเบิกบาน 
เปล่งเสียงสาธุการ เทวดาก็เห็นมนุษย์ มนุษย์ก็เห็นเทวดา มนุษย์ 
และเทวดาทั้งสองพวกนั้น พากันประนมอัญชลีเดินตามพระตถาคต 
พวกเทวดาเอาดนตรีทิพย์มาประโคม พวกมนุษย์เอาดนตรีมนุษย์มา 
ประโคม เดินตามพระตถาคตมาทั้งสองพวกทวยเทพผู้อยู่ในอากาศ 
ต่างก็โปรยปรายดอกมณฑารพดอกปทุม ดอกปาริชาตก์ทิพย์ลงยัง 
ทิศน้อยทิศใหญ่และโปรยลงซึ่งกระแจะจันทน์ และของหอมอย่างดี 
ล้วนแต่เป็นของทิพย์ลงยังทิศน้อยทิศใหญ่ พวกมนุษย์ผู้ที่อยู่บน 
พื้นดิน ก็โปรยดอกจำปา ดอกช้างน้าว ดอกประดู่ ดอกกากะทิง 
ดอกบุนนาค ดอกการเกตลงยังทิศน้อยทิศใหญ่เราสยายผมแล้ว 
เอาผ้าคากรองและหนังสัตว์ลาดลงบนเปือกตม นอนควํ่าลง ณ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 299 

ที่นั้น ด้วยคิดว่า พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวก จงทรงเหยียบ 
เราเสด็จไปเถิด อย่าทรงเหยียบเปือกตมนั้นเลย ข้อนั้นจักเป็น 
ประโยชน์เกื้อกูลแก่เรา เมื่อเรานอนอยู่ที่พื้นดิน ได้มีความคิดอย่าง 
นี้ว่า เรา (มิได้) ปรารถนาว่า วันนี้พระพุทธเจ้าพึงทรงเผากิเลส 
ของเราประโยชน์อะไรแก , เราด้วยเพศที่ใครๆ ไม , รู้จัก และด้วยการ 
ทำให้แจ้งซึ่งธรรม ณ ที่นี้เราพึงบรรลุสัพพัญฌุตญาณหลุดพ้นแล้ว 
พึงเปลื้องหมู , สัตว์พร้อมทั้งเทวดาให้หลุดพ้นเถิด ประโยชน์อะไร 
ด้วยเราผู้เป็นคนมีกำลังจะข้ามไปคนเดียวเล่า เราบรรลุสัพพัญฌุต 
ญาณได้ และจะช่วยหมู , ชนให้ข้ามได้เป็นอันมาก ด้วยอธิการที่เรา 
ทำแล้วในพระพุทธเจ้านี้เราตัดกระแสสงสารกำจัดภาพทั้ง ๓ ขึ้น 
สู่เรือคือธรรมแล้ว จักช่วยหมู , สัตว์พร้อมทั้งเทวดาให้ข้ามได้ พระ 
พุทธทีปังกรผู้ทรงรู้แจ้งโลก ผู้สมควรรับเครื่องบูชาประทับยืนอยู่ 
เหนือศีรษะเรา ตรัสพระดำรัสว่า ท่านทั้งหลายจงดูชฎิลดาบสผู้มี 
ตบะอันรุ่งเรืองนี้เขาชักได้เป็นพระพุทธเจ้าในโลกในกัปอันประมาณ 
มิได้แต่กัปนี้พระตถาคตชินเจ้าพระองค์นั้น ผู้มีพระเกียรติยศมาก 
ชักเสด็จออกจากพระนครกบิลพัสดุ อันน่ารื่นรมย์ ชักทรงบำเพ็ญ 
ความเพียรทำทุกกรกิริยา แล้วเสด็จไปประทับนั่งที่ควงไม้อชปาล 
นิโครธทรงรับข้าวมธุปายาส ณ ที่นั้นแล้ว เสด็จไปยังแม่นี้า 
เนรัญชรา พระองค์เสวยข้าวมธุปายาสที่ฟิงแม่นั้นนรัญชรา แล้ว 
เสด็จดำเนินตามทางราบเรียบที่เขาตกแต่งไว้ไปที่ควงไม้โพธิพฤกษ์ 
แต่นั้นทรงทำประทักษิณโพธิมณฑลอันยอดเยี่ยมแล้ว ชักตรัสรู้ 
ที่ควงไม้อัสสัตถพฤกษ์ พระมารดาบังเกิดเกล้าของพระตถาคต 
พระองค์นี้ จักมีพระนามว่ามายา พระบิดามีพระนามว , าสุทโธทนะ 
พระตถาคตนี้จักมีพระนามว่าโคดม พระตถาคตพระองค์นั้น จักมี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 300 

พระอัครสาวกผู้ไม่มีอาสวะ ปราศจากราคะมีจิตสงบระงับมั่นคง 
นามว่าโกลิตะ และอุปปติสสะ ภิกษุอุปฐากมีนามว่าอานนท์ ชัก 
บำรุงพระพิชิตมารนี้ ชักมีอัครสาวิกาผู้ไม่มีอาสวะ ปราศจากราคะ 
มีชิตสงบระงับ มั่นคง นามว่าเขมาและอุบลวรรณา ไม้โพธิ 
ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ประชาชนเรียกว , าอัสสัตถพฤกษ์ 
ชิตตคฤหบดี หัตถกคฤหบดีชาวเมืองอาฬวี จักเป็นอุปัฏฐากผู้เลิศ 
นันทมารดาและอุตตราอุบาสิกา ชักเป็นอุปัฏฐายิกาผู้เลิศ พระโคดม 
ผู้มียศพระองศ์นั้น ชักมีพระชนมายุ๑๐๐ปีมนุษย์และเทวดา 
ทั้งหลายได้ปังพระพุทธดำรัสนี้แล้ว ต่างก็เบิกบานใจกล่าวว่า ท่าน 
ผู้นั้ชักเป็นหน่อพุทธธางกูร หมู'สัตว์ในหมื่นชักรวาลพร้อมทั้งเทวดา 
ต่างก็เปล่งเสียงโห่ร้องปรบมือ ร่าเริง ประนมอัญชลีถวายนมัสการ 
ว่า ล้าเราทั้งหลายชักไม่ยินดีพระศาสนาของพระโลกนาถพระองค์นี้ 
เราทั้งหลายชักมีหน้าพร้อมต่อหน่อพุทธางกูรนี้ในอนาคต ล้าเรา 
ทั้งปวงละพระพิชิตมารพระองค์นี้เราทั้งปวงก็ชักมีหน้าพร้อมต่อ 
หน่อพุทธางกูรนี้ในอนาคตเปรียบเหมือนมนุษย์ผู้จะข้ามแม่นี้าไม่ 
ยินดีท่านี้าเฉพาะหน้า ไปยึดเอาท่านี้าข้างหลัง ข้ามแม่นี้าใหญ่ 
ฉะนั้น พระพุทธทีปังกรผู้ทรงรู้แจ้งโลก ทรงสมควรรับเครื่องบูชา 
ทรงประกาศกรรมของเราแล้ว ทรงยกพระบาทเบื้องขวาขึ้น พระ 
สาวกของพระพิชิตมารที่อยู่ ณ ที่นั้น ได้ท่าประทักษิณเราทุกๆ 
องค์ เทวดา มนุษย์อสูร ยักษ์ อภิวาทเราแล้วพากันกลับไป 
ครั้งนั้น เมื่อพระพุทธทีปังกรผู้เป็นนายกของโลก พร้อมด้วยพระ 
สงฆ์สาวกล่วงคลองจักษุเราไป เราลุกขึ้นจากที่นอนแล้ว นั่งเข้า 
สมาธิอยู่ เราสำราญใจด้วยความสุข เบิกบานใจด้วยปราโมทย์ 
และอิ่มใจด้วยปีติ นั่งเข้าสมาธิอยู่ในกาลนั้น ครั้งนั้น เรานั่งขัด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 301 

สมาธิแล้ว คิดอย่างนี้ว่า คิดอย่างนี้ว่า เราเป็นผู้มีความชำนาญใน 
ฌาน ถึงที่สุดแห่งอภิญญาในหมื่นโลกธาตุ ฤาษีผู้เสมอเหมือนเรา 
ไม่มี ในธรรมคือฤทธไม่มีใครเสมอเรา เราได้สุขเหล่านี้ขณะที่ 
เราเข้าสมาธิอยู่ เทวดาผู้สถิตอยู่ในหมื่นจักรวาล พากันเปล่งเสียง 
กึกก้องว่า ท่านผู้นี้จักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่ นิมิตเหล่าใด ที่เคย 
ปรากฏในขณะที่พระโพธิสัตว์ในปางก่อนนั่งเข้าสมาธิอันประเสริฐ 
นิมิตเหล่านั้นปรากฏในวันนี้ความหนาวถึงความซาบซึม และ 
ความร้อนสงบ นิมิตเหล่านั้นปรากฏในวันนี้ท่านผู้นี้ 1 จักเป็น 
พระพุทธเจ้าแน่ หมื่นโลกธาตุเงียบเสียง สงบเสียง นิมิตเหล่านั้น 
ปรากฏในวันนี้ท่านผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้าแน่ ลมพายุย่อมไม่พัด 
แม่นี้าย่อมไม , ไหล นิมิตเหล่านั้นปรากฏในวันนี้ท่านผู้นี้ 1 จักเป็น 
พระพุทธเจ้าแน่ ไม้ดอกพันธุไม้บกและพันธุไม้นี้าทุกชนิด ผลิดอก 
ในขณะนั้น แม้วันนี้ดอกไม้เหล่านี้ก็บานทุกดอก ท่านผู้นี้ 1 จักเป็น 
พระพุทธเจ้าแน่ ไม้เถาหรือไม้ต้น ย่อมเผล็ดผลในขณะนั้น แม้ 
วันนี้ไม้ผลทุกชนิดก็เผล็ดผลในวันนี้ท่านผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้า 
แน่ รัตนะทั้งที่อยู่ในอากาศและพื้นดินย่อมสว่างไสวในขณะนั้น 
แม้วันนี้รัตนะเหล่านั้นก็สว่างไสว ท่านผู้นี้ 1 จักเป็นพระพุทธเจ้าแน่ 
ดนตรีทั้งของมนุษย์และทิพย์ ย่อมประโคมในขณะนั้น แม้วันนี้ 
ดนตรีทั้งสองอย่างนี้นก็ประโคม ท่านผู้นี้ชักเป็นพระพุทธเจ้าแน่ 
ดอกไม้อันวิจิตรย่อมตกลงจากอากาศในขณะนั้น แม้วันนี้ดอกไม้ 
เหล่านั้นก็ปรากฏ ท่านผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้าแน่ มหาสมุทรย่อม 
กระฉอกฉ่อน หมื่นโลกธาตุย่อมหวั่นไหว แม้วันนี้สิ่งทั้งสอง 
นั้นก็มีเสียงครืนๆ อยู่ ท่านผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้าแน่ ไฟในนรก 
หมื่นขุมย่อมดับในขณะนั้น แม้วันนี้ไฟนั้นก็ดับแล้ว ท่านผู้นี้ 1 จัก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 302 

เป็นพระพุทธเจ้าแน่ พระอาทิตย์ย่อมปราศจากมลทิน ดาวทุกดวง 
ย่อมปรากฏแจ่มจ้า แม้วันนี้พระอาทิตย์และดาวทุกดวงก็แจ่มจ้า 
ท่านผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้าแน่ โดยที่ฝนไม่ตกเลย นี้าในแม่นี้าก็ 
ขึ้นในขณะนั้น แม้วันนี้นั้าในแม่นั้าก็ขึ้น ท่านผู้นี้จักเป็นพระ 
พุทธเจ้าแน่ หมู่ดาวนักษัตรในท้องฟ้า ย่อมส่องแสงไพโรจน์ 
พระจันทร์วันวิสาขฤกษ์แจ่มจ้า ท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าแน่ งูที่ 
อยู่รูและที่อยู่ตามซอก ย่อมออกจากที่อยู่ของตน แม้วันนี้งูเหล่านั้น 
ก็ออกมาเพ่นพ่าน ท่านผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้าแน่ สัตว์ทั้งหลายที่ 
ไม่ยินดีไม่มี ย่อมยินดีทั่วกันในขณะนั้น แม้วันนี้สัตว์ก็ยินดีทั่ว 
กัน ท่านผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้าแน่ โรคทุกชนิดเบาบางสงบ และ 
ความหิวย่อมหายไป แม้วันนี้ก็ปรากฏอย่างนั้น ท่านผู้นี้จักเป็น 
พระพุทธเจ้าแน่ ในกาลนั้นราคะย่อมบางเบา โทสะและโมหะย่อม 
เสื่อมคลาย แม้วันนี้ก็ปราศจากไปหมดสิ้น ท่านผู้นี้จักเป็นพระ 
พุทธเจ้าแน่ ในกาลนั้นภัยย่อมไม , มี แม้วันนี้ก็ปรากฏเช่นนี้ด้วย 
นิมิตนั้น เราทั่งหลายจึงรู้ได้ว่า ท่านผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้าแน่ 
ธุลีย่อมไม่ฟ้งขึ้นเบื้องบน แม้วันนี้ก็ปรากฏเช่นนั้น ด้วยนิมิตนั้น 
เราทั่งหลายจึงรู้ได้ว่า ท่านผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้าแน่ กลิ่นเหม็น 
ย่อมปราศจากไป มีแต่กลิ่นหอมตระหลบไป แม้วันนี้ก็มีกลิ่นหอม 
ตระหลบไป ท่านผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้าแน่ เทวดาทั่งปวงย่อม 
ปรากฏ เว้นแต่ที่ไม่มีรูป แม้วันนี้ก็ปรากฏทั่งหมด ท่านผู้นี้จักเป็น 
พระพุทธเจ้าแน่ ขณะนั้น นรกมีประมาณเท่าใด ก็ปรากฏหมด 
เท่านั้น แม้วันนี้ก็ปรากฏทั่งหมด ท่านผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้าแน่ 
ในกาลนั้น หม้อไห บานประตู ภูเขา ย่อมไม , มีอะไรปิด แม้ 
วันนี้ก็เปิดโล่ง ท่านผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้าแน่ การจุติและการ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 303 

อุบัติ ย่อมไม , มีในขณะนั้น แม้วันนี้ก็ปรากฏเช่นนั้น ท่านผู้นี้ 1 จัก 
เป็นพระพุทธเจ้าแน่ (นิมิตเหล่านี้ย่อมปรากฏ เพื่อประโยชน์แก , 

การตรัสรู้ของสัตว์) ท่านจงบำเพ็ญเพียรให้มั่นเถิด อย่าถอยกลับ 
จงก้าวไปข้างหน้า แม้เราทั้งหลายก็รู้ท่านว่า จักได้เป็นพระพุทธเจ้า 
เป็นแน่ เราได้ฟ้งพระพุทธดำรัส และคำของเทวดาในหมื่นโลก 
ธาตุแล้วก็ยินดี ร่าเริง เบิกบานใจ ได้คิดอย่างนี้ในกาลนั้นว่า 
พระพุทธชินเจ้ามีพระวาจาไม่เป็นสอง มีพระวาจาไม่เปล่าประโยชน์ 
พระพุทธเจ้าไม่ตรัสคำไม , จริง เราชักได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่ พระ 
ดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ย่อมเที่ยงแท้แน่นอน เปรียบ 
เหมือนก้อนดินที่โยนขึ้นไปในอากาศ ย่อมตกลงมาที่พื้นดินแน่นอน 
ฉะนั้น (พระพุทธเจ้าไม่ตรัสคำไม่จริง เราจักได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็น 
แน่) พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ย่อมเที่ยงแท้แน่นอน 
เปรียบเหมือนสัตว์ทั้งปวงต้องตายเป็นแน่ ฉะนั้น พระดำรัสของ 
พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ย่อมเที่ยงแท้แน่นอน เปรียบเหมือนเมื่อ 
ราตรีสิ้นไปพระอาทิตย์ขึ้นแน่ ฉะนั้น พระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ 
ประเสริฐสุด ย่อมเที่ยงแท้แน่นอน เปรียบเหมือนราชสีห์เมื่อลุกจาก 
ที่นอน ต้องบันลือสีหนาทแน่ ฉะนั้นพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ 
ประเสริฐสุดย่อมเที่ยงแท้แน่นอน เปรียบเหมือนสัตว์ทั้งหลายผู้ 
ไปถึงที่หมายแล้ว ย่อมปลงภาระอันหนักลง ฉะนั้น เอาละ เราจักค้น 
หาพุทธการกธรรม จากข้างนี้ๆ ทั้งเบื้องบน เบื้องตํ่าทั้งทิศน้อยทิศ 
ใหญ่ตลอดทั่วธรรมธาตุ ในกาลนั้น เมื่อเราก้นหาอยู่ ได้เห็นทานบารมี 
เป็นข้อที่ ๑ ซึ่งเป็นทางใหญ่อันพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ปางก่อน 
ประพฤติมาจึงเตือนตนเองว่า ท่านจงยึดบารมีข้อที่ ๑ นี้บำเพ็ญให้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 304 

มั่นก่อนท่านจงบำเพ็ญทานบารมีเถิด ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุ 
โพธิญาณ ท่านเห็นยาจกทั้งชั้นตํ่า ปานกลางและชั้นสูงแล้ว จงให้ 
ทานอย่าให้เหลือ ดังหม้อที่เขาควํ่าไว้ เปรียบเหมือนหม้อที่เต็ม 
ด้วยนา ผู้ใดผู้หนึ่งจับควํ่าลงแล้ว ทั้าย่อมไหลออกหมด ไม่ขังอยู่ 
ในหม้อนั้น ฉะนั้น แต่พุทธธรรมจักมีเพียงเท่านี้นั้นหามิได้ เรา 
จักค้นหาธรรมอันเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณอย่างอื่นต่อไป ในกาลนั้น 
เมื่อเราค้นหาอยู่ ก็ได้เห็นศีลบารมีเป็นข้อที่ ๒ ที่พระพุทธเจ้าแต่ 
ปางก่อนทรงเสพอาศัย จึงเตือนตนเองว่า ท่านจงยึดบารมีข้อที่ ๒ 
นี้บำเพ็ญให้มั่นก่อนท่านจงบำเพ็ญศีลบารมีเถิด ถ้าท่านปรารถนาจะ 
บรรลุโพธิญาณ ท่านจงบำเพ็ญศีลในภูมิ ๔ ให้บริบูรณ์ จงรักษาศีล 
ในกาลทั้งปวง ดังจามรีรักษาขนหาง เปรียบเหมือนดังจามรีย่อม 
รักษาขนหางอันติดในที่ไรๆ ยอมตายในที่นั้น ไม่ยอมทำขนหางให้ 
เสีย ฉะนั้น แต่พุทธธรรมจักมีเพียงเท่านี้นั้นหามิได้ เราจักค้นหา 
ธรรมอันเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณอย่างอื่นต่อไป ในกาลนั้น เมื่อเรา 
ค้นหาอยู่ก็ได้เห็นเนกขัมมบารมีเป็นข้อที่ ๓ ที่พระพุทธเจ้าแต่ปาง 
ก่อนทรงเสพอาศัย จึงเตือนตนเองว่า ท่านจงยึดบารมีซัอที่ ๓ 
นี้บำเพ็ญให้มั่นก่อน ท่านจะบำเพ็ญเนกขัมมบารมีเถิด ถ้าท่าน 
ปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณ ท่านจงเห็นภพทั้งปวงดังเรือนจำ ท่านจง 
มุ่งหน้าต่อเนกขัมมะ เพื่อหลุดพ้นไปจากภพ เปรียบเหมือนบุรุษที่ 
ถูกขังในเรือนจำ ได้รับทุกข์มานาน ย่อมไม่ยังความยินดีให้เกิดใน 
เรือนจำนั้น แสวงหาความพ้นไป ฉะนั้น แต่พุทธธรรมจักมีเพียง 
เท่านี้นั้นหามิได้ เราจักค้นหาธรรมอันเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณ 
อย่างอื่นต่อไป ในกาลนั้น เมื่อเราค้นหาอยู่ ได้เห็นปัญญาบารมี 
เป็นข้อที่ ๔ ที่พระพุทธเจ้าแต่ปางก่อน ทรงเสพอาศัย จึงเตือนตน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 305 

เองว่า ท่านจงยึดบารมีที่ ๔ นี้บำเพ็ญให้มั่นก่อน ท่านจะบำเพ็ญ 
ปัญญาบารมีเถิด ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณ ท่านได้สอบถาม 
คนมีปัญญาตลอดกาลทั้งปวง บำเพ็ญปัญญาบารมีแล้ว จักบรรลุ 
สัมโพธิญาณได้ เปรียบเหมือนภิกษุ เมื่อเที่ยวภิกษา ไม่เว้นตระกูล 
ตํ่า ปานกลางและสูงย่อมได้อาหารเครื่องเยียวยาอัตภาพ ฉะนั้น 
แต่พุทธธรรมจักมีเพียงเท่านี้นั้นหามิได้ เราจักค้นหาธรรมอันเป็น 
เครื่องบ่มโพธิญาณอย่างอื่นต่อไป ในกาลนั้น เมื่อเราล้นหาอยู่ก็ได้ 
เห็นวิริยบารมีเป็นข้อที่ ๕ ที่พระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนทรงเสพอาศัย 
จึงเตือนตนเองว่าท่านจงยึดบารมีข้อที่ ๕ นั้บำเพ็ญให้มั่นก่อน 
ท่านจงบำเพ็ญวิริยบารมีเถิด ล้าท่านปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณ 
ท่านประคองความเพียรให้มั่นไว้ทุกภพ บำเพ็ญวิริยบารมีแล้ว ชัก 
บรรลุสัมโพธิญาณได้ เปรียบเหมือนสีหมฤคราช มีความเพียรไม , 

ย่อหย่อนในที่นั่งที่ยืนและที่เดินประคองใจไว้ทุกเมื่อ ฉะนั้น แต่ 
พุทธธรรมจักมีเพียงเท่านี้นั้นหามิได้ เราจักค้นหาธรรม อันเป็น 
เครื่องบ่มโพธิญาณอย่างอื่นต่อไปในกาลนั้น เมื่อเราล้นหาอยู่ก็ได้ 
เห็นขันติบารมีเป็นข้อที่ ๖ ที่พระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนทรงเสพอาศัย 
จึงเตือนตนเองว่า ท่านจงยึดบารมีข้อที่ ๖ นั้บำเพ็ญให้มั่นก่อน 
ท่านมีใจแน่วแน่ในขันตินั้น จักบรรลุสัมโพธิญาณได้ ท่านจง 
อดทนต่อคำยกย่องและคำดูหมิ่นทั้งปวง บำเพ็ญขันติบารมีเปรียบ 
เหมือนแผ่นดินอดทนสิ่งที่เขาทั้งลงทุกอย่างทั้งสะอาดและไม่สะอาด 
ไม่แสดงความยินดียินร้ายฉะนั้นแล้ว ชักบรรลุสัมโพธิญาณได้ แต่ 
พุทธธรรมจักมีเพียงเท่านี้นั้นหามได้ เราจักค้นหาธรรมอันเป็นเครื่อง 
บ่มโพธิญาณอย่างอื่นต่อไป ในกาลนั้น เมื่อเราล้นหาอยู่ ก็ได้เห็นล 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 306 

สัจจบารมีเป็นข้อที่ ๗ ที่พระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนทรงเสพอาศัย จึง 
เตือนตนเองว่า ท่านจงยึดบารมีข้อที่ ๗ นี้บำเพ็ญให้มั่นก่อน ท่านมี 
ใจแน่วแน่ในสัจจะนั้น จักบรรลุสัมโพธิญาณได้ ดาวประกายพฤกษ์ 
เป็นดาวนพเคราะห์ ประจำอยู่ในมนุษย์โลกทั้งเทวโลก ไม , หลีกไป 
จากทางเดิน ทุกสมัยฤดูหรือปี ฉันใด แม้ท่านก็ฉันนั้น อย่าหลีก 
ไปจากแนวในสัจจะ บำเพ็ญสัจจบารมีแล้วจักบรรลุสัมโพธิญาณได้ 
แต่พุทธธรรมจักมีเพียงเท่านี้นั้นหามิได้ เราจักค้นหาธรรมอันเป็น 
เครื่องบ่มโพธิญาณอย่างอื่นต่อไป ในกาลนั้น เมื่อเราล้นหาอยู่ 
ก็ได้เห็นอธิษฐานบารมีเป็นข้อที่ ๘ ที่พระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนทรง 
เสพอาศัย จึงเตือนตนเองว่าท่านจงยึดบารมีข้อที่ ๘ นั้บำเพ็ญให้ 
มั่นก่อน ท่านไม , หวั่นในอธิษฐานบารมีนั้น จักบรรลุสัมโพธิญาณได้ 
ท่านจงเป็นผู้ไม , หวั่นไหวในการอธิษฐานในการทั้งปวง บำเพ็ญ 
อธิษฐานบารมี เปรียบเหมือนภูเขาหินไม , หวั่นไหว ตั้งมั่น ไม , 

สะท้านสะเทือนเพราะลมจัด คงอยู่ในที่เดิม ฉะนั้นแล้ว จักบรรลุ 
สัมโพธิญาณได้ แต่พุทธธรรมจักมีเพียงเท่านี้นั้นหามิได้ เราจักล้น 
หาธรรมอันเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณอย่างอื่นต่อไป ในกาลนั้น เมื่อ 
เราล้นหาอยู่ก็ได้เห็นเมตตาบารมีเป็นข้อที่ ๙ ที่พระพุทธเจ้าแต่ปาง 
ก่อนทรงเสพอาศัย จึงเตือนตนเองว่า ท่านจงยึดบารมีข้อที่ ๙ นี้ 
บำเพ็ญให้มั่นก่อน ท่านจงเป็นผู้ไม , มีใครเสมอด้วยเมตตา ล้าท่าน 
ปรารถนาจะบรรลุสัมโพธิญาณ ท่านจงเจริญเมตตาให้เสมอกัน 
ทั้งในสัตว์ที่มีประโยชน์ และไม่มีประโยชน์บำเพ็ญเมตตาบารมี 
เปรียบเหมือนนั้าย่อมแผ่ความเย็น ชำระล้างมลทินธุลี เสมอกัน 
ทั้งในคนดีและคนชั่ว ฉะนั้นแล้วจักบรรลุสัมโพธิญาณได้ แต่พุทธ 
ธรรมจักมีเพียงเท่านี้นั้นหามิ'ได้ เราจักล้นหาธรรมอันเป็นเครื่อง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 307 

บ่มโพธิญาณอย่างอื่นต่อไป ในกาลนั้น เมื่อเราค้นหาอยู่ ก็ได้เห็น 
อุเบกขาบารมีเป็นข้อที่ ๑๐ ที่พระพุทธเจ้าทรงเสพอาศัยจึงเตือนตน 
เองว่า ท่านจงยึดบารมีข้อที่ ๑๐ นี้บำเพ็ญให้มื่นก่อน ท่านเป็นผู้มี 
อุเบกขามื่นคงดังตราชั่ง จักบรรลุโพธิญาณได้ ท่านจงมีใจเที่ยงตรง 
ดังตราชั่งในสุขและทุกข์ในกาลทุกเมื่อ บำเพ็ญอุเบกขาบารมีเปรียบ 
เหมือนแผ่นดินย่อมวางเฉย สิ่งที่เขาทิ้งลงทั้งที่ไม่สะอาดและสะอาด 
ทิ้งสองอย่าง เว้นจากความโกรธและความยินดี ฉะนั้นแล้ว จัก 
บรรลุสัมโพธิญาณได้ ธรรมอันเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณ มีอยู่ในโลก 
เพียงเท่านี้นอกจากนี้ที่ยิ่งกว่านั้นไม่มี ท่านจงตั้งมื่นอยู่ในธรรม 
นั้นเถิด. 

เมื่อเราพิจารณาเห็นธรรมเหล่านี้พร้อมทิ้งภาวะ กิจของตนและ 
ลักษณะ พื้นพสุธาในหมื่นจักรวาล ก็หวั่นไหวด้วยเดชแห่งธรรม 
ปฐพีย่อมหวั่นไหวส่งเสียงร้อง เหมือนหีบอ้อยบีบอ้อย ฉะนั้น 
เมทนึดลย่อมหวั่นไหว เหมือนล้อยนต์ใส่นั้ามัน ฉะนั้น บริษัท 
ประมาณเท่าใด มีอยู่ในบริเวณรอบๆ พระพุทธเจ้าบริษัทในบริเวณ 
นั้นหวั่นไหวนอนซบอยู่ที่ภาคพื้นหม้อนั้าหลายพันหม้อ หม้อข้าว 
หลายพันหม้อ หม้อใส่กระแจะและหม้อเปรียงในที่นั้น กระทบกัน 
และกันมหาชนหวาดเสียว สะดุ้งกลัว ประหลาดใจ มีใจหวาดหวั่น 
ประชุมกันแล้ว พากันเข้าเฝ็าพระพุทธทีปังกร ทูลถามว่าความดีงาม 
หรือความชั่วร้ายอะไรชักมีแก่โลก โลกทิ้งปวงจักมีอันตรายหรือ ขอ 
พระองศ์ผู้มีพระจักษุ โปรดบรรเทาอันตรายนั้นเถิด ในกาลนั้น 
พระพุทธทีปังกรมหามุนี ทรงชี้แจงให้มหาชนนั้นเข้าใจว่า ในการที่ 
แผ่นดินหวั่นไหวนี้ท่านทิ้งหลายจงเบาใจ อย่ากลัวเลย วันนี้เรา 
พยากรณ์ผู้ใดว่าชักได้เป็นพระพุทธเจ้าในโลก ผู้นั้นพิจารณาเห็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 308 

ธรรมที่พระพิชิตมารทรงเสพมาก่อน เมื่อผู้นั้นพิจารณาธรรมอันเป็น 
พุทธภูมิโดยไม , เหลือ เพราะเหตุนั้น ปฐพีในหมื่นโลกธาตุพร้อมทั้ง 
ในเทวโลก จึงหวั่นไหว ขณะนั้น มหาชนได้ฟ้งพระพุทธดำรัสแล้ว 
เย็นใจ ทุกคนพากันมาหาเราแล้ว ก็กราบไหว้อีก ในกาลนั้น เรา 
ยึดพระพุทธคุณ ทำใจให้มื่นคง ถวายนมัสการพระพุทธทีปังกร 
แล้ว ลุกจากอาสนะ ขณะเมื่อเราลุกขึ้นจากอาสนะ ทวยเทพและ 
หมู , มนุษย์ ก็พากันเอาดอกไม้ทิพย์และดอกไม้มนุษย์โปรยปรายลง 
อนึ่ง ทวยเทพและหมู่มนุษย์นั้น ต่างก็อวยชัยให้พรสวัสดีว่า ท่าน 
ปรารถนาภูมิอันใหญ่หลวง ขอให้ท่านได้ภูมินั้นตามปรารถนาเถิด 
เสนียดจัญไรทั้งปวงจงอย่ามี ความโศกและโรคจงอย่ามี อันตรายจง 
อย่ามีแก่ท่าน ขอให้ท่านได้บรรลุโพธิญาณอันอุดมเร็วพลัน ข้าแต่ 
ท่านผู้มีเพียรใหญ่ ท่านย่อมบานด้วยพุทธญาณ เปรียบเหมือนไม้ 
ดอกย่อมมีดอกบานในฤดูที่มาถึง ฉะนั้น ข้าแต่ท่านผู้มีเพียรใหญ่ 
ขอให้ท่านจงบำเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ ดังพระส์มัพุทธเจ้าเหล่าใด 
เหล่าหนึ่งทรงบำเพ็ญฉะนั้นเถิด ข้าแต่ท่านผู้มีเพียรใหญ่ ขอให้ท่าน 
จงตรัสรู้ที่โพธิพฤกษ์ เหมือนหนึ่งพระส้มพุทธเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่ง 
ตรัสรู้ที่โพธิมณฑลเถิด ข้าแต่ท่านผู้มีเพียรใหญ่ ขอให้ท่านจงประกาศ 
ธรรมจักร อย่างพระส้มพุทธเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งทรงประกาศ ฉะนั้น 
เถิด ขอให้ท่านมีใจเต็มเปียม รุ่งเรืองในหมื่นจักวาล เช่นพระจันทร์ 
เต็มดวง ส่องแสงสว่างในวันเพ็ญ ฉะนั้นเถิด ขอให้ท่านพ้นจาก 
โลก รุ่งเรืองด้วยศิริดังพระอาทิตย์พ้นจากราหูแผดแสงสว่างจ้า 
ฉะนั้นเถิด โลกพร้อมด้วยเทวโลก มาประชุมกันในสำนักของท่าน 
เปรียบเหมือนแม่นั้าทุกสายย่อมไหลมารวมลงยังทะเลหลวง ฉะนั้น 
ในกาลนั้น สุเมธดาบสนั้น อันทวยเทพและหมู่มนุษย์เหล่านั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 309 

ชมเชย สรรเสริญแล้ว สมาทานธรรม ๑๐ ประการ เมื่อจะบำเพ็ญ 
ธรรมเหล่านั้นให้บริบูรณ์ จึงเข้าป่าใหญ่. 

จบสุเมธกถา. 

ในกาลนั้น มหาชนเหล่านั้น นิมนต์พระศาสดาพระนามว่า ทีปังกร 
ผู้เป็นนายกของโลก พร้อมด้วยหมู , ภิกษุสงฆ์ ให้เสวยแล้ว ได้ถือ 
เป็นสรณะ พระตถาคตผู้นราสภ ทรงยังใครๆ ให้ตั้งอยู่ในสรณะ 
พระตถาคตผู้นราสภ ทรงยังใครๆ ให้ตั้งอยู่ในสรณคมน์ ทรงยัง 
ใครๆ ให้ตั้งอยู่ในเบฌศีล ทรงยังใครๆ ให้ตั้งอยู่ในศีล ๑๐ ทรง 
ประทานสามัญผล คือ ผล ๔ อันสูงสุดให้แก่ใคร ทรงประทาน 
ธรรมอันไม่มีธรรมอื่นเสมอ คือปฏิสัมภิทาให้แก , ใคร ทรงประทาน 
สมาบัติ อันประเสริฐ ๘ ให้แก่ใคร ทรงประทานวิชชา ๓ อภิญญา 
๖ ให้แก , ใคร มหามุนีย่อมตรัสสอนหมู , ชน ด้วยธรรมเครื่องประกอบ 
นั้น พระศาสนาของพระโลกนาถ แผ่ไปกว้างขวางด้วยธรรมนั้น 
พระศาสดาทรงพระนามว่า ทีปังกร มีพระหนุใหญ่ และพระกายงาม 
ทรงช่วยให้คนหมู , มากข้ามไป ทรงเปลื้องให้พ้นทุคติ พระมหามุนี 
ทรงเห็นคนที่ควรให้ตรัสรู้ได้แม้ในแสนโยชน์ ก็เสด็จไปชั่วขณะ 
เดียว ทรงยังผู้นั้นให้ตรัสรู้ ในธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๑ พระพุทธเจ้า 
ผู้เป็นนาถะของโลก ทรงยังชนให้ตรัสรู้ร้อยโกฏิ ครั้งที่ ๒ เก้าสิบ 
โกฏิ และธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๓ ได้มีแก่ทวยเทพเก้าหมื่นโกฏิ 
ในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมในเทพพิภพพระพุทธทีปังกรบรม 
ศาสดาทรงประชุมพระสาวก ๓ ครั้ง การประชุมครั้งที่ ๑ 
มีพระสาวกแสนโกฏิ เมื่อพระพิชิตมาร ประทับอยู่ในที่ 
วิเวก ที่ยอดเขานารทะอีก พระขีณาสพผู้ปราศจากมลทินร้อยโกฏิ 
มาประชมกัน สมัยใด พระมหามนีมหาวีรเจ้า ทรงปวารณาพรรษา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 310 

พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เก้าหมื่นโกฏิ ที่ยอดเขาสุทัสนะ สมัยนั้น เรา 
เป็นชฏิลผู้มีตบะอันรุ่งเรือง รู้จบอภิญญา ๕ เหาะไปในอากาศได้ 
ธรรมาภิสมัยได้มีแก่เทวดาและมนุษย์สองแสน ธรรมาภิสมัยในครั้ง 
ที่ ๑ และครั้งที่ ๒ คณนานับมิได้ ในกาลนั้น พระศาสนาของ 
พระผู้มีพระภาคทีปังกรแผ่ไพศาล มีคนมาก เจริญแพร่หลายบริสุทธ 
สะอาด ภิกษุสงฆ์สี่แสน ล้วนได้อภิญญา ๖ มี ฤทธี้มาก แวดล้อม 
พระผู้มีพระภาคทีปังกร ผู้ทรงรู้แจ้งโลกในกาลทั้งปวง สมัยนั้น 
ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ไม , ได้บรรลุอรหัตเป็นพระเสขะ ละภพมนุษย์ 
ไป ชนเหล่านั้นย่อมลูกครหา พระศาสนาแพร่หลาย งดงามด้วย 
พระอรหันตขีณาสพ ผู้คงที่ ปราศจากมลทิน ในกาลทั้งปวง พระนคร 
ชื่อรัมมวดี พระชนกนาถของพระทีปังกรบรมศาสดาเป็นพระมหา 
กษัตริย์ ทรงพระนามว่าสุเทพ พระชนนีทรงพระนามว่า สุเมธา 
พระพิชิตมารทรงครอบครองอคารสถานอยู่หมื่นปี ทรงมีฝูงหงส์ 
นกกะเรียน นกยูงมากมาย มีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท 
มีนางสนมนารีกำนัลใน ๓ แสน ล้วนประดับประดาสวยงาม 
พระมเหสีพระนามว่าปทุมา พระราชโอรสพระนามว่าอุสภข้นธกุมาร 
พระองค์ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการแล้ว เสด็จออกผนวชด้วยคชสาร 
ยานพระที่นึ่งต้น ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ ๑๐ เดือนเต็ม ครั้นทรง 
ประพฤติปธานจริยาแล้ว ก็ได้ตรัสรู้พระสัมโพธิญาณ พระมหามุนี 
ทีปังการ มหาวีรชินเจ้าอันพรหมทูลอาราธนาแล้ว ทรงประกาศพระ 
ธรรมจักร แล้วประทับอยู่ในทันทารามประทับนั่งที่ควงไม้ซึก ทรง 
ปราบปรามเดียรถีย์ ทรงมีพระสุมงคลเถระ และพระดึสสเถระเป็น 
พระอัครสาวก มีพระเถระชื่อว่าสาคตะเป็นอุปัฏฐากมีพระนันทาเถรี 
และพระสุนันทาเถรี เป็นพระอัครสาวิกาไม้โพธิพฤกษ์ของพระองค์ 



พระสุตตันตปิฎกเล่ม ๒๕ ขุททกนิกายอปทาน ภาค ๒พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 311 

มหาชนเรียกว่า ปิปผลิ ทรงมีอุบาสกชื่อ ตปุสสะ และภัลลิกะ 
เป็นอัครอุปัฏฐาก นางสิริมา และ นางโสณา เป็นอุปัฏฐายิกา 
พระมหามุนีทีปังกร สูง ๘๐ ศอก ทรงงดงามดังไม้ประจำทวีป 
เหมือนพญารังกำลังดอกบาน พระองศ์มีพระรัศมีแผ่ซ่านออก ๑๐ 
โยชน์ โดยรอบ พระองค์ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่หลวง มีพระชนมายุ 
แสนปี ทรงดำรงอยู่นานเพียงนั้น ทรงประกาศสัทธรรมให้รุ่งเรือง 
ช่วยบุคคลให้พ้นวัฏสงสารไปเป็นอันมาก พระองศ์เองทรงรุ่งเรือง 
ดังกองไฟ แล้วเสด็จนิพพานพร้อมด้วยพระสาวก พระฤทนั้ยศ 
บริวาร และจักรรัตนะที่พระยุคลบาท หายไปหมดทุกอย่าง สังขาร 
ทั้งปวงว่างเปล่าหนอ พระทีปังกรชินศาสดา เสด็จนิพพาน ณ 
นันทารามพระสถูปของพระองค์ที่นันทารามนั้น สูง ๓๖ โยชน์ พระ 
สถูปบรรจุบาตร จีวร และบริขารและเครื่องบริโภคของพระองศ์ 
ตั้งอยู่ที่ควงไม้โพธิพฤกษ์ในกาลนั้นสูง ๓ โยชน์. 

จบทีปังกรพุทธวงศ์ ที่ ๑ 

โกณฑญ่ญพุทธวงศ์ที่ ๒ 

ว่าด้วยพระประวัติพระโกณฑัญญะพุทธเจ้า 

[๓] สมัยต่อมาจากพระพุทธทีปังกร พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า 

โกณฑัญญะ เป็นนายกของโลก ทรงพระเดช 1 ไม่มีที่สุด มีพระยศ 

นับมิได้ ประมาณไม , ได้ ยากที่จะรู้ พระองค์มีขันติเปรียบด้วยถนน 

มีศีลเปรียบด้วยสาคร มีสมาธิเปรียบด้วยเขาสุเมรุ มีญาณเปรียบ 

ด้วยอากาศ ทรงประกาศอินทรีย์ พละ โพชฌงศ์ มรรคและอริยสัจ 

ในกาลทุกเมื่อ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก , สรรพสัตว์ เมื่อพระพุทธ- 

โกณฑัญญะ ผู้เป็นนายกของโลกทรงประกาศธรรมจักรธรรมาภิสมัย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 312 

ครั้งที่ ๑ ได้มีแก่มนุษย์และเทวดาแสน'โกฏิ ต่อแต่นั้นเมื่อทรง 
แสดงพระธรรมเทศนาในสมาคมมนุษย์และเทวดา ธรรมาภิสมัยครั้ง 
ที่ ๒ ได้มีแก่มนุษย์และเทวดาเก้าหมื่นโกฏิ ในเมื่อทรงแสดงธรรม 
ยํ่ายีพวกเดียรถีย์ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๓ ได้มีแก่เทวดาและมนุษย์ 
แปดหมื่นโกฏิ พระพุทธโกณฑัญญะผู้แสวงหาคุณอันใหญ่หลวง 
ทรงประชุมพระสาวกขีณาสพ ผู้ปราศจากมลทิน มีจิตสงบคงที่ ๓ 
ครั้ง การประชุมครั้งที่ ๑ มีพระสาวกแสนโกฏิ ครั้งที่ ๒ พันโกฏิ 
ครั้งที่ ๓ เก้าสิบโกฏิ สมัยนั้นเราเป็นพระมหากษัตริย์พระนามว่า 
วิชิตาวี เป็นใหญ่ในแผ่นดิน โดยมีสมุทรสาครเป็นขอบเขต เรา 
นิมนต์พระสงฆ์สาวกผู้ปราศจากมลทิน ผู้แสวงหาคุณใหญ่ พร้อม 
ด้วยพระศาสดาผู้เป็นนาถะชั้นเลิศของโลก ให้ฉันภัตตาหารอย่างดี 
แม้พระพุทธโกณฑัญญะผู้เป็นนายกของโลกพระองค์นั้น ก็ทรง 
พยากรณ์ว่าผู้นี้จักได้เป็นพระพุทธเจ้าในโลก -.. ข้ามแม่นั้าใหญ่ 
ฉะนั้น เราได้ฟ้งพระพุทธพยากรณ์นั้นแล้ว ยังชิตให้เลื่อมใสอย่าง 
ยิ่ง เราเมื่อจะยังประโยชน์นั้นให้สำเร็จ ได้ถวายราชสมบัติอันใหญ่ 
หลวงแก , พระพิชิตมาร ครั้นแล้วก็ออกบวชในสำนักของพระองศ์ 
เราได้เล่าเรียนพระสูตรพระวินัย อันเป็นนวังคสัตถุศาสน์ทั้งปวง 
แล้ว ทำพระศาสนาของพระพิชิตมารให้งดงาม เราเป็นผู้ไม่ประมาท 
ในคำสั่งสอนของพระองศ์ทั้งเวลานั่ง ยืน และ เดิน ถึงความสำเร็จ 
ในอภิญญาแล้วได้ไปยังพรหมโลก พระนครชื่อ รัมมวดี พระมหา 
กษัตริย์ พระนามว่า สุนันทะ พระนางสุชาดา เป็นพระชนกชนนี 
ของพระพุทธโกณท้ญญะ ผู้แสวงหาคุณใหญ่หลวงพระองศ์ประพับ 
อยู่ ณ ท่ามกลางเรือนสองหมื่นปี ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ 
ปราสาทชื่อ รชิ สรชิ และสภะ ทรงมีพระสนมนารีกำนัลใน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 313 

สามแสน ล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามว่า รุจิเทวี 
พระราชโอรสพระนามว่าชีวิตเสน พระองศ์ทรงเห็นนิมิต ๔ 
ประการ จึงเสด็จออกผนวชด้วยรถราชยาน ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ ๑๐ 
เดือนเต็ม พระพุทธโกณฑัญญมหาวีรเจ้าผู้อุดมกว่าสัตว์อันพรหมทูล 
อาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรแก , เทวดาและมนุษย์ในป่า 
มหาวัน พระองค์ทรงมีพระภัททเถระและพระสุภัททเถระเป็นอัคร 
สาวก มีพระเถระนามว่า อนุรุทธะเป็นอุปัฏฐาก มีพระติสสาเถรี 
และพระอุปติสสาเถรีเป็นอัครสาวิกา มีไม้สาละต้นงามเป็นไม้โพธิ ๙ 
ตรัสรู้ โสณอุบาสกและอุปโสณอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก นันทา 
อุบาสิกา และสิริมาอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา พระมหามุนี 
พระองค์นั้น สูง ๘๘ ศอก ทรงงามดั่งพระจันทร์ และเหมือน 
พระอาทิตย์ในเวลาเที่ยง ในขณะนั้น สัตว์ทั้งหลายอายุแสนปี 
พระองค์ทรงดำรงพระชนมายุอยู่เท่านั้น ทรงช่วยให้หมู , ชนข้ามพ้น 
วัฏสงสารได้มากมาย พื้นเมทนีงามวิจิตรไปด้วยพระขีณาสพผู้ 
ปราศจากมลทิน พระองค์ย่อมงามด้วยพระขีณาสพเหมือนท้องฟ้า 
ย่อมงามด้วยหมู่ดาว ฉะนั้น พระมหานาคแม้เหล่านั้นมีคุณอัน 
ประมาณไม , ได้ นับไม , ล้วน ยากที่จะรู้ได้ ท่านผู้ทรงยศเหล่านั้น 
นิพพานแล้วเหมือนแสงสายฟ้าตก พระพิชิตมารมีพระฤทธิไม่มีที่ 
เปรียบ มีสมาธิอันพระญาณอบรมทุกอย่างหายไปหมดสิ้น สังขาร 
ทั้งปวงว่างเปล่าหนอ พระโกณฑัญญพุทธเจ้าผู้ทรงสิริเสด็จนิพพาน 
ที่นันทาราม พระเจดีย์ของพระองศ์สูง ๗ โยชน์ เขาสร้างไว้ที่ 
นันทารามนั้น. 

จบโกณฑฌูญพุทธวงศ์ที่ ๒ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 314 

มังคลพุทธวงศ์ที่ ๓ 

ว่าด้วยพระประวัติพระมงคลพุทธเจ้า 

[๔] สมัยต่อมาจากพระโกณฑัญญะ มีพระพุทธเจ้าพระนามว่ามงคล ทรง 
กำจัดความมืดในโลกแล้ว ทรงชูคบเพลิงคือ พระธรรมสว่างไสว 
พระองค์มีพระรัศมีไม่มีอะไรเปรียบปาน ยิ่งกว่าพระพิชิตมารอื่นๆ 
ทรงกำจัดรัศมีพระจันทร์และพระอาทิตย์ ส่องแสงไพโรจน์ในหมื่น 
จักวาล แม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ทรงประกาศจตุสัจธรรมอัน 
ประเสริฐสุด เทวดาและมนุษย์ได้ดื่มรสสัจธรรมแล้ว ย่อมบรรเทา 
ความมืดตื้อได้ ในคราวที่พระองค์ทรงบรรลุพระโพธิญาณ อันไม่มี 
อะไรเปรียบแล้ว ทรงแสดงธรรมครั้งแรก ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๑ 
ได้มีแก , สัตว์แสนโกฏิ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่พิภพของน้าว 
สักกะจอมอสูร ครั้งนั้น ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๒ ได้มีแก่ทวยเทพ 
แสนโกฏิ ในกาลเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่า สุนันทะ 
เสด็จเข้าไปเฝ็าพระสัมพุทธเจ้าทรงตีกลองธรรมเภรีอันประเสริฐสุด 
และครั้งนั้น บริวารของพระเจ้าสุนันทะ มีประมาณเก้าสิบโกฏิ 
ครั้งที่ ๒ พระสาวกมาประชุมก้นแสนโกฏิ ครั้งที่ ๓ พระสาวก 
มาประชุมก้นเก้าสิบโกฏิ การประชุมครั้งนั้น ล้วนแต่พระขีณาสพ 
ผู้ปราศจากมลทิน สมัยนั้น เราเป็นพราหมณ์มีนามว่าสุรุจิ เป็น 
ผู้เล่าเรียน ทรงมนต์ รู้จบไตรเพท เราได้เข้าเฝ็าพระศาสดาพระองค์ 
นั้น ได้ถึงพระองค์เป็นสรณะและได้บูชาพระสงฆ์ อันมีพระสัม 
พุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยของหอมและดอกไม้ อังคาสด้วยนั้านมโค 
จนสำราญพระมัย แม้พระพุทธมงคลผู้อุดมกว่าสัตว์พระองค์นั้น ก็ 

พยากรณ์เราว่า ผู้นี้จักได้เป็นพระพุทธเจ้าในโลก. 

.ข้ามแม่นาใหญ่ ฉะนั้น เราได้ 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 315 

ปังพระพุทธพยากรณ์แม้'นั้นแล้ว ยังจิตให้เลื่อมใสอย่างยิ่ง เรา 
อธิษฐานวัตรในการบำเพ็ญบารมี ๑๐ ให้ยิ่งขึ้น ครั้งนั้น เราพอก 
พูนปีติ เพื่อบรรลุสัมโพธิญาณอันประเสริฐ จึงถวายเรือนของเรา 
แก , พระพุทธเจ้า แล้วออกบวชในสำนักของพระองค์ เราเล่าเรียน 
พระสูตรและพระวินัย อันเป็นสัตถุศาสน์มีองศ์ ๙ ประการแล้ว 
ทำพระศาสนาของพระชินเจ้าให้งาม ครั้งนั้น เราเป็นผู้ไม , ประมาท 
เจริญพรหมวิหารภาวนา ถึงที่สุดในอภิญญาแล้วได้ไปยังพรหมโลก 
พระนครชื่อว่าอุตระพระมหากษัตริย์พระนามว่าอุตระ เป็นพระชนก 
ของพระมงคลบรมศาสดาพระชนนีพระนามว่า อุตรา พระองค์ทรง 
ครอบครองอาคารสถานอยู่เก้าหมื่นปี ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ 
๓ ปราสาท ชื่อว่ายสวา สุจิมาและสิริมา มีพระสนมนารีกำนัล 
ในสามหมื่นนาง ล้วนแต่ประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระ 
นามว่ายสวดี พระราชโอรสพระนามว่าสีวละ พระชินเจ้าทรงเห็น 
นิมิตร ๕ ประการ จึงเสด็จออกผนวชด้วยอัสสวราชยานต้น ทรง 
บำเพ็ญเพียรอยู่ ๘ เดือนเต็ม พระมงคลมหาวีรเจ้าผู้เป็นนายก 
ของโลกอุดมกว่าสัตว์ อันพรหมทูลอาราธนาแล้ว ทรงประกาศ 
พระธรรมจักร พระองศ์มีพระสุเทวเถระและพระธรรมเสนเถระเป็น 
อัครสาวก พระเถระชื่อปาลิตะ เป็นอุปัฏฐากพระสึวลาเถรีและพระ 
อโสกาเถรีเป็นอัครสาวิกา ไม้โพธของพระผู้มีพระภาคนั้น เรียก 
กันว่าต้นกากะทิง นันทอุบาสก และวิสาขอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก 
อนุฬาอุบาสิกาและสุมนาอุบาสิกาเป็นอุปัฏฐายิกา พระมงคลมหามุนี 
สูง ๘๐ ศอก พระรัศมีแผ่ซ่านออกจากพระองศ์ไปไกลหลายแสน 
โลกธาตุในขณะนั้น มนุษย์มีอายุเก้าหมื่นปี พระองค์ทรงดำรง 
พระชนมายุอยู่เท่านั้น ทรงช่วยให้หมู , ชนข้ามพ้นวัฏสงสารได้มาก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 316 

มาย สาวกของพระองค์ใครๆ ไม่สามารถจะนับได้ ฉะนั้น 
ครั้งนั้น พระสัมพุทธมงคลผู้เป็นนายกของโลก ทรงดำรงพระชน 
มายุอยู่เพียงนั้น ในพระศาสนาของพระองค์ไม่มีการตายอย่างคนมี 
กิเลสเลย พระองค์ผู้ทรงยศใหญ่ทรงชูดวงไฟคือพระธรรมสว่างจ้า 
ทรงช่วยมหาชนให้ข้ามพ้นวัฏสงสาร ทรงรุ่งเรืองเหมือนดาวธุมเกต 
แล้วเสด็จนิพพาน ทรงแสดงสภาวะแห่งสังขาร ในมนุษยโลก 
พร้อมทั้งเทวโลก ทรงรุ่งเรืองเหมือนกองไฟ แล้วเสด็จเข้านิพพาน 
เหมือนพระอาทิตย์อัสดงคต ฉะนั้น พระพุทธมงคลเสด็จปรินิพพาน 
ที่พระราชอุทยานชื่อเวสสระ พระสถูปของพระองค์สูง ๓๐ โยชน์ 
ประดิษฐานอยู่ในพระราชอุทยานนั้น. 

จบมังคลพุทธวงศ์ที่ ๓ 

สุมนพุทธวงศ์ที่ ๔ 

ว่าด้วยพระประวัติพระสุมนพุทธเจ้า 

[๕] ในสมัยต่อมาจากพระพุทธมงคล มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมนะ 
ไม่มีใครเสมอเหมือนโดยธรรมทั้งปวง อุดมกว่าสรรพสัตว์ ครั้งนั้น 
พระศาสดาทรงตีกลองอมฤตเภรีในฌขลบุรี พระศาสนาของพระ 
องค์มีองค์ ๙ ประกอบด้วยธรรมอันขาว พระศาสดาพระองค์นั้น 
ทรงชำระกิเลสแล้ว ทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม ทรงสร้างนคร 
คือ พระสัทธรรม เป็นเมืองประเสริฐสุด ทรงสร้างถนนใหญ่ 
คือ สติปัฏฐานอันเลิศลํ้า ไม่มีอะไรคั่น ไม่คด เป็นถนนตรง 
ไพบูลย์ กว้างขวาง ทรงลาดสามัญผล ๕ ปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา 
๖ และสมาบัติ ๘ ไว้บนถนนนั้น ชนเหล่าใดเป็นผู้ไม่ประมาท 
ประกอบด้วยหิริและความเพียร ชนเหล่านั้นทั้งหมด ย่อมถือเอา 
คุณอันประเสริฐนี้ได้ตามสบาย พระศาสดาทรงรื้อขนมหาชนขึ้นด้วย 
โยคธรรมนั้นอย่างนี้ทรงยังเทวดาและมนุษย์แสนโกฏิให้ตรัสรู้ใน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 317 

ครั้งแรก ในกาลเป็นที่ทรงแสดงธรรมครั้งที่ ๒ ที่พระมหาวีรเจ้า 
ตรัสสอนหมู่เดียรถีย์ เทวดาและมนุษย์แสนโกฏิได้ตรัสรู้ธรรม 
ในกาลเมื่อเทวดาและมนุษย์ผู้พร้อมเพรียงกัน ร่วมใจกันมาทูลถาม 
ปัญหานิโรธ อันเป็นความสงสัยแห่งใจ ในการทรงแสดงธรรม 
เครื่องแสดงนิโรธแม้ครั้งนั้น ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๓ ได้มีแก , เทวดา 
และมนุษย์เก้าหมื่นโกฏิ พระสุมนบรมศาสดาทรงมีการประชุม 
พระสาวกขีณาสพผู้ปราศจากมลทิน มีจิตสงบคงที่ ๓ ครั้ง เมื่อพระ 
ผู้มีพระภาคทรงจำพรรษาแล้ว ในวันสังฆปวารณา พระตถาคตทรง 
ปวารณาพร้อมด้วยพระสาวกแสนโกฏิ ต่อแต่นั้นในการประชุมที่ 
ภูเขาทองอันสุกอร่ามพระสาวกมาประชุมกันครั้งที่ ๒ เก้าหมื่นโกฏิ 
ในกาลเมื่อท้าวสักกเทวราชเสด็จเข้าเผ้า เพื่อทรงเยี่ยมพระพุทธเจ้า 
พระสาวกมาประชุมกันครั้งที่ ๓ แปดหมื่นโกฏิ สมัยนั้นเราเป็น 
พญานาคราชมีฤทธมาก มีนามชื่อว่าอตุละ เป็นผู้ก่อสร้างกุศล 
เจริญขึ้น ครั้งนั้น เราพร้อมด้วยหมู่ญาติออกจากนาคพิภพ เอาดนตรี 
ทิพย์ไปบรรเลงบูชาพระพิชิตมารพร้อมด้วยพระสงฆ์ ถวายข้าวนั้าให้ 
พระสงฆ์สาวกแสนโกฏิ ฉันจนเพียงพอ แล้วถวายผ้าเฉพาะรูปละคู่ 
ได้เข้าถึงพระพิชิตมารกับทั้งพระสงฆ์นั้นเป็นสรณะ แม้พระสุมน 
พุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกพระองค์นั้น ก็ทรงพยากรณ์เราว่านี้จักได้ 

เป็นพระพุทธเจ้าในโลก.ข้ามแม่นา , ใหญ่ 

ฉะนั้น เราได้ฟิงพระพุทธพยากรณ์แม้นั้นแล้ว ยังจิตให้เลื่อมใส 
อย่างยิ่ง เราอธิษฐานวัตรในการบำเพ็ญบารมีให้ยิ่งขึ้น พระมหา 
กษัตริย์พระนามว่าสุทัตตะ เป็นพระชนกของพระสุมนบรมศาสดา 
พระชนนีพระนามว่าสิริมา พระองค์ทรงครอบครองอคารสถานอยู่ 
เก้าพันปี ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท ชื่อว่าจันทะ 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 318 

สุจันทะและวฏังสะ มีพระสนมนารีกำนัลในหกล้านสามแสนนาง 
ล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามว่าวฏังสกี พระราช 
โอรสพระนามว่าอนูปโม พระพิชิตมารทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ 
จึงเสด็จออกผนวชด้วยพระยาคชสารยานพระที่นั่งต้น ทรงบำเพ็ญ 
เพียร ๑๐ เดือนเต็ม พระมหาวีรสุมนเจ้าผู้เป็นนายกของโลก อัน 
พรหมทูลอาราธนาแล้ว ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ เมขลนคร 
อันเป็นเมืองประเสริฐสุด พระองค์ทรงมีพระสรณเถระ และพระ 
ภาวิตัตตเถระเป็นพระอัครสาวก ทรงมีพระเถระนามว , าอุเทนเป็น 
พระพุทธอุปัฏฐาก พระโสณาเถรีและพระอุปโสณาเถรีเป็นพระ 
อัครสาวิกา แม้พระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนพระองค์นั้น 
ก็ได้ตรัสรู้ที่ควงไม้กากะทิง วรุณอุบาสกและสรณอุบาสกเป็นอัคร 
อุปัฏฐากจาลาอุบาสิกาและอุปจาลาอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา พระ 
พุทธเจ้าพระองค์นั้น พระองค์สูง ๙๐ ศอก มีพระรัศมีเปล่งปลั่งดัง 
ทองกำลํ้าค่า ส่องสว่างจ้าไปในหมื่นโลกธาตุ ขณะนั้น มนุษย์มีอายุ 
เก้าหมื่นปี พระองค์ดำรงพระชนมายุอยู่เท่านั้น ทรงช่วยหมู , ชนให้ 
ข้ามพ้นวัฏสงสารได้มากมาย พระสิ'มพุทธเจ้าทรงช่วยคนที่ควรข้าม 
ให้ข้าม ทรงช่วยคนที่ควรตรัสรู้ให้ตรัสรู้ แล้วเสด็จปรินิพพาน 
เหมือนพระจันทร์ดับ พระขีณาสพเหล่านั้น และพระพุทธเจ้าผู้ไม่ 
มีใครเปรียบพระองค์นั้น แสดงรัศมีอันไม่มีอะไรเสมอเหมือนแล้ว 
นิพพาน ญาณและรัตนตรัยอันไม่มีอะไรเทียบเคียงเหล่านั้นหายไป 
หมดสิ้น สังขารทั้งปวงว่างเปล่าหนอ พระสุมนพุทธเจ้าผู้ทรงยศ 
เสด็จนิพพาน ณ อังคาราม พระสถูปของพระองค์สูง ๔ โยชน์ 
ประดิษฐานอยู่ ณ อังคารามนั้นแล. 

จบสมนพทธวงค์ที่ ๕ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 319 
เรวตพุทธวงศ์ที่ ๕ 
ว่าด้วยประวัติพระเรวตพุทธเจ้า 

[๖] สมัยต่อมาจากพระพุทธเจ้าพระนามว่า สุมนะ พระพิชิตมารพระนาม 
ว่าเรวตะ เป็นนายกของโลก มีพระคุณสูงสุดไม่มีใครเปรียบเทียบ 
เสมอ แม้พระองค์อันพรหมทูลอาราธนาแล้ว ก็ทรงประกาศธรรม 
กำหนดด้วยขันธ์และธาตุที่ใครๆ ยังมิได้ประกาศ ในภพน้อยใหญ่ 
ในกาลที่พระองศ์ทรงแสดงธรรม ธรรมาภิสมัยมี ๓ ครั้ง ธรรมาภิ 
สมัยครั้งที่ ๑ จะพึงกล่าวโดยคำนวณไม , ได้ ในกาลเมื่อพระเรวต 
มหามุนี ทรงสั่งสอนแนะนำพระเจ้าอรินทมหาราช ธรรมาภิสมัยครั้ง 
ที่ ๒ ได้มีแก่มนุษย์และเทวดาพันโกฏิ พระนราสภเสด็จออกจาก 
ที่เร้น ๗ วัน ทรงสั่งสอนแนะนำมนุษย์และเทวดาในผลชั้นสูง 
ร้อยโกฏิพระเรวตบรมศาสดา ทรงมีการประชุมพระภิกษุขีณาสพ 
ผู้ปราศจากมลทิน มีจิตสงบ คงที่ ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ พระภิกษุที่มา 
ประชุมกันล่วงทางที่จะนับได้ ครั้งที่ ๒ พระภิกษุที่มาประชุมกัน 
แสนโกฏิ ในกาลเมื่อพระองศ์ผู้ไม่มีใครเสมอด้วยพระปัญญา ทรง 
ประกาศธรรมจักรแล้ว ทรงประชวรจวนจะเสด็จนิพพาน ครั้งนั้น 
พระภิกษุผู้ขีณาสพที่มาเฝ็าพระมหามุนี เพื่อทูลถามอาการประชวร 
ประชุมกันเป็นครั้งที่ ๓ แสนโกฏิ สมัยนั้นเราเป็นพราหมณ์นามว่า 
อสิเทพ ได้เข้าไปเฝ็าพระเรวตพุทธเจ้าแล้ว ถึงพระองศ์เป็นสรณะ 
ได้ชมเชยศีล สมาธิและพระปัญญาคุณอันยอดเยี่ยมของพระองค์ 
แล้วได้ทูลถวายจีวรแก , พระองค์ตามกำลัง แม้พระเรวตพุทธเจ้าผู้เป็น 
นายกของโลก พระองค์นั้น ก็ทรงพยากรณ์เราว่า ผู้นี้ชักได้เป็น 

พระพุทธเจ้าในโลก.ข้ามแม่นั้าใหญ่ 

ฉะนั้น เราได้พึงพระพุทธพยากรณ์แม้นั้นแล้ว ยังจิตให้เลื่อมใส 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 320 

อย่างยิ่ง เราอธิษฐานวัตรในการบำเพ็ญบารมี ๑๐ ให้ยิ่งขึ้น แม้ 
ครั้งนั้น เราระลึกถึงพระพุทธการกธรรมนั้น แล้วตามเพิ่มพูนว่า 
เราจักนำมาซึ่งธรรมนั้นอันเป็นธรรมที่เราปรารถนายิ่ง พระนครชื่อว่า 
สุธัญญกะ พระมหากษัตริย์พระนามว่าวิปละ เป็นพระชนกของ 
พระเรวตบรมศาสดา พระนางริปุลาเป็นพระชนนี พระองค์ทรง 
ครอบครองอคารสถานอยู่ ๖,๐00 ปี ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ 
ปราสาท ชื่อสุษัสนะ รัตนัคฆิ และอาเวฬะ ตกแต่งสวยงาม 
เกิดเพราะบุญกรรม ทรงมีพระสนมนารีกำนัลในสามโกฏิสามแสน 
นาง ล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามว่าสุษัสนา 
พระโอรสพระนามว่าวรุณ พระพิชิตมารทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ 
จึงเสด็จออกผนวชด้วยรถอันเป็นราชยานที่นั่งต้น ทรงบำเพ็ญเพียร 
อยู่ ๗ เดือนเต็ม พระเรวตมหาวีรชินเจ้าผู้เป็นนายกของโลก อัน 
พรหมทูลอาราธนาแล้ว ทรงประกาศธรรมจักร ประทับอยู่ ณ วรุ 
ณาราม พระองศ์ทรงมีพระวรุณเถระและพระพรหมเทวเถระเป็น 
พระอัครสาวก พระเถระชื่อสัมภวะเป็นพุทธอุปฏฐาก พระภัททาเถรี 
พระสุภัททาเถรีเป็นพระอัครสาวิกา แม้พระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอ 
เหมือนพระองค์นั้น ก็ได้ตรัสรู้ที่ควงไม้กากะทิง วรุณอุบาสกและ 
สรภอุบาสกเป็นอัครอุปฏฐาก นางปาลาอุบาสิกาและนางอุปปาลา 
อุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา พระพุทธเจ้าพระองศ์นั้นมีพระองศ์สูง 
๘๐ ศอก ทรงเปล่งปลั่งพระรัศมีสว่างไสวไปทั่วทิศ ดังพระอาทิตย์ 
อุทัย ฉะนั้น พระรัศมีอันเป็นระเบียบสว่างไสว ที่เกิดในพระพุทธ 
สรีระแผ่ไปโยชน์หนึ่งโดยรอบ ทั้งกลางวันและกลางคืน ในขณะ 
นั้น มนุษย์มีอายุหกหมื่นปี พระองศ์ทรงดำรงพระชนมายุเท่านั้น 
ทรงช่วยให้หมู , ชนข้ามพ้นวัฏสงสารได้เป็นอันมาก ทรงแสดงกำลัง 
พระพทธเจ้าแล้ว ประกาศอมตธรรมในโลก ไม่ทรงมีอปทานเสด็จ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 321 

นิพพาน เพราะสิ้นความถือมั่นว่าเป็นผู้เลิศ ทรงมีพระวรกายมีรัศมี 
ดังแก้ว พระธรรมก็ไม่มีอะไรเหมือน หายไปหมดทุกอย่าง สังขาร 
ทั้งปวงว่างเปล่าหนอ พระเรวตพุทธเจ้าผู้ทรงยศ มีพระปัญญามาก 
เสด็จนิพพานแล้ว พระธาตุของพระองค์แผ่ไปกว้างขวางในประเทศ 
นั้นๆ ฉะนี้แล. 

จบเรวตพุทธวงศ์ที่ ๕ 

โสภิตพุทธวงศ์ที่ ๖ 

ว่าด้วยพระประวัติพระโสภิตพุทธเจ้า 

[๗] สมัยต่อมาจากพระเรวตพุทธเจ้า มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าโสภิต 
เป็นนายกของโลก ทรงมีพระมัยมั่นคงสงบระงับไม่มีใครเสมอ 
ไม่มีบุคคลเปรียบ พระองค์ทรงกลับพระมัย (ไม , พอพระมัย) ใน 
พระราชวังของพระองศ์ ทรงบรรลุโพธิญาณ ประกาศพระธรรมจักร 
อย่างเดียว ในระหว่างเบื้องบนตลอดถึงอเวจีนรก และเบื้องตํ่า 
ตลอดถึงภวัคคพรหมนี้เป็นบริษัทเดียวกันในการทรงแสดงธรรม 
พระส้มพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักรแก่บริษัทนั้น โดยจะนับ 
ผู้ได้ตรัสรู้ธรรมครั้งแรกพึงกล่าวไม , ได้ เบื้องหน้าแต่นั้น เมื่อทรง 
แสดงธรรมในสมาคมของมนุษย์และเทวดา ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๒ 
ได้มีแก่มนุษย์และเทวดาเก้าหมื่นโกฏิ ในกาลนั้น พระบรมกษัตริย์ 
พระนามว่าชยเสนะ รับสั่งให้สร้างพระอารามอีกแห่งหนึ่ง มอบ 
ถวายในพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุทรงแสดงธรรมประ 
กาศการบูชาของบรมกษัตริย์ ครั้งนั้นธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๒ ได้มีแก่ 
มนุษย์และเทวดาพันโกฏิ พระโสภิตบรมศาสดา ทรงมีการประชุม 
พระภิกษุขีณาสพผู้ปราศจากมลทิน มีจิตสงบระงับคงที่ ๓ ครั้ง พระ 
ราชาพระนามว่าอุคคตะ ทรงถวายทานในพระพุทธเจ้า ในทาน 
ครั้งนั้น พระอรหันต์มาประชุมกันประมาณร้อยโกฏิ มีหมู , คณะมา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 322 

ถวายทานในพระพุทธเจ้าอีก ครั้งนั้น พระอรหันต์มาประชุมกันครั้ง 
ที่ ๒ เก้าสิบโกฏิ ในกาลเมื่อพระพิชิตมาร ทรงจำพรรษาในเทวโลก 
แล้วเสด็จลง พระอรหันต์มาประชุมกันครั้งที่ ๓ แปดสิบโกฏิ สมัย 
นั้น เราเป็นพราหมณ์นามว่าสุชาติ เราได้ถวายข้าวและนั้าให้พระ 
พุทธเจ้าเสวยพร้อมทั้งพระสาวกจนเพียงพอ แม้พระพุทธเจ้าพระ 
นามว่าใสภิตผู้เป็นนายกของโลกพระองค์นั้น ก็ทรงพยากรณ์เราว่า 

ผู้นั้จักได้เป็นพระพุทธเจ้า.ข้ามแม่นํ้า'ใหญ่ ฉะนั้นเราได้ฟิง 

พระพุทธพยากรณ์แม้นั้นแล้ว มีใจยินดีปราโมทย์แล้วได้กระทำ 
ความเพียรอย่างยอดเยี่ยม เพื่อบรรลุประโยชน์นั้น พระนครชื่อว่า 
สุธรรม พระมหากษัตริย์พระนามว่าสุธรรมเป็นพระชนกของพระ 
โสภิตบรมศาสดา พระชนนีพระนามว่าสุธรรมา พระองค์ทรง 
ครอบครองอาคารสถานอยู่เก้าพันปี ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ 
ปราสาท ชื่อกุมุท นฬินี ปทุม มีพระสนมนารีกำนัล 
ในสี่หมื่นสามพันนางล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระ 
นามว่ามกิลา พระราชโอรสมีพระนามว่าสีหะ พระองค์ทรงเห็น 
นิมิต ๔ ประการ เสด็จออกผนวชพร้อมทั้งปราสาท พระองค์ผู้เป็น 
บุรุษอุดม ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ ๗ วัน พระโสภิตมหาวีรเจ้าผู้เป็น 
นายกของโลก อันพรหมทูลอาราธนาแล้ว ทรงประกาศพระธรรม 
จักร ณ พระอุทธยานสุธรรมาอันสวยงาม ทรงมีพระอสมเถระและ 
พระสุเนตตเถระเป็นอัครสาวก เพราะเถระชื่อว่าอโนมะเป็นพุทธ 
อุปัฏฐาก พระนกุลาเถรีและพระสุชาตาเถรี เป็นพระอักครสาวิกา 
และพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น เมื่อตรัสรู้ก็ได้ตรัสรู้ที่ควงไม้กากะทิง 
รัมมะอุบาสกและสุเนตตอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก นกุลาอุบาสิกา 
และจิตตาอุบาสิกา เป็นอัครอุปัฏฐายิกา พระมหามุนีพระองค์สูง ๕๘ 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 323 

ศอก ทรงเปล่งพระรัศมีสว่างไสวไปทั่วทิศ ดุจพระอาทิตย์อุทัย 
ฉะนั้น คำสั่งสอนของพระองค์หอมตระหลบไปด้วยกลิ่นศีล เปรียบ 
เหมือนป่าไม้ที่ดอกบาน หอมตระหลบไปด้วยกลิ่นต่างๆ ฉะนั้น 
คำสั่งสอนของพระองค์ไม่มีใครอิ่มด้วยการฟง ดังสมุทรสาครไม่มี 
ใครอิ่มด้วยการเห็น ฉะนั้น ในขณะนั้น มนุษย์มีอายุเก้าหมื่นปี 
พระองค์ทรงดำรงพระชนมายุอยู่เท่านั้น ทรงช่วยในหมู , ชนข้ามพ้น 
วัฏสงสารได้เป็นอันมาก พระองค์ทรงประทานพระโอวาทและการ 
พรํ่าสอน ทรงสั่งสอนหมู , ชนที่เหลือให้เผากิเลสดังเปลวไฟไหม้เชื้อ 
แล้ว เสด็จนิพพานพร้อมด้วยพระสาวก พระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอ 
เหมือน และพระสาวกผู้บรรลุพลธรรมทั้งหลาย หายไปหมดสิ้น 
แล้ว สังขารทั้งปวงว่างเปล่าหนอ พระสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ 
พระนามว่าโสภิต เสด็จนิพพาน ณ สีหาราม พระธาตุของพระ 
องค์แผ่กว้างไปในประเทศนั้นๆ ฉะนี้แล. 

จบโสภิตพุทธวงศ์ที่ ๖ 

อโนมทัสสึพุทธวงศ์ที่ ๗ 

ว่าด้วยพระประวัติพระอโนมทัสสึพุทธเจ้า 

[๘] สมัยต่อมาจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าโสภิตมีพระสัมพุทธเจ้าพระ 
นามว , าอโนมทัสสี ทรงพระยศนับไม , ได้ มีพระเดชยากที่จะล่วงได้ 
พระองค์ทรงตัดเครื่องผูกทุกอย่าง ทรงทำลายภพ ๓ แล้ว ทรงแสดง 
ทางที่ไปไม่กลับ ในหมู่เทวดาและมนุษย์ พระองค์ทรงพระคุณนับ 
ไม , ได้ดังมหาสมุทร ยากที่จะให้จมลงเหมือนภูเขา ไม่มีที่สุดดุจ 
อากาศ พระคุณบานเต็มที่เช่นพญารัง สัตว์ทั้งหลายย่อมยินดีแม้ 
ด้วยการเห็นพระองค์สัตว์เหล่านั้นได้ฟ้งพระสุรเสียงที่ทรงเปล่ง 
ย่อมบรรลุอมตธรรม ในกาลนั้น ธรรมาภิสมัยของพระองค์เจริญ- 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 324 

รุ่งเรืองในพระธรรมเทศนาครั้งที่ ๑ สัตว์ร้อยโกฏิได้ตรัสรู้ สมัยต่อ 
แต่นั้นมา เมื่อพระองค์ทรงยังฝนคือธรรมให้ตก ในพระธรรม 
เทศนาครั้งที่ ๒ สัตว์แปดสิบโกฏิได้ตรัสรู้ และสมัยต่อมาเมื่อ 
พระองค์ทรงยังฝนคือธรรมให้ตกให้สัตว์ทั้งหลายอิ่มหนำสำราญ 
ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๓ ได้มีแก่สัตว์ ๗๘ โกฏิ พระบรมศาสดา ได้ทรง 
ประชุมพระภิกษุผู้บรรลุอภิญญาและพลธรรม ผู้บานแล้วด้วยการ 
หลุดพ้น ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ พระภิกษุขีณาสพผู้ละความมัวเมา และ 
ความหลง มีจิตสงบระงับ ผู้คงที่ มาประชุมแปดแสน ครั้งที่ ๒ 
พระภิกษุขีณาสพผู้ไม , มีกิเลสเครื่องยั่วยวน ปราศจากธุลี สงบระงับ 
คงที่ มาประชุมเจ็ดแสน ครั้งที่ ๓ พระภิกษุขีณาสพผู้บรรลุอภิญญา 
และพลธรรมผู้ดับสนิท มีตบะ มาประชุมหกแสน สมัยนั้น เราเป็น 
ยักษ์มีฤทธมาก เป็นใหญ่ ปกครองยักษ์หลายโกฏิให้อยู่ในอำนาจ 
แม้ครั้งนั้น เราก็ได้เข้าเฝ็าพระพุทธเจ้าผู้'ประเสริฐ ผู้ทรงแสวงหา 
คุณใหญ่หลวงพระองค์นั้นแล้วได้ถวายข้าวและนั้าให้พระองค์เสวย 
พร้อมด้วยพระสงฆ์จนเพียงพอ แม้'พระมุนีผู้มีพระนัยนาบริสุทธ 
พระองค์นั้นก็ทรงพยากรณ์เราว , าผู้นั้จักได้เป็นพระพุทธเจ้าในโลก -.. 

-.. ข้ามแม่นั้าใหญ่ฉะนั้นเราได้ฟ้งพระพุทธพยากรณ์นั้นแล้ว ก็ 
ยินดีมีใจปราโมทย์ อธิฐานวัตรในการบำเพ็ญบารมีให้ยิ่งขึ้น 
พระนครชื่อว่าจันทวดี พระบรมกษัตริย์พระนามว่ายสวา เป็น 
พระชนก'ของพระอโนมทัสสีศาสดา พระชนนีพระนามว่ายโสธรา 
พระองค์ทรงครอบครองอาคารสถานอยู่หมื่นปี มีปราสาทอันประเสริฐ 
๓ ปราสาท ชื่อคิริ อุปคิริ และวัฑฒะ ทรงมีพระสนมนารีกำนัลใน 
สองหมื่นสามพันนาง ล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสี 
พระนามว่าสิริมา พระราชโอรสพระนามว่าอุปสาละ พระองค์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 325 

ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชด้วยวอทองทรงบำเพ็ญ 
เพียรอยู่ ๑๐ เดือนเต็ม พระมหามุนีอโนทัสสีมหาวีรเจ้าอันพรหม 
ทูลอาราธนาแล้ว ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ สุทัเสนราชอุทยาน 
อันประเสริฐ ทรงมีพระนึสภเถระและพระอโนมเถระเป็นพระอัคร 
สาวกพระเถระชื่อว่าวรุณเป็นพุทธุปัฏฐาก พระสุนทราเถรีและพระ 
สุมนาเถรีเป็นพระอัครสาวิกา ไม้โพธิพฤกษ์ของพระผู้มีพระภาคนั้น 
เรียกว่าต้นคุ่ม นันทิวัฑฒอุบาสกและสิริวัฑฒอุบาสกเป็นอัคร 
อุปัฏฐากอุปลาอุบาสิกาและปทุมาอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิภา พระ 
มหามุนีมีพระองศ์สูง ๕๘ ศอก มีพระรัศมีซ่านออกสว่างไสวดัง 
พระอาทิตย์อุทัย ฉะนั้น ในครั้งนั้น มนุษย์ทั้งหลายมีอายุแสนปี 
พระองศ์ดำรงพระชนมายุอยู่เพียงนั้น ทรงช่วยให้หมู , ชนข้ามพ้น 
วัฏสงสารได้เป็นอันมาก พระศาสนาของพระองศ์บานสะพรั่ง 
งดงามด้วยพระอรหันต์'ทั้งหลายผู้'คงที่ผู้ , ปราศจากราคะและมลทิน 
พระศาสดาผู้ทรงยศนับไม , ได้และคู่พระสาวกผู้ไม , มีใครแม้นเสมือน 
หายไปหมดสิ้นแล้วสังขารทั้งปวงว่างเปล่าหนอ พระอโนมทัสสี 
พระบรมศาสดาชินเจ้า เสด็จนิพพาน ณ ธรรมาราม พระสคูปของ 

,' 1 ^ , V "ไ 

พระองศ์สูง ๒๐ โยชน ประดิษฐานอยู่ ณ ธรรมารามนัน ฉะนีแล. 

จบอโนมทัสสีพุทธวงศ์ที่ ๗ 

ปทุมพุทธวงศ์ที่ ๘ 

ว่าด้วยพระประวัติพระปทุมพุทธเจ้า 

[๙] สมัยต่อมาจากพระอโนมทัสสีบรมศาสดา พระสัมพุทธเจ้าผู้อุดมกว่า 
สรรพสัตว์ มีพระนามว่าชื่อปทุม ผู้ไม่มีบุคคลเปรียบเสมอ ศีล 
ของพระองศ์หาเสมอไม่ แม้สมาธิก็ไม , มีที่สุด พระญาณอันประเสริฐ 
นับไม , ล้วน แม้วิมุตติก็ไม่มีอะไรเปรียบ แม้ในคราวที่พระองค์ผู้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 326 

ทรงเดชไม , มีอะไรเทียบเท่าทรงประกาศธรรมจักรธรรมาภิสมัยอัน 
กำจัดความมืดตื้อได้มี ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ พระพุทธธีรเจ้าทรงยังสัตว์ให้ 
ตรัสรู้ร้อยโกฏิ ครั้งที่ ๒ ทรงยังสัตว์ให้ตรัสรู้เก้าสิบโกฏิ และ 
ในคราวเมื่อ พระปทุมพุทธเจ้าตรัสสอนพระราชโอรส ของพระองศ์ 
ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๓ ได้มีแก่สัตว์แปดสิบโกฏิพระปทุมบรมศาสดา 
ทรงมีการประชุมพระสาวก ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ พระสาวกมาประชุมกัน 
แสนโกฏิ เมื่อกฐินจีวรเกิดขึ้นในสมัยกรานกฐิน ภิกษุทั้งหลาย 
ช่วยกันเย็บจีวร เพื่อประโยชน์แก , พระธรรมเสนาบดี ครั้งนั้น 
ภิกษุเหล่านั้นล้วนปราศจากมลทินได้อภิญญา ๖ มีฤทธมาก ผู้ไม่ 
พ่ายแพ้อะไรๆ สามแสนรูปมาประชุมกัน สมัยต่อมา ในคราวที่ 
พระบรมศาสดาผู้องอาจกว่านรชน ทรงเข้าจำพรรษาในป่าใหญ่ 
ครั้งนั้น พระสาวกสองแสนมาประชุมกัน สมัยนั้นเราเป็นราชสีห์ 
เป็นใหญ่กว่าฝูงมฤค ได้พบพระพิชิตมาร ซึ่งกำลังเจริญวิเวกอยู่ใน 
ป่าใหญ่ เราถวายบังคมพระยุคลบาทด้วยเศียรเกล้ากระทำประทักษิณ 
บันลือสีหนาท ๓ ครั้ง บำรุงพระพิชิตมารอยู่ ๗ วัน ครบ ๗ วัน 
แล้วพระตถาคตเสด็จออกจากสมาบัติอันประเสริฐทรงดำริด้วยพระ 
ทัยให้พระภิกษุมาประชุมกันโกฏิหนึ่ง แม้ครั้งนั้น พระมหาวีรเจ้า 
พระองค์นั้น ก็ทรงพยากรณ์เราในทำมกลางภิกษุเหล่านั้นว่าผู้นั้ชักได้ 

เป็นพระพุทธเจ้าในโลก. 

ข้ามแม่นั้าใหญ่ ฉะนั้นเรา ได้พิงพระพุทธพยากรณ์แม้นั้นแล้ว 
ยังจิตให้เลื่อมใสอย่างยิ่ง ได้อธิษฐานวัตรในการบำเพ็ญบารมี ๑๐ 
ให้ยิ่งขึ้น พระนครชื่อว่า จัมปกะ พระบรมกษัตริย์พระนามว , าอสมะ 
เป็นพระชนกของพระปทุมบรมศาสดา พระนางอสมาเป็นพระชนนี 
พระองค์ทรงครอบครองอคารสถานอยู่สองหมื่นปี ทรงมีปราสาทอัน 
ประเสริฐ ๓ ปราสาท ชื่อบันทะ วสุ และอสัตตระ ทรงมีพระ- 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 327 

สนมานารีกำนัลในสามหมื่นสามพันนาง ล้วนประดับประดาสวยงาม 
พระมเหสีพระนามว่ายุตตรา พระราชโอรสพระนามว , ารัมมะ 
พระองศ์ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชด้วยราชรถ 
อันเป็นราชยาน ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ ๘ เดือนเต็ม พระปทุมมหาวีร 
เจ้าผู้เป็นนายกของโลก อันพรหมทูลอาราธนาแล้ว ทรงประกาศ 
พระธรรมจักร ณ ธนัญชราชอุทยานอันประเสริฐทรงมีพระสาลเถระ 
และพระอุปสาลเถระเป็นพระอัครสาวก พระเถระชื่อว่าวรุณเป็น 
พระพุทธุปัฏฐากพระราธาเถรีและพระสุราธาเถรีเป็นพระอัครสาวิกา 
ไม้โพธิพฤกษ์ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเรียกกันว่าไม้อ้อยช้าง 
ใหญ่ สภิยอุบาสกและอสมอุบาสก เป็นอัครอุปัฏฐาก รุจิอุบาสิกา 
และนันทิมาราอุบาสิกา เป็นอัครอุปัฏฐายิกา พระมหามุนีพระกายสูง 
๕๘ ศอก พระองค์ทรงมีพระรัศมีไม่มีอะไรเสมอแผ่ออกไปทั่วทิศ 
รัศมีพระจันทร์ รัศมีพระอาทิตย์ แสงรัตนะ และแสงแก้วมณี 
แม้ทุกอย่างนั้น ครั้นมาถึงรัศมีอันสูงสุดของพระชินเจ้า ย่อมหายไป 
ครั้งนั้นมนุษย์มีอายุแสนปี พระองศ์ทรงดำรงพระชนมายุอยู่เท่านั้น 
ทรงช่วยให้หมู , ชนข้ามพ้นวัฏสงสารได้เป็นอันมาก พระองศ์ทรงยัง 
สัตว์ผู้มีอัธยาศัยแก , กล้าให้ตรัสรู้โดยไม , เหลือ ทรงพรํ่าสอนชนที่ 
เหลืออื่นๆ แล้ว เสด็จนิพพานพร้อมด้วยพระสาวก พระองค์ทรง 
ละทิ้งสังขารทั้งปวง เหมือนงูลอกคราบอันเก่า ดังต้นไม้สลัดใบเก่า 
แล้วเสด็จนิพพานเหมือนไฟดับ ฉะนั้น พระพิชิตมารผู้ประเสริฐ 
บรมศาสดาพระนามว่าปทุม เสด็จนิพพาน ณ ธรรมาราม พระธาตุ 
ของพระองศ์แผ่ไปกว้างในประเทศนั้นๆ ฉะนี้แล. 

จบปทมพทธวงศ์ที่ ๘ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 328 

นารทพุทธวงศ์ที่ ๙ 

ว่าด้วยพระประวัติพระนารทพุทธเจ้า 

[๑๐] สมัยต่อมาจากพระปทุมบรมศาสดา พระส้มพุทธเจ้าผู้อุดมกว่า 
สรรพสัตว์ มีพระนามชื่อว่านารทะ เป็นบุคคลผู้ไม่มีใครเปรียบ 
เสมอ พระองค์เป็นพระเชษฐโอรสที่ทรงโปรดปรานของพระเจ้า 
จักรพรรดิ ทรงสวมใส่อาภรณ์แก้วมณี เสด็จไปยังพระราชอุทยาน 
ในพระราชอุทยานนั้น มีต้นไม้โตใหญ่แผ่กิ่งก้านสวยงาม พระองค์ 
เสด็จถึงท่ามกลางพระราชอุทยานนั้นแล้ว ประทับนั่งภายใต้ต้นอ้อย 
ช้างใหญ่ ณ ที่นั้น เกิดพระญาณอันประเสริฐไม่มีที่สุด เปรียบด้วย 
วิเชียร ทรงพิจารณาสังขารทั้งเปิดเผยทั้งปกปิดด้วยพระญาณนั้นทรง 
ลอยกิเลสทั้งปวงโดยไม , เหลือ ณ ที่นั้น ทรงบรรลุพระโพธิญาณ 
ทั้งสิ้น และพระพุทธญาณ ๑๔ ครั้ง ครั้นทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณ 
แล้ว ทรงประกาศธรรมจักร ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๑ ได้มีแก , สัตว์ 
แสนโกฏิ เมื่อพระมหามุนีทรงปราบนาคราชผู้มีตัวโตเท่าเรือโกลน 
ใหญ่ ได้ทรงปาฏิหาริย์แสดงให้เห็นในมนุษยโลกพร้อมด้วยเทวโลก 
ในการที่ทรงประกาศธรรมแก่เทวดาและมนุษย์ครั้งนั้น เทวดาและ 
มนุษย์เก้าหมื่นโกฏิข้ามความสงสัยทั้งปวงได้ในกาลเมื่อพระมหาวีร 
เจ้าตรัสสอนพระราชโอรสของพระองศ์ ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๓ ได้มี 
แก่เทวดาและมนุษย์แปดหมื่นโกฏิ พระนารทบรมศาสดาทรงมีการ 
ประชุมพระสาวก ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ พระสาวกแสนโกฏิมาประชุมกัน 
ครั้งที่ ๒ ในคราวเมื่อพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธคุณพร้อม 
ด้วยเหตุ พระสาวกผู้ปราศจากมลทินเก้าหมื่นโกฏิมาประชุม 
ครั้งที่ ๓ ในคราวที่เวโรจในนาคราชถวายทานแด่พระศาสดา พระ- 
สาวกชินบุตรแปดโกฏิมาประชุมกัน สมัยนั้นเราเป็นชฏิลผู้มีตบะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 329 

อันรุ่งเรืองถึงที่สุดในอภิญญา ๕ เหมาะไปในอากาศได้ แม้ครั้งนั้น 
เราก็ถวายข้าวและนั้าให้พระศาสดาเสวยพร้อมด้วยพระสงฆ์และ 
บริวารชนจนเพียงพอ แล้วได้บูชาด้วยไม้จันทน์ แม้พระนารทบรม 
ศาสดานายกของโลกพระองค์นั้น ก็ทรงพยากรณ์เราในครั้งนั้นว่า 

ผู้นั้จักได้เป็นพระพุทธเจ้าในโลก.ข้ามแม่นาใหญ่ 

ฉะนั้น เราได้ฟ้งพระพุทธพยากรณ์แม้นั้นแล้ว มีใจยินดีอย่างยิ่ง 
อธิษฐานวัตรเป็นอย่างเลิศเพื่อบำเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ พระนคร 
ชื่อว่าธัญญวดี พระมหากษัตริย์พระนามว่าสุเทพเป็นพระชนกของ 
พระนารทบรมศาสดา พระนางอโนมาเป็นพระชนนี พระองค์ทรง 
ครอบครองอาคารสถานอยู่เก้าพันปี ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ 
ปราสาท ชื่อชิตะ วิชิตะ และอภิรามะ มีพระสนมนารีกำนัลใน 
สี่หมื่นสามพันนาง ล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนาม 
ว่าวิชิตเสนา พระราชโอรสพระนามว่านันทุตตระ พระองค์ผู้เป็น 
บุรุษอุดม ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวช ทรงบำเพ็ญ 
เพียรอยู่ ๗ วัน พระนารทมหาวีรเจ้าผู้เป็นนายกของโลก อันพรหม 
ทูลอาราธนาแล้ว ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ ธนัญชอุทยาน 
อันประเสริฐ ทรงมีพระภิททสาลเถระและพระชิตมิตตเถระเป็น 
พระอัครสาวก พระเถระชื่อว่าวาเสฏฐะ เป็นพระพุทธุปัฏฐาก พระ 
อุตตราเถรีและพระผัคคุนีเถรี เป็นพระอัครสาวิกา ไม้'โพธิ 1 พฤกษ์ 
ของพระองค์เรียกกันว่าไม้อ้อยช้างใหญ่ อุคครินทอุบาสกและวสภ 
อุบาสก เป็นอัครอุปฏฐาก อินทวรีอุบาสิกาและคัณฑีอุบาสิกา เป็น 
อัครอุปัฏฐาขิกา พระมหามุนีมีพระองค์สูง ๘๘ ศอก มีพระรัศมีงามเช่น 
กับทองคำนั้าค่าสว่างไสวไปในหมื่นโลกธาตุ พระองค์มีพระรัศมีซ่าน 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 330 

ออกจากพระวรกายด้านละวา ซ่านออกไปทั่วทิศน้อยใหญ่ แผ่ไปไกล 
โยชน์หนึ่งทั้งกลางวันกลางคืนทุกเมื่อ สมัยนั้น ในระยะโยชน์หนึ่ง 
โดยรอบ ใครๆ ไม่ต้องตามประทีปโคมไฟ พระพุทธรัศมีส่องให้ 
สว่างจ้าในกาลนั้น มนุษย์ทั้งหลายมีอายุเก้าหมื่นปี พระองค์ทรง 
ดำรงอยู่เพียงนั้น ทรงช่วยให้หมู , ชนข้ามพ้นวัฏฏสงสารไต้มากมาย 
พระศาสนาของพระองศ์งามวิจิตรด้วยพระอรหันต์ทั้งหลาย เปรียบ 
เหมือนท้องฟ้าย่อมงามวิจิตรด้วยหมู่ดาว ฉะนั้น พระนราสภ 
พระองค์นั้นทรงสร้างสะพานไว้มั่นคง สำหรับให้คนที่เหลือดำเนิน 
ข้ามกระแสสงสารแล้วเสด็จนิพพาน แท้พระพุทธเจ้าผู้ไม , มีใครเสมอ 
เหมือนพระองค์นั้น และพระขีณาสพผู้มีเดชเทียบไม , ได้เหล่านั้น 
ก็หายไปหมดสิ้นแล้ว สังขารทั้งปวงว่างเปล่าหนอ พระนารทชินเจ้า 
ผู้ประเสริฐ เสด็จนิพพาน ณ สุทัเสนนคร พระสถูปอันประเสริฐ 
สูง ๔ โยชน์ก็ประดิษฐานอยู่ ณ นครนั้น ฉะนี้แล. 

จบนารทพุทธวงศ์ที่ ๙ 
ปทุมูตรพุทธวงศ์ที่ ๑๐ 
ว่าด้วยพระประวัติพระปทุมูตรพุทธเจ้า 

[๑๑] สมัยต่อมาจากพระนารทพุทธเจ้า พระสัมพุทธชินเจ้าผู้อุดมกว่า 
สรรพสัตว์ พระนามว่าปทุมุตระ มีพระคุณนับไม , ล้วน เปรียบด้วย 
สาคร และ , ในกัปที่พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติเป็นมัณฑกัป ประชุมชน 
ผู้มีกุศลมากจึงได้เกิดในกัปนั้น ในพระธรรมเทศนาครั้งที่ ๑ ของ 
พระผู้มีพระภาคปทุมุตระ ธรรมาภิสมัย ได้มีแก่เทวดาและมนุษย์ 
แสนโกฏิ ต่อจากนั้น เมื่อพระองศ์ทรงยังฝนคือธรรม ให้ตก และ 
ให้สัตว์ทั้งหลายอิ่มหนำสำราญ ธรรมาภิสมัย ครั้งที่ ๒ ได้มีแก่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 331 

สัตว์สามหมื่นเจ็ดพัน ในกาลเมื่อพระมหาวีรเจ้า เสด็จเข้าไปยัง 
สำนักพระเจ้าอานันทพุทธบิดา ครั้นแล้วทรงลึกลองอมฤต เมื่อ 
พระองศ์ทรงลึกลองอมฤตเภรี ยังฝนคือธรรม ให้ตก ธรรมาภิสมัย 
ครั้งที่ ๓ ได้มีแก , สัตว์ห้าโกฏิ พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทให้รู้แจ้ง 
ทรงยังสัตว์ทั้งปวงให้ข้าม ทรงฉลาดในเทศนา ทรงช่วยให้ 
หมู , ชนข้ามพ้นวัฏฏสงสารได้มากมาย พระปทุมูตรบรมศาสดาทรง 
ประชุมพระสาวก ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ พระสาวกแสนโกฏิมาประชุมกัน 
ครั้งที่ ๒ ในกาลเมื่อพระพุทธเจ้า ผู้ไม่มีใครเสมอเหมือน ประทับอยู่ 
ณ เวภารบรรพต พระสาวกเล้าหมื่นโกฏิมาประชุมกัน ครั้งที่ ๓ 
เมื่อพระองค์เสด็จจาริกจากนิคมและรัฐ พระสาวกแปดหมื่นโกฏิมา 
ประชุมกัน สมัยนั้น เราเป็นชฎิลชื่อว่ารัฏฐิกะ ได้ถวายผ้าพร้อม 
ภัตตาหารแก , สงฆ์มีพระสัมพุทธเจ้าเป็นประมุข แม้พระพุทธเจ้า 
พระองค์นั้นประทับนั่ง ณ ท่ามกลางสงฆ์ทรงพยากรณ์เราว่า ใน 

แสนกัปแต่กัปนี้ไป ผู้นี้จักได้เป็นพระพุทธเจ้าในโลก. 

ข้ามแม่นำใหญ่ ฉะนั้น เราได้ฟ้งพระพุทธพยากรณ์แม้นั้นแล้ว 
อธิษฐานวัตรให้ยิ่งขึ้น เราได้ท่าความเพียรนั่นชั้นยอด ในการบำเพ็ญ 
บารมี ๑๐ ประการ ในกาลนั้น เดียรถีย์ทั้งปวงถูกกำจัด พากัน 
เสียใจโทมนัส ใครๆ ไม่บำรุงเดียรถีย์เหล่านั้น พวกเขาจึงพากัน 
ออกไปจากแว่นแคว้น มาประชุมกันในที่นั้นทั้งหมดแล้วเข้าไปใน 
สำนักพระพุทธเจ้า กราบทูลว่า ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า ขอพระองค์ 
ผู้มีจักษุ ผู้ทรงพระกรุณาอนุเคราะห์ แสวงหาประโยชน์แก่สัตว์ 
ทั้งปวงได้ทรงเป็นที่พึ่งที่ระลึกเถิด พระองค์ทรงยังเดียรถีย์ที่มาประชุม 
กันทั้งปวง ให้ตั้งอยู่ในเบญจศีล พระศาสนาของพระองค์ไม , อาถูล 
ว่างจากพวกเดียรถีย์อย่างนี้ งามวิจิตรด้วยพระอรหันต์ทั้งหลาย ซึ่ง 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 332 

เป็นผู้มีความชำนาญคงที่ พระนครชื่อว่าหงสวดี พระบรมกษัตริย์ 
พระนามว่าอานนท์ เป็นพระชนกของพระปทุมุตรศาสดา พระนาง 
สุชาดา เป็นพระพุทธชนนี พระองค์ทรงครอบครองอาคารสถานอยู่ 
เก้าหมื่นปี ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท ชื่อนารี พาหนะ 
และยศวดี มีพระสนมนารีกำนัลในสี่หมื่นสามพันนาง ล้วนประดับ 
ประดาสวยงาม พระอัครมเหสีพระนามว่าวสุลทัตตา พระราชโอรส 
พระนามว่าอุตระ พระองค์ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออก 
ผนวชพร้อมด้วยปราสาท ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ ๗ วัน พระปทุมุตร 
บรมศาสดามหาวีรเจ้า อันพรหมทูลอาราธนาแล้ว ทรงประกาศ 
พระธรรมจักร ณ มิถิลาราชอุทยานอันประเสริฐ ทรงมีพระเทวิลเถระ 
และพระสุชาตเถระ เป็นพระอัครสาวก พระเถระชื่อว่าสุมนะ เป็น 
พุทธอุปัฏฐาก พระอมิตาเถรีและพระอสมาเถรี เป็นพระอัครสาวิกา 
ไม้โพธิพฤกษ์ของพระองค์เรียกกันว่าไม้สน อมิตอุบาสกและติสส 
อุบาสก เป็นอัครอุปัฏฐาก อุหัตถาอุบาสิกาและสุจิตราอุบาสิกา 
เป็นอัครอุปัฏฐายิกา พระมหามุนีทรงมีพระองค์สูง ๕๘ ศอก มี 
พระรัศมีงามเช่นกับทองคำลํ้าค่า มีพระลักษณะประเสริฐ ๓๒ ประการ 
พระรัศมีของพระองค์แผ่ไป ๑๒ โยชน์ โดยรอบกำแพง บานประตู 
ฝาเรือน ต้นไม้ และภูเขาสูงเทียมฟ้า กำบังไม , ได้ ครั้งนั้น มนุษย์ 
ทั้งหลายมีอายุแสนปี พระองค์ดำรงพระชนมายุอยู่เท่านั้น ทรงตัด 
ความสงสัยทั้งปวง ช่วยหมู , ชนให้ข้ามพ้นวัฏฏสงสารได้มากมาย ทรง 
รุ่งเรืองดังกองไฟแล้วเสด็จนิพพาน พร้อมด้วยพระสาวก พระ 
ปทูมุตรพุทธชินเจ้า เสด็จนิพพาน ณ นันทาราม พระสถูปอัน 
ประเสริฐของพระองค์ สูง ๑๒ โยชน์ ประดิษฐานอยู่ในนันทารามนั้น 
ฉะนีแล. 

จบ ปทูมุตรพุทธวงศ์ที่ ๑๐ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 333 

สุเมธพุทธวงศ์ที่ ๑๑ 

ว่าด้วยพระประวัติพระสุเมธพุทธเจ้า 

[๑๒] ในสมัยต่อมาจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ พระพิชิตมาร 
พระนามว่าสุเมธ ผู้เป็นนายกของโลก ยากที่จะเทียมถึง ทรงมีเดช 
รุ่งเรือง อุดมกว่าสัตวโลกทั้งปวง ทรงมีพระเนตรแจ่มใส พระพักตร์ 
แช่มชื่น พระองศ์สูงใหญ่ ตรง มีสง่า ทรงแสวงหาประโยชน์เพื่อ 
สรรพสัตว์ ทรงเปลื้องสัตว์ให้พ้นจากเครื่องผูกเป็นอันมาก ในกาล 
เมื่อพระพุทธเจ้าทรงบรรลุพระโพธิญาณอันอุดมบริสุทธี้แล้ว ทรง 
ประกาศธรรมจักร ณ สุทัเสนนคร แม้ในกาลที่พระองศ์ทรงแสดง 
พระธรรมเทศนา มีธรรมาภิสมัย ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ธรรมาภิสมัยได้ 
มีแก , สัตว์แสนโกฏิ ครั้งที่ ๒ ในกาลเมื่อพระพิชิตมารทรงทรมาน 
ยักษ์ชื่อว่า กุมภกรรฌ์ ธรรมาภิสมัยได้มีแก่สัตว์เก้าหมื่นโกฏิ ครั้งที่ ๓ 
ในกาลเมื่อพระองค์ผู้ทรงยศนับไม , ได้ ทรงประกาศจตุราริยสัจ 
ธรรมาภิสมัยได้มีแก่สัตว์แปดหมื่นโกฏิ พระสุเมธศาสดาทรงมีการ 
ประชุมพระภิกษุขีณาสพ ผู้ปราศจากมลทิน มีจิตสงบระงับ ผู้คงที่ 
๓ ครั้ง ในกาลเมื่อพระพิชิตมารเสด็จเข้าไปในสุทัสนนคร 
พระภิกษุขีณาสพมาประชุมกันร้อยโกฏิ ในกาลเมื่อภิกษุทั้งหลาย 
กรานกฐิน ณ เทวกูฏ พระภิกษุขีณาสพมาประชุมกันครั้งที่ ๒ เก้าสิบ 
โกฏิ ในกาลเมื่อพระทศพลเสด็จจาริกไปอีกครั้งหนึ่ง พระภิกษุ 
ขีณาสพมาประชุมกันครั้งที่ ๓ แปดสิบโกฏิ สมัยนั้น เราเป็นมาณพ 
มีนามว่าอุตระ มีทรัพย์ที่เก็บสะสมไว้ในเรือนแปดสิบโกฏิ เราได้ 
ถวายทรัพย์แก , พระศาสดา พร้อมด้วยพระสาวกหมดสิ้น แก้วถึง 
พระองศ์เป็นสรณะ ชอบใจ (ออก) บรรพชา แม้พระพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น เมื่อทรงทำอนุโมทนา ก็ทรงพยากรณ์เราในกาลนั้นว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 334 

ในสามหมื่นกัป ผู้นี้จักได้เป็นพระพุทธเจ้าในโลก. 

ข้ามแม่นํ้าใหญ , ฉะนั้น เราได้ฟ้งพระพุทธพยากรณ์แม้นั้นแล้ว 
ยังจิตให้เลื่อมใสอย่างยิ่ง ได้อธิษฐานวัตรในการบำเพ็ญบารมี ๑๐ 
ประการ ให้ยิ่งขึ้นไป เราเล่าเรียนพระสูตรและพระวินัย อันเป็น 
นวังคสัตถุศาสน์ทั้งปวงแล้ว ทำพระศาสนาของพระพิชิตมารให้งาม 
เราเป็นผู้ไม่ประมาทในคำสั่งสอนนั้น ทั้งในเวลานั่งยืนและเดิน ถึง 
ความสำเร็จในอภิญญาแล้ว ได้ไปยังพรหมโลก พระนครชื่อว่า 
สุทัสนะ พระบรมกษัตริย์พระนามว่าสุทัตตะ เป็นพระชนกของ 
พระสุเมธศาสดา พระนางสุทัตตาเป็นพระชนนี พระองศ์ทรงครอบ 
ครองอาคารสถานอยู่เก้าหมื่นปี ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท 
ชื่อว่าสุชันทะ กัญจนะ และสิริวัฑฒะ มีพระสนมนารีกำนัลในสี่หมื่น 
แปดพันนาง ล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามว่าสุมนา 
พระราชโอรสพระนามว่าปุนัพพะ พระองค์ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ 
จึงเสด็จออกผนวชด้วยคชสารอันเป็นยานพระที่นั่งต้น ทรงบำเพ็ญ 
เพียรอยู่ ๘ เดือนเต็ม พระสุเมธมหาวีรชินเจ้าผู้เป็นนายกของโลก 
อันพรหมทูลอาราธนาแล้ว ทรงประกาศธรรมจักร ณ สุทัเสนอุทยาน 
อันประเสริฐ ทรงมีพระสรฌเถระและสรรพกามเถระ เป็นพระอัคร 
สาวก พระเถระชื่อว่าสาคระ เป็นพุทธอุปัฏฐาก พระรามาเถรีและ 
พระสุรามาเถรี เป็นพระอัครสาวิกา ไม้โพธิพฤกษ์ของพระองค์ 
เรียกชื่อว่าต้นสะเดา อุรุเวลาอุบาสกและยสวาอุบาสก เป็นอัคร 
อุปัฏฐาก ยสาอุบาสิกาและสิริวาอุบาสิกา เป็นอัครอุปัฏฐายิกา 
พระมหามุนีทรงมีพระองค์สูง ๘๘ ศอก มีพระรัศมีสว่างไสวไปทั่วทิศ 
เปรียบดังพระจันทร์ในหมู่ดาว ฉะนั้น พระรัศมีของพระองค์แผ่ไป 
ตลอดโยชน์หนึ่งโดยรอบ เหมือนแก้วมณีของพระเจ้าจักรพรรดิ 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 335 

แผ่ไปโยชน์หนึ่ง ฉะนั้น ในกาลนั้น มนุษย์ทั้งหลายมีอายุเก้าหมื่นปี 
พระองค์ทรงดำรงพระชนมายุอยู่เท่านั้น ทรงช่วยให้หมู , ชนข้ามพ้น 
วัฏฏสงสารได้มากมาย พระศาสนาของพระองศ์ คับคั่งไปด้วยพระ 
อรหันต์ทั้งหลาย ล้วนแต่ผู้บรรลุไตรวิชชา ฉฬภิญญา และพลธรรม 
คงที่ แม้ท่านทั้งหมดนั้น ล้วนมียศคักดมากนับไม , ได้ หลุดพ้นแล้ว 
ไม่มีอุปธิ แสดงแสงสว่างแห่งญาณแล้วนิพพาน พระพุทธสุเมธ 
ชินเจ้าผู้ประเสริฐ เสด็จนิพพาน ณ เมธาราม พระธาตุของพระองค์ 
แผ่กระจัดกระจายไปในประเทศนั้นๆ ฉะนี้แล. 

จบสุเมธพุทธวงศ์ที่ ๑๑ 

สุชาตพุทธวงศ์ที่ ๑๒ 

ว่าด้วยพระประวัติพระสุชาตพุทธเจ้า 

[๑๓] ในมณฑกัปนั้นแล มีพระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกพระนามว่า 
สุชาตะ มีพระหนุดังคางราชสีห์ พระองค์งาม มีพระคุณประมาณ 
ไม , ได้ ยากที่จะเทียมถึง พระองศ์ทรงงามรุ่งเรืองด้วยพระสิริทุกเมื่อ 
ดังพระจันทร์หมดจดปราศจากมลทิน เหมือนพระอาทิตย์ส่องแสง 
พระสิ'มพุทธเจ้าทรงบรรลุพระโพธิญาณ อันอุดมบริสุทธิ”แล้ว ทรง 
ประกาศพระธรรมจักร ณ สุมังคลนคร เมื่อพระสุชาตบรมศาสดา 
ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ ในพระธรรมเทศนาครั้งที่ ๑ สัตว์ได้ 
ตรัสรู้แปดสิบโกฏิ ในกาลเมื่อพระองศ์เสด็จเข้าจำพรรษา ณ 
เทวโลก ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๒ ได้มีแก , ทวยเทพสามโกฏิเจ็ดแสน 
ในกาลเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปยังสำนักพระพุทธบิดา ธรรมาภิสมัย 
ครั้งที่ ๓ ได้มีแก , สัตว์หกโกฏิ พระสุชาตบรมศาสดา ทรงมีการ 
ประชุมพระภิกษุขีณาสพผู้ปราศจากมลทิน มีจิตสงบระงับ ผู้คงที่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 336 

๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ พระภิกษุเหล่านั้นล้วนแต่บรรลุอภิญญาและพลธรรม 
ผู้ไม่ต้องไปในภพน้อยภพใหญ่ มาประชุมกันหกโกฏิ ครั้งที่ ๒ 
ในกาลนั้น พระพิชิตมารเสด็จลงจากเทวโลก พระภิกษุขีณาสพมา 
ประชุมกันห้าโกฏิ ครั้งที่ ๓ พระอัครสาวกของพระส์ม่พุทธเจ้า 
ผู้ประเสริฐกว่านรชนเข้าเฝ็าพร้อมด้วยพระขีณาสพสี่แสน สมัยนั้น 
เราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีพลนิกายมาก เป็นใหญ่ในทวีปทั้งสี่ เหาะ 
ไปในอากาศ เราถวายราชสมบัติใหญ่ในทวีปทั้งสี่ และรัตนะ ๗ 
ประการ อันประเสริฐในพระพุทธเจ้าแล้วออกบวชในสำนักของ 
พระองค์ พวกคนรักษาอารามในชนบท นำเอาบิณฑบาต เสนาสนะ 
และคิลานปัจจัย มาถวายแก่ภิกษุสงฆ์เนืองๆ แม้พระพุทธเจ้าผู้เป็น 
ใหญ่ในหมื่นโลกธาตุพระองค์นั้น ก็ทรงพยากรณ์เราในกาลนั้นว่า 

ในสามหมื่นกัป ผู้นี้จักได้เป็นพระพุทธเจ้าในโลก. 

ข้ามแม่นั้าใหญ่ ฉะนั้น เราได้พิงพระพุทธพยากรณ์นั้นแล้ว ยัง 
ความยินดีให้เกิดอย่างยิ่ง ได้อธิษฐานวัตรอย่างยอดเยี่ยม ในการ 
บำเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ เราเล่าเรียนพระสูตรและพระวินัย 
อันเป็นนวังคสัตถุศาสน์ทั้งปวงแล้ว ทำพระศาสนาของพระพิชิต 
มารให้งาม เราเป็นผู้ไม่ประมาทในคำสั่งสอนนั้น เจริญพรหม 
วิหารภาวนา ถึงความสำเร็จในอภิญญาแล้ว ได้ไปยังพรหมโลก 
พระนครชื่อว่าสุมังคละ พระบรมกษัตริย์พระนามว่าอุคคตะ เป็น 
พระพุทธบิดา พระนางประภาวดี เป็นพระพุทธมารดา พระองค์ 
ทรงครอบครองอาคารสถานอยู่เก้าพันปี ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ 
ปราสาท ชื่อสิริ อุปสิริ และชันทะ ทรงมีพระสนมนารีกำนัลใน 
สองหมื่นสามพันนาง ล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระ 
นามว่าสิรินันทา พระราชโอรสพระนามว่าอุปเสนะ พระพิชิตมาร 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 337 

ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชด้วยอัสวราชยานพระที่ 
นั่งต้น ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ ๙ เดือนเต็ม พระสุชาตมหาวีรเจ้าผู้ 
เป็นนายกของโลก อันพรหมทูลอาราธนาแล้ว ทรงประกาศ 
พระธรรมจักร ณ สุมังคลอุทยานอันประเสริฐ ทรงมีพระสุทัสนเถระ 
และพระสุเทวเถระ เป็นพระอัครสาวก พระเถระชื่อว่านารทะ เป็น 
พุทธอุปัฏฐาก พระนาคาเถรีและพระนาคสมานาเถรี เป็นพระ 
อัครสาวิกา ไม้โพธิพฤกษ์ของพระองศ์เรียกว่าไม้ไผ่ใหญ่ และ 
โพธิพฤกษ์นั้นลำต้นแข็ง ไม่เป็นโพรง มีใบแน่นหนา ลำต้นตรงใหญ่ 
นำดูน่าชม น่ารื่นรมย์ใจ ต้นหนึ่งเจริญงอกงามแล้วแตกกิ่งสาขา 
ออกไป ไม้โพธิพฤกษ์ย่อมงามเหมือนดังหางนกยูงที่ผูกเป็นกำ 
ฉะนั้น ไม้ไผ่นั้นไม่มีหนาม แม้ช่องใหญ่ก็ไม่มี มีกิ่งชิดไม , ห่าง 
เงาทึบ น่ารื่นรมย์ใจ สุท้ตตอุบาสกและ'จิตตอุบาสก เป็นอัคร 
อุปัฏฐาก สุภัททาอุบาสิกาและปทุมาอุบาสิกา เป็นอัครอุปัฏฐายิกา 
พระพิชิตมารพระองค์นั้นมีพระองค์สูง ๕๐ ศอก ทรงประกอบด้วย 
พระอาการอันประเสริฐและพระคุณทุกอย่าง ทรงมีพระรัศมีหาเสมอ 
เหมือนมิได้ ซ่านออกโดยรอบ ไม่มีประมาณ ไม่มีเทียบเคียง 
หาอุปมาเปรียบมิได้ ครั้งนั้น มนุษย์ทั้งหลายมีอายุเก้าหมื่นปี พระองค์ 
ทรงดำรงพระชนมายุอยู่เท่านั้น ทรงช่วยให้หมู , ชนข้ามพ้นวัฏฏสงสาร 
ได้มากมาย ในกาลนั้น พระศาสนางามวิจิตรด้วยพระอรหันต์ 
ทั้งหลาย ดังคลื่นในสมุทสาคร เหมือนดาวในท้องฟ้า ฉะนั้น 
(พระศาสนาของพระพิชิตมารคับคั่งด้วยพระอรหันต์ทั้งหลาย 
ผู้บรรลุไตรวิชชา ฉฬภิญญาและพลธรรม ผู้คงที่) พระพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น หาผู้เสมอเหมือนมิได้และพระคุณเหล่านั้นหาเทียบ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 338 

เคียงมิได้ หายไปหมดสิ้นแล้ว สังขารทั้งปวงว่างเปล่าหนอ 
พระพุทธสุชาตชินเจ้าผู้ประเสริฐ เสด็จนิพพาน ณ เสลาราม 
พระสถูปของพระองศ์สูง ๓ คาวุต ประดิษฐานอยู่ในเสลารามนั้น 
ฉะนีแล. 

จบสุชาตพุทธวงศ์ที่ ๑๒ 

ปิยทัสสีพุทธวงศ์ที่ ๑๓ 

ว่าด้วยพระประวัติพระปิยทัสสีพุทธเจ้า 

[๑๔] สมัยต่อมาจากพระพุทธเจ้า พระนามว่าสุชาต พระสยัมภู พระนาม 
ว่าปิยทัสสี ผู้เป็นนายกของโลก ยากที่จะเทียมทันหา ผู้เสมอเหมือน 
มิได้ มียศมาก แม้พระพุทธเจ้าผู้ทรงยศนับมิได้พระองค์นั้น ทรง 
รุ่งเรืองดังพระอาทิตย์ ทรงกำจัดความมืดทั้งปวงแล้ว ทรงประกาศ 
พระธรรมจักร แม้พระองค์ก็ทรงสั่งสอนให้สัตว์ได้ตรัสรู้ธรรม ๓ 
ครั้ง ครั้งที่ ๑ ธรรมาภิสมัยได้มีแก , สัตว์แสนโกฏิ ท้าวสุทัสนเทว 
ราชมากราบทูลถึงมิจฉาทิฏฐิ เมื่อพระศาสดาจะทรงบรรเทาทิฏฐิของ 
ท้าวเทวราชนั้น ทรงแสดงธรรม ครั้งนั้น มหาชนมาประชุมสันนิบาต 
กันมากมาย ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๒ ได้มีแก , สัตว์เก้าพันโกฏิ ในคราว 
ที่พระศาสดาผู้เป็นสารถีแกนรชน ทรงปราบช้างโทนมุข ธรรมาภิ 
สมัยครั้งที่ ๓ ได้มีแก่สัตว์แปดหมื่นโกฏิ แม้'พระปิยทัสสีพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น ก็มีการประชุมพระภิกษุขีณาสพ ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ 
พระภิกษุขีณาสพมาประชุมกันแสนโกฏิ ครั้งที่ ๒ ต่อแต่นั้น พระ 
ภิกษุขีณาสพมาประชุมกันเก้าสิบโกฏิ ครั้งที่ ๓ พระภิกษุขีณาสพ 
มาประชุมกันแปดสิบโกฏิ สมัยนั้น เราเป็นมาณพชื่อว่า กัสสปะ 
เป็นผู้เล่าเรียน ทรงจำมนต์รู้จบไตรเพท เราได้ฟิงธรรมของพระองค์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 339 

แล้ว เกิดความเลื่อมใส ได้บริจาคทรัพย์แสนโกฏิสร้างสังฆาราม 
ถวาย ครั้นถวายอารามแก , พระองค์แล้ว มีใจยินดีโสมนัส ได้สมาทาน 
สรณะและเบญจศีลกระทำให้มั่น แม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ก็ 
ประทับนั่งท่ามกลางสงฆ์ ทรงพยากรณ์เราว่า ในพันแปดร้อยกัป 

ผู้นั้จักได้เป็นพระพุทธเจ้าในโลก.ข้ามแม่นาใหญ่ 

ฉะนั้น เราได้ฟ้งพระพุทธพยากรณ์แม้นั้นแล้ว ก็ยังจิตให้เลื่อมใส 
อย่างยิ่ง ได้อธิษฐานวัตรในการบำเพ็ญบารมี ๑๐ ประการให้ยิ่งขึ้น 
พระนครชื่อว , าสุธัญญะ พระบรมกษัตริย์ พระนามว่าสุทัตตะ เป็น 
พระชนกของพระปิยทัสสีศาสดา พระนางสุจันทา เป็นพระชนนี 
พระองค์ทรงครอบครองอาคารสถานอยู่เก้าพันปี ทรงมีปราสาทอัน 
ประเสริฐ ๓ ปราสาท ชื่อสุนึมมิละ วิมละ และคิริคุหา ทรงมีพระ 
สนมนารีกำนัลในสามหมื่นสามพันนาง ล้วนประดับประดาสวยงาม 
พระมเหสีพระนามว่าริมลา พระราชโอรสพระนามว่ากัญจนาเวฬะ 
พระองค์ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชด้วยราชรถทรง 
ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ ๖ เดือนเต็ม พระปิยทัสสีมหามุนีมหาวีรเจ้า 
อันพรหมทูลอาราธนาแล้ว ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ อุสภ 
อุทยานอันรื่นรมย์ใจ ทรงมีพระปาลิตเถระและพระสรรพทัสสึเถระ 
เป็นพระอัครสาวก พระเถระชื่อว่าโสภิตะ เป็นพุทธอุปัฏฐาก 
พระสุชาตาเถรีและพระธรรมทินนาเถรี เป็นพระอัครสาวิกา ไม้โพธิ 
พฤกษ์ของพระองค์เรียกชื่อว่าต้นคุ่ม สันทกอุบาสกและธรรมิก 
อุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก วิสาขาอุบาสิกาและธรรมทินนาอุบาสิกา 
เป็นอัครอุปัฏฐาขิกา พระพุทธเจ้าผู้ทรงยศนับมิได้พระองค์นั้น ทรงมี 
พระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ สูง ๘๐ ศอก ปรากฏดัง 
พญารัง รัศมีของพระบรมศาสดาซึ่งหาผู้เสมอมิได้พระองค์นั้น 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 340 

แสงไฟ รัศมีพระจันทร์และพระอาทิตย์ไม่เปรียบปานเลย แม้ 
พระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุพระองศ์นั้น ทรงดำรงอยู่ในโลกเก้าหมื่นปี 
เท่ากับอายุของมนุษย์ทั้งหลาย แม้พระพุทธเจ้าซึ่งหาผู้เสมอเหมือน 
มิได้พระองศ์นั้น แม้คู่พระอัครสาวกซึ่งไม , มีผู้เทียบเคียงเหล่านั้น 
หายไปหมดสิ้นแล้ว สังขารทั้งปวงว่างเปล่าหนอ พระปิยหัสสีมุนี 
ผู้ประเสริฐ เสด็จนิพพาน ณ อัสสัตถาราม พระสถูปของพระองค์ 
สูง ๓ โยชน์ ประดิษฐาน ณ อัสสัตถารามนั้น ฉะนี้แล. 

จบปิยทัสสีพุทธวงศ์ที่ ๑๓ 

อัตถทัสสีพุทธวงศ์ที่ ๑๔ 

ว่าด้วยพระประวัติพระอัตถทัสสีพุทธเจ้า 

[๑๕] ในมัณฑกัปนั้นแล มีพระพุทธเจ้าผู้มียศมากนามว่าอัตถทัสสี ทรง 
กำจัดความมืดใหญ่ออกแล้ว ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุด 
พรหมทูลอาราธนาแล้ว ทรงประกาศพระธรรมจักร ทรงยังหมื่นโลก 
ธาตุพร้อมทั้งเทวโลก ให้ดื่มนั้าอมฤตธรรมจนอิ่มหนำสำราญ แม้ 
พระองค์ผู้เป็นนาถะของโลกนั้น ก็ทรงมีการแสดงธรรมให้สัตว์ได้ 
ตรัสรู้ ๓ ครั้ง ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๑ ได้มีแก่สัตว์แสนโกฏิ ในกาล 
เมื่อพระพุทธอัตถท้สสีเสด็จจาริกไปในเทวโลก ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๒ 
ได้มีแก่ทวยเทพแสนโกฏิอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้าทรง 
แสดงธรรมในสำนักพระพุทธบิดา ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๓ ได้มีแก่ 
สัตว์แสนโกฏิ และพระบรมศาสดาพระองค์นั้น ก็ทรงมีการประชุม 
พระภิกษุขีณาสพ ผู้ปราศจากมลทิน มีจิตสงบระงับ ผู้คงที่ ผู้หลุดพ้น 
เพราะไม , ถือมั่น ผู้แสวงหาประโยชน์ใหญ่ ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ พระภิกษุ 
ขีณาสพมาประชมกันเก้าหมื่นแปดพัน ครั้งที่ ๒ พระภิกษขีณาสพ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 341 

มาประชุมกันแปดหมื่นแปดพัน ครั้งที่ ๓ พระภิกษุขีณาสพมาประชุม 
กันเจ็ดหมื่นแปดพัน สมัยนั้น เราเป็นชฎิลผู้มีตบะอันรุ่งเรือง มีนาม 
ชื่อว , าสุสิมะ ประชาชนยกย่องว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดในแผ่นดิน เรา 
นำดอกมณฑารพ ดอกประทุม ดอกปาริชาตอันเป็นทิพย์ จากเทวโลก 
มาบูชาพระส้มพุทธเจ้า แม้พระพุทธอัตถทัสสีมหามุนีพระองค์นั้นก็ 
ทรงพยากรณ์เราว่า ในพันแปดร้อยกัป ผู้นั้จักได้เป็นพระพุทธเจ้าใน 

โลก.ข้ามแม่นั้าใหญ่ ฉะนั้น เราได้พีงพระพุทธ 

พยากรณ์แม้นั้นแล้ว ก็มีใจยินดีโสมนัส ได้อธิษฐานวัตรในการ 
บำเพ็ญบารมี ๑๐ ประการให้ยิ่งขึ้น พระนครชื่อว่าโสภณะ พระบรม 
กษัตริย์พระนามว่าสาคระ เป็นพระชนกของพระอัตถพัสสีศาสดา 
พระนางสุพัสนา เป็นพระชนนี พระองศ์ทรงครอบครองอาคารสถาน 
อยู่หมื่นปี ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท ชื่ออมรคิ สุรคิ 
และคิริพาหนะ ทรงมีพระสนมนารีกำนัลในสามหมื่นสามพันนาง 
ล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามว่าวิสาขาพระราช 
โอรสพระนามว่าเสละ พระพิชิตมารทรงเห็นนิมิต ๔ ประการจึงเสด็จ 
ออกผนวชด้วยอัสวราชยาน ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ ๘ เดือนเต็ม 
พระนราสภอัตถพัสสึมหาวีรเจ้า ผู้มีพระยศใหญ่ อันพรหมทูลอาราธนา 
แล้ว ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ อโนมอุทยานทรงมีพระสันต 
เถระและพระอุปสันตเถระ เป็นพระอัครสาวก พระเถระชื่อว่าอภัย 
เป็นพระพุทธอุปัฏฐาก พระธรรมาเถรีและสุธรรมาเถรี เป็นพระอัคร 
สาวิกา ไม้โพธิพฤกษ์ของพระองค์เรียกชื่อว่าจำปา นกุลอุบาสกและ 
นึสภอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก มกิลาอุบาสิกาและสุนันทาอุบาสิกา 
เป็นอัครอุปัฏฐายิกา พระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีผู้เสมอเหมือนพระองค์นั้น 
สูง ๘๐ ศอก ทรงสง่างามดังพญารัง เหมือนพระจันทร์เต็มดวง มี 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 342 

พระรัศมีอันประเสริฐหลายร้อยเป็นปกติ แผ่ไปโยชน์หนึ่ง 
ทั้งเบื้องบนเบื้องตํ่า ทั้งทิศน้อยทิศใหญ่ทุกเมื่อ แม้พระพุทธมุนีผู้ 
ประเสริฐกว่านรชน สูงสุดกว่าสรรพสัตว์ ผู้มีจักษุ พระองศ์นั้น 
ทรงดำรงอยู่ในโลกแสนปี แม้พระองค์ทรงแสดงพระรัศมีอันไม่มี 
สิ่งอื่นเทียมทันให้สว่างไสว ไพโรจน์ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกแล้ว 
ก็เสด็จนิพพานดับไป ดังไฟสิ้นเชื้อ ฉะนั้น พระอัตถทัสสีชินเจ้า 
ผู้ประเสริฐ เสด็จนิพพาน ณ อโนมาราม พระธาตุเรี่ยรายแผ่กว้าง 
ไปในประเทศนั้นๆ ฉะนี้แล. 

จบอัตถทัสสีพุทธวงศ์ที่ ๑๔ 

ธรรมทัสสีพุทธวงศ์ที่ ๑๕ 

ว่าด้วยพระประวัติพระธรรมทัสสีพุทธเจ้า 

[๑๖] ในมณฑกัปนั้นแล มีพระพุทธเจ้าผู้มียศมากพระนามว่าธรรมทัสสี 
ทรงกำจัดความมืดตื้อแล้ว ทรงรุ่งเรืองอย่างยิ่ง ในโลกพร้อมทั้งเทว 
โลก แม้ในความที่พระองค์ผู้มีเดชไม , มีเทียบนั้นทรงประกาศ 
พระธรรมจักร ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๑ ได้มีแก , สัตว์แสนโกฏิ ในคราว 
เมื่อพระพุทธธรรมทัสสีทรงแนะนำสญชัยฤๅษี ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๒ 
ได้มีแก , สัตว์เก้าสิบโกฏิ ในคราวเมื่อน้าวสักกะพร้อมด้วยบริษัท 
เสด็จเข้าเฝ็าพระบรมศาสดา ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๓ ได้มีแก , สัตว์แปด 
สิบโกฏิ แม้พระบรมศาสดาพระองศ์นั้น ก็ทรงมีการประชุมพระภิกษุ 
ขีณาสพผู้ปราศจากมลทิน ผู้มี'จิตสงบ คงที่ ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อ 
พระพุทธธรรมทัสสีทรงจำพรรษา ณ สมณนคร พระภิกษุขีณาสพ 
มาประชุมกันพันโกฏิ ครั้งที่ ๒ เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จจากเทวโลก 
มายังมนุษยโลก แม้ครั้งนั้น พระภิกษุขีณาสพมาประชุมกันร้อยโกฏิ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 343 

ครั้งที่ ๓ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงประกาศธุดงคคุฌ ครั้งนั้นพระภิกษุ 
ขีณาสพมาประชุมกันแปดสิบโกฏิ สมัยนั้น เราเป็นท้าวปุ'รินททสิ'กก 
เทวราช ได้บูชาพระพุทธเจ้าพระองศ์นั้นด้วยของหอม มาลาและ 
ดนตรีทิพย์ แม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับนั่งท่ามกลางสงฆ์ ก็ 
ทรงพยากรณ์เราในกาลนั้นว่า ในพันร้อยแปดกัป ผู้นั้จักได้เป็น 

พระพุทธเจ้า ข้ามแม่นา , ใหญ่ ฉะนั้น เราได้ฟ้งพระพุทธพยากรณ์ 

แม้นั้นแล้ว ก็ยังจิตให้เลื่อมใสอย่างยิ่ง ได้อธิษฐานวัตรในการบำเพ็ญ 
บารมี ๑๐ ประการยิ่งขึ้นไป พระนครชื่อว่าสรณะ พระบรม 
กษัตริย์พระนามว่าสรณะ เป็นพระชนกของพระธรรมทัสสีศาสดา 
พระนางสุนันทา เป็นพระชนนี พระองค์ทรงครอบครองอาคาร 
สถานอยู่แปดพันปี ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท ชื่อว่า 
อรชะ วิรชะ และสุทัสนะ มีพระสนมนารีกำนัลในสี่หมื่น ล้วน 
ประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามว่าวิจิโกลี พระราชโอรส 
พระนามว่าปุญญวัฑฒนะ พระองค์ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึง 
เสด็จออกผนวชด้วยปราสาท ได้ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ ๗ วัน พระธรรม 
ทัสสีนราสภมหา'วีรเจ้า ผู้สูงสุดกว่านรชน อันพรหมทูลอาราธนา 
แล้ว ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ มฤคทายวัน พระองค์มีพระปทุม 
เถระและพระปุสสเทวเถระ เป็นพระอัครสาวก พระเถระชื่อว่า 
สุทัตตะ เป็นพระพุทธอุปัฏฐาก พระเขมาเถรีและพระสัจจนามาเถรี 
เป็นพระอัครสาวิกา ไม้โพธิพฤกษ์ของพระองค์เรียกชื่อว่าติมพชาละ 
(มะพลับ) สุภัททอุบาสกและกฏิสสหอุบาสก เป็นอัครอุปัฏฐาก 
สาฬิสาอุบาสิกาและกฬิสสาอุบาสิกา เป็นอัครอุปัฏฐายิกา แม้ 
พระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนพระองค์นั้นสูง ๘๐ ศอก ทรงมี 
พระเดชร , งเรืองอย่างยิ่ง แผ่ไปในหมื่นธาต พระองค์งามสง่า ดัง 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 344 

พญารังมีดอกบาน เหมือนสายฟ้าในอากาศ ดุจพระอาทิตย์ในเวลา 
เที่ยง ฉะนั้น แม้ , พระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุ มีพระเดชไม่มีเทียบเคียง 
ทรงดำรงพระชนมชีพอยู่สมํ่าเสมออยู่ในโลกแสนปี ทรงแสดง 
พระรัศมีสว่างไสว ทำพระศาสนาให้ปราศจากมลทิน เสด็จนิพพาน 
พร้อมกับพระสาวก ดังพระจันทร์ลับไปในท้องฟ้า ฉะนั้น พระธรรม 
ทัสสีมหาวีรเจ้าเสด็จนิพพาน ณ เกสาราม พระสถูปอันประเสริฐ 
ของพระองศ์สูง ๓ โยชน์ฉะนี้แล. 

จบธรรมทัสสีพุทธวงศ์ที่ ๑๕ 

สิทธัตถพุทธวงศ์ที่ ๑๖ 

ว่าด้วยพระประวัติพระสิทธัตถพุทธเจ้า 

[๑๗]สมัยต่อมาจากพระธรรมทัสสีพุทธเจ้า มีพระพุทธเจ้าพระนามว่า 
สิทธัตถะ ทรงกำจัดความมืดทั้งปวง เหมือนพระอาทิตย์อุทัย ฉะนั้น 
แม้พระองค์ทรงบรรลุสัมโพธิญาณแล้ว ก็ทรงช่วยหมู , มนุษย์ พร้อม 
ด้วยเทวดาให้ข้ามพ้นวัฏฏสงสาร ทรงยังฝนคือธรรมให้ตก ดับความ 
ร้อนให้แก่โลกพร้อมด้วยเทวโลก แม้'พระองค์ผู้มีเดชไม่มีเทียบเคียง 
ก็ตรัสพระธรรมเทศนาให้สัตว์ได้ตรัสรู้ธรรม ๓ ครั้ง ธรรมาภิสมัย 
ครั้งที่ ๑ ได้มีแก , สัตว์แสนโกฏิ ในคราวเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงลึกลองอมฤตเภรีที่ภีมรัฐ ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๒ ได้มีแก , 

สัตว์เก้าสิบโกฏิ ในคราวเมื่อพระพุทธเจ้าผู้อุดมกว่านรชนพระองศ์ 
นั้นทรงแสดงธรรมที่เวภารบรรพต ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๓ ได้มีแก , 

สัตว์เก้าสิบโกฏิ พระสิทธัตถบรมศาสดาทรงมีการประชุมพระภิกษุ 
ขีณาสพ ผู้ปราศจากมลทิน มีจิตสงบระงับ ผู้คงที่ ๓ ครั้ง สถานที่ 
ที่พระภิกษุผู้ปราศจากมลทิน มาประชุมกัน ๓ แห่ง แห่งที่ ๑ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 345 

พระภิกษุร้อยโกฏิ แห่งที่ ๒ เก้าสิบโกฏิ และแห่งที่ ๓ แปดสิบโกฏิ 
สมัยนั้น เราเป็นดาบสชื่อว่ามงคล มีเดชอันรุ่งเรืองยากที่ผู้อื่นจะข่มได้ 
ประกอบด้วยกำลังแห่งอภิญญา เราได้นำเอาผลหว้ามาถวายแด่ 
พระสิทธัตถสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงรับแล้ว ได้ตรัสพระดำรัสนี้ว่า 
จงดูชฎิลดาบสผู้มีตบะรุ่งเรืองนี้ในกัปที่ ๙๔ แก่กัปนี้ดาบสนี้จัก 

ได้เป็นพระพุทธเจ้าในโลก.ข้ามแม่นาใหญ่ 

ฉะนั้น เราได้ฟิงพระพุทธพยากรณ์แม้นั้นแล้ว ก็ยังจิตให้เลื่อมใส 
อย่างยิ่ง ได้อธิษฐานวัตรในการบำเพ็ญบารมี ๑๐ ประการยิ่งขึ้น 
พระนครชื่อว , าเวภาระ พระบรมกษัตริย์พระนามว่าอุเทน เป็น 
พระชนกของพระสิทธัตถบรมศาสดา พระนางสุผัสสา เป็นพระชนนี 
พระองค์ทรงครอบครองอาคารสถานอยู่หมื่นปี ทรงมีปราสาทอัน 
ประเสริฐ ๓ ปราสาท ชื่อโกกาสะ อุปละ และโกกนุทะ ทรงมี 
พระสนมนารีกำนัลในสี่หมื่นแปดพันนาง ล้วนประดับประดาสวยงาม 
พระมเหสีพระนามว่าสุมนา พระราชโอรสพระนามว่าอนูปมะ 
พระองค์ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชด้วยวอทอง 
ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ ๑๐ เดือนเต็ม พระสิทธัตถมหาวีรเจ้าผู้เป็น 
นายกของโลก อุดมกว่านรชน อันพรหมทูลอาราธนาแล้ว ทรง 
ประกาศพระธรรมจักรที่มฤคทายวัน ทรงมีพระส้มพลเถระและพระ 
สุมิตตเถระ เป็นพระอัครสาวก พระเถระชื่อว่าเรวตะ เป็นพระพุทธ 
อุปัฏฐาก พระสึวลาเถรีและพระสุรามาเถรี เป็นพระอัครสาวิกา 
ไม้โพธิพฤกษ์ของพระองค์เรียกชื่อว่ากรรณิการ์ สุปปิยอุบาสกและ 
ส้มพุทธอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก รัมมาอุบาสิกาและสุรัมมา 
อุบาสิกา เป็นอัครอุปัฏฐายิกา พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น สูง ๖๐ ศอก 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 346 

พระองค์งามเปล่งปลั่งดั่งทองคำลํ้าค่า รุ่งเรืองไปในหมื่นโลกธาตุ 
พระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุ ทรงพระคุณไม่มีผู้เสมอเหมือน ไม่มีบุคคล 
เปรียบเทียบถึง ทรงดำรงอยู่ในโลกแสนปี พระองค์ทรงแสดง 
พระรัศมีอันไพบูลย์ ทรงยังพระสาวกทั้งหลายให้บานสะพรั่ง 
ทรงเยื้องกรายงดงามด้วยสมาบัติอันประเสริฐ แล้วเสด็จนิพพาน 
พร้อมด้วยพระสาวก พระสิทขัตถพุทธเจ้าผู้เป็นมุนีประเสริฐเสด็จ 
นิพพาน ณ อโนมาราม พระสถูปอันประเสริฐของพระองค์ สูง ๔ 
โยชน์ ประดิษฐานอยู่ทื่อโนมาราม ฉะนี้แล. 

จบสิทธัตถพุทธวงศ์ที่ ๑๖ 

ดึสสพุทธวงศ์ที่ ๑๗ 

ว่าด้วยพระประวัติพระดึสสพุทธเจ้า 

[๑๘] ในกัปต่อมาจากพระสิทธัตถพุทธเจ้า มีพระพุทธเจ้าพระนามว , าติสสะ 
ผู้ไม่มีบุคคลเปรียบเสมอ มีศีลไม่มีที่สุด ทรงยศนับมิได้ เป็นนายก 
ชั้นเลิศของโลก พระมหาวีรเจ้าผู้มีพระจักษุ ผู้ทรงอนุเคราะห์ เสด็จ 
อุบัติขึ้นในโลก กำจัดความมืดมน ฉายพระรัศมีให้มนุษยโลกพร้อม 
ทั้งเทวโลกสว่างไสว แม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ก็ทรงมีฤทธ ศีล 
และสมาธิ ไม่มีสิ่งอื่นเทียมถึง ทรงบรรลุถึงความสำเร็จในธรรม 
ทั้งปวงแล้ว ทรงประกาศพระธรรมจักร พระองค์ทรงแสดงธรรม 
สั่งสอนถึงความบริสุทธไปในหมื่นโลกธาตุ ในพระธรรมเทศนาครั้ง 
ที่ ๑ สัตว์ได้ตรัสรู้ร้อยโกฏิ ครั้งที่ ๒ เก้าสิบโกฏิ ครั้งที่ ๓ หกสิบ 
โกฏิ ครั้งนั้น พระองค์ทรงเปลืองมนุษย์และเทวดาที่มาประชุมกัน 
ให้หลุดพ้นจากกิเลสเครื่องผูก พระองค์ทรงมีการประชุมพระภิกษุ 
ขีณาสพ ผู้ปราศจากมลทิน ผู้มี'จิตสงบระงับ ผู้คงที่ ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 347 

พระภิกษุขีณาสพผู้ปราศจากมลทิน ผู้บานแล้วด้วยวิมุติ มาประชุม 
กันหนึ่งแสน ครั้งที่ ๒ เก้าโกฏิ ครั้งที่ ๓ แปดโกฏิ สมัยนั้น 
เราเป็นพระมหากษัตริย์พระนามว่าสุชาต ละทิ้งโภคสมบัติเป็น 
อันมากแล้ว ออกบวชเป็นฤาษี เมื่อเราบวชแล้ว พระพุทธเจ้าผู้เป็น 
นายกของโลกจึงเสด็จอุบัติ เพราะได้ฟิงเสียงว่าพุทโธ ปีติจึงเกิดแก , 

เรา เราผู้กำจัดมานะแล้ว เอามือทิ้งสองประคองดอกมณฑารพ ดอก 
ปทุม และดอกปาริชาต เข้าไปเฝ็า เราเอาดอกไม้นั้นถือกั้นเป็นร่ม 
ให้พระติสสชินเจ้า ผู้แวดล้อมด้วยพระรัศมีอันปรากฏ ผู้เป็นนายก 
ชั้นเลิศของโลก ในกาลนั้น แม้พระองศ์ก็ประทับนึ่งท่ามกลาง 
ประชุมชน ทรงพยากรณ์เราว่า ในกัปที่ ๙๒ แต่กัปนี้ผู้นี้จักได้ 

เป็นพระพุทธเจ้าในโลก. 

ข้ามแม่นั้าใหญ่ ฉะนั้น เราได้ฟ้งพระพุทธพยากรณ์แม้นั้นแล้วยัง 
จิตให้เลื่อมใสอย่างยิ่ง ได้อธิษฐานวัตรในการบำเพ็ญบารมี ๑๐ 
ประการยิ่งขึ้น พระนครชื่อว่าเขมกะ พระบรมกษัตริย์พระนามว่า 
ชนสันทะ เป็นพระชนกของพระดึสสศาสดา พระนางปทุมา เป็น 
พระชนนี พระองศ์ทรงครอบครองอาคารสถานอยู่เจ็ดพันปี ทรงมี 
ปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท ชื่อคุณเสลา นาทิยะ และนึสภะ 
ทรงมีพระสนมนารีกำนัลในสามหมื่นนาง ล้วนประดับประดาสวยงาม 
พระมเหสีพระนามว่าสุภัททา พระราชโอรสพระนามว่าอาทันทะ 
พระพิชิตมารทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชด้วย 
อัสวราชยาน ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ครึ่งเดือนเต็ม พระดึสสมหาวีรเจ้า 
ผู้เป็นนายกชั้นเลิศของโลก อันพรหมทูลอาราธนาแล้ว ทรงประกาศ 
พระธรรมจักร ที่ยสวดีทายวันอันประเสริฐ ทรงมีพระพรหมเทว 
เถระและพระอุทยเถระ เป็นพระอัครสาวก พระเถระชื่อว่าสมคะ เป็น 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 348 

พระพุทธอุปัฏฐาก พระผุสสาเถรีและพระสุท้ตตาเถรี เป็นพระอัคร 
สาวิกา ไม้โพธิพฤกษ์ของพระองค์เรียกชื่อว่าไม้ประดู , ส้มพล 
อุบาสกและคิริอุบาสก เป็นอัครอุปัฏฐาก กิสาโคตมีอุบาสิกาและ 
อุปเสนาอุบาสิกา เป็นอัครอุปัฏฐายิกา แม้พระพุทธชินเจ้าพระองศ์ 
นั้น ก็มีพระองศ์สูง ๖๐ ศอก ไม่มีผู้เปรียบ ไม่มีผู้เสมอเหมือน 
ทรงปรากฏดังขุนเขาทิมวันต์ แม้พระองค์ผู้มีเดชหาเทียบเคียงมิได้ 
มีพระจักษุ ทรงมีพระชนมายุมาก ดำรงอยู่ในโลกแสนปี พระองศ์ 
ทรงเสวยพระยศใหญ่ อุดม ประเสริฐสุด ทรงรุ่งเรืองดังกองไฟ 
เสด็จนิพพานพร้อมด้วยพระสาวก พระองศ์เสด็จนิพพานพร้อมด้วย 
พระสาวกดังเมฆหายไปเพราะลม นั้าค้างหายไปเพราะพระอาทิตย์ 
ความมืดหายไปเพราะแสงไฟ ฉะนั้น พระติสสพุทธเจ้าผู้'ประเสริฐ 
เสด็จนิพพาน ณ นินทาราม พระสถูปอันประเสริฐของพระองค์ 
สูง ๓ โยชน์ ประดิษฐานอยู่ที่นินทารามนั้น ฉะนี้แล. 

จบดึสสพุทธวงศ์ที่ ๑๗ 

ปุสสพุทธวงศ์ที่ ๑๘ 

ว่าด้วยพระประวัติพระปุสสพุทธเจ้า 

[๑๙] ในมัณฑกัปนั้นแล ได้มีพระศาสดาผู้ยอดเยี่ยม ผู้ไม่มีใครเปรียบ 
เสมอเหมือน พระนามว , าปุสสะ เป็นนายกชั้นเลิศของโลก แม้ 
พระองค์ก็ทรงกำจัดความมืดทั้งปวง ทรงสางความรกชัฏเป็นอันมาก 
แล้ว ทรงยังนั้าอมฤตให้ตก ช่วยให้มนุษย์พร้อมด้วยเทวดาได้ดื่ม 
จนสำราญ เมื่อพระองศ์ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ เดือน 
ผุสสนักขัตมงคล ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๑ ได้แก่สัตว์แปดโกฏิ 
ครั้งที่ ๒ เค้าโกฏิ ครั้งที่ ๓ แปดโกฏิ พระปุสสบรมศาสดา ทรง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 349 

มีการประชุมพระภิกษุขีณาสพผู้ปราศจากมลทิน ผู้มีจิตระงับ ผู้คงที่ 
๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ พระภิกษุขีณาสพผู้หลุดพ้นเพราะไม , ถือมั่น ผู้ตัด 
ธรรมเครื่องสืบต่อขาด มาประชุมกันหกโกฏิ ครั้งที่ ๒ ห้าโกฏิ 
ครั้งที่ ๓ สี่โกฏิ สมัยนั้น เราเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าวิชิต ละทิ้ง 
ราชสมบัติเป็นอันมากแล้วออกผนวช ในสำนักของพระองศ์ แม้ 
พระปุสสพุทธเจ้าผู้เป็นนายกชั้นเลิศของโลกพระองศ์นั้น ก็ทรง 
พระยากรณ์เราว่า ในกัปที่ ๙๒ แต่กัปนี้ ผู้นั้จักได้เป็นพระพุทธเจ้า 

ในโลก.ข้ามแม่นั้าใหญ่ ฉะนั้น เราได้พีงพระพุทธพยากรณ์ 

แม้นั้นแล้ว ก็ยังจิตให้เลื่อมใสอย่างยิ่ง ได้อธิษฐานวัตรในการ 
บำเพ็ญบารมี ๑๐ ประการยิ่งขึ้น เราเล่าเรียนพระสูตรและพระวินัย 
อันเป็นนวังคสัตถุศาสน์จบทุกอย่างแล้ว ยังพระศาสนาของ 
พระชินเจ้าให้งาม เราเป็นผู้ไม่ประมาทในคำสั่งสอนนั้น เจริญพรหม 
วิหารภาวนา ถึงความสำเร็จในอภิญญาแล้ว ได้ไปยังพรหมโลก 
พระนครชื่อว่ากาสิกะ พระบรมกษัตริย์พระนามว่าชยเสนะ เป็น 
พระชนกของพระปุสสศาสดา พระนางสิริมา เป็นพระชนนี พระองศ์ 
ทรงครอบครองอาคารสถานอยู่เก้าพันปี ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ 
ปราสาท ชื่อว่าคุฬะ หังสะ และสุวรรณดารา มีพระสนมนารีกำนัล 
ในสองหมื่นสามพันนาง ล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสี 
พระนามว่ากีสาโคตมี พระราชโอรสพระนามว่าอานันทะ พระองค์ 
ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชด้วยคชสารราชยาน 
ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ ๗ วัน พระปุสสมหาวีรเจ้าผู้เป็นนายกชั้นเลิศ 
ของโลก อุดมกว่านรชน อันพรหมทูลอาราธนาแล้ว ทรงประกาศ 
พระธรรมจักร ณ มฤคทายวัน ทรงมีพระสุรักขิตเถระและพระธรรม 
เสนเถระ เป็นพระอัครสาวก พระเถระชื่อสภิยะ เป็นพระพุทธ 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 350 

อุปัฏฐาก พระจาลาเถรีและพระอุปจาลาเถรี เป็นพระอัครสาวิกา ไม้ 
โพธิพฤกษ์เรียกกันว่าไม้มะขามป้อม อนัญชยอุบาสกและริสาขอุบาสก 
เป็นอัครอุปัฏฐาก ปทุมาอุบาสิกาและสิรินาคาอุบาสิกา เป็นอัคร 
อุปัฏฐายิกา พระมุนีพระองค์นั้นมีพระองค์สูง ๕๘ ศอก ทรงงาม 
สง่าดังพระอาทิตย์ เหมือนพระจันทร์เต็มดวง ฉะนั้น ในกาลนั้น 
มนุษย์ทั้งหลายมีอายุเก้าหมื่นปี พระองค์ทรงดำรงพระชนมายุอยู่ 
เพียงนั้น ทรงช่วยหมู , ชนให้ข้ามพ้นวัฏฏสงสารได้มากมาย 
พระศาสดาผู้มีพระยศไม่มีเทียมพระองค์นั้น ตรัสสอนสัตว์เป็น 
อันมาก ทรงช่วยให้ประชาชนมากมายข้ามไปแล้ว พระองค์ 
เสด็จนิพพานพร้อมด้วยพระสาวก พระปุสสชินศาสดาผู้ประเสริฐ 
เสด็จนิพพาน ณ เสนาราม พระธาตุของพระองค์แผ่ไพศาลไปใน 
ประเทศนั้นฉะนี้แล. 

จบปุสสพุทธวงศ์ที่ ๑๘ 

ริปัสสีพุทธวงศ์ที่ ๑๙ 

ว่าด้วยพระประวัติพระริปัสสึพุทธเจ้า 

[๒๐] ในกัปต่อมาจากพระปุสสพุทธเจ้า มีพระสัมพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่า 
สัตว์ ผู้มีจักษุ มีพระนามว่าริปัสสึ เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองค์ 
ทรงทำลายกะเปาะฟองไข่คืออวิชชาแล้ว ทรงบรรลุสัมโพธิญาณ 
อันอุดม เสด็จไปยังพระนครพันธุมดี เพื่อทรงประกาศพระธรรม 
จักร ทรงประกาศพระธรรมจักรให้เทวดาและมนุษย์ได้ตรัสรู้ ธรรมาภิ 
สมัยครั้งที่ ๑ จะพึงกล่าวด้วยการนับมิได้ ทรงประกาศจตุราริยสัจ 
ในพระนครนั้น ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๒ ได้มีแก่สัตว์แปดหมื่นสี่พัน 
มนษย์แปดหมื่นสี่พันออกบวชตาม พระสัมพทธเจ้าพระองค์'ทรงแสดง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 351 

ธรรมแก , เขาผู้มาถึงอาราม พระชินเจ้าทรงตั้งอยู่ในเหตุโดยการตรัส 
ด้วยอาการทั้งปวง แม้มนุษย์เหล่านั้นได้บรรลุธรรมอันประเสริฐ 
เป็นธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๓ พระวิปัสสีบรมศาสดา ทรงมีการประชุม 
พระภิกษุขีณาสพผู้ปราศจากมลทิน ผู้มี'จิตสงบระงับ ผู้คงที่ ๓ ครั้ง 
ครั้งที่ ๑ พระภิกษุขีณาสพมาประชุมกันหกโกฏิแปดแสน ครั้งที่ ๒ 
หนึ่งแสน ครั้งที่ ๓ แปดหมื่น พระสัมพุทธเจ้าทรงรุ่งเรืองอย่างยิ่ง 
ในท่ามกลางหมู , พระภิกษุขีณาสพนั้น สมัยนั้น เราเป็นพระยานาคราช 
ผู้มีฤทธิ”มาก มีบุญ ทรงความรุ่งเรือง มีนามชื่อว , าอตุละ ในกาลนั้น 
เราแวดล้อมด้วยนาคหลายโกฏิเข้าไปเฝ็าพระพุทธเจ้าผู้เป็นเชษฐบุรุษ 
ของโลก ประโคมดนตรีทิพย์ถวาย ครั้นเข้าเฝ็าพระองค์ผู้เป็นนายก 
ของโลกแล้ว เรานิมนต์พระองค์แล้ว ได้ถวายตั้งทองอันวิจิตรด้วย 
แก้วมณีและแก้วมุกดา ประดับด้วยอาภรณ์ทั้งปวง แก , พระองค์ผู้ 
เป็นพระธรรมราชา แม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ประทับนึ่งท่าม 
กลางสงฆ์แล้ว ก็ทรงพยากรณ์เราว่า ในกัปที่ ๙๑ แต่กัปนี้ผู้นี้จัก 

ได้เป็นพระพุทธเจ้าในโลก.ข้ามแม่นาใหญ่ ฉะนั้น เราได้ฟ้ง 

พระพุทธพยากรณ์แม้นั้นแล้วยังจิตให้เลื่อมใสอย่างยิ่ง ได้อธิษฐาน 
วัตรในการบำเพ็ญบารมี ๑๐ ประการให้ยิ่งขึ้นไป พระนครชื่อว่า 
พันธุมดี พระบรมกษัตริย์พระนามว่าพันธุมะ เป็นพระชนกของ 
พระริป้สสึบรมศาสดา พระนางพันธุมดี เป็นพระชนนี พระองค์ทรง 
ครอบครองอาคารสถานอยู่แปดพันปี ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ 
ปราสาท ชื่อทันทะ สุนันทะ และสิริมา ทรงมีพระสนมนารีกำนัล 
ในสี่หมื่นสามพันนาง ล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสี 
พระนามว่าสุทัสนา พระราชโอรสพระนามว่าสมวัตตขันธ์ พระองค์ 
ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชด้วยราชรถพระที่นึ่ง 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 352 

ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ ๘ เดือนเต็ม พระวิปัสสีมหาวีรเจ้าผู้เป็นนายก 
ของโลก อุดมกว่านรชน อันพรหมทูลอาราธนาแล้ว ทรงประกาศ 
พระธรรมจักร ณ มฤคทายวัน ทรงมีพระขันธเถระและพระติสสนาม 
เถระ เป็นพระอัครสาวก พระเถระชื่อว่าอโสก เป็นพระพุทธอุปัฏฐาก 
พระจันทาเถรีและพระจันทมิตตาเถรี เป็นพระอัครสาวิกา ไม้โพธิ 
พฤกษ์ของพระองศ์เรียกกันว่าไม้แคฝอย ปุนิ'พพสุมิตตอุบาสกและ 
นาคอุบาสก เป็นอัครอุปัฏฐาก สิริมาอุบาสิกาและอุตตราอุบาสิกา 
เป็นอัครอุปัฏฐายิกา พระริปัสสึสัมพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกสูง 
๘๐ ศอก พระองศ์มีพระรัศมีเปล่งปลั่ง แผ่ไป ๗ โยชน์ โดยรอบ 
ครั้งนั้น พระพุทธเจ้ามีพระชนมายุแปดหมื่นปี พระองค์ทรงดำรงอยู่ 
เท่านั้น ทรงช่วยหมู , ชนให้ข้ามพ้นวัฏฏสงสารเป็นอันมาก ทรงเปลื้อง 
เทวดาและมนุษย์เป็นอันมากให้พ้นจากเครื่องผูก ตรัสบอกทางและ 
มิใช่ทางแก่ปุถุชนที่เหลือ ทรงแสดงแสงสว่าง ทรงแสดงอมตบท 
ทรงรุ่งเรืองดังกองไฟ แล้วเสด็จนิพพานพร้อมด้วยพระสาวก พระฤทธ 
และบุญอันประเสริฐ พระลักษณะและลายจันทรอันสวยงามทุกอย่าง 
หายไปสิ้น สังขารทั้งปวงว่างเปล่าหนอ พระริปัสสิวีรเจ้าผู้ประเสริฐ 
กว่านรชน เสด็จนิพพาน ณ สุมิตตาราม พระสถูปอันประเสริฐของ 
พระองค์สูง ๗ โยชน์ ประดิษฐานอยู่ ณ สุมิตตารามนั้น ฉะนี้แล. 

จบริปัสสึพุทธวงศ์ที่ ๑๙ 

สิขีพุทธวงศ์ที่ ๒๐ 

ว่าด้วยพระประวัติพระสิขีพุทธเจ้า 

[๒๑] สมัยต่อมาจากพระริปัสสึสัมพุทธเจ้า พระสัมพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่า 
สัตว์ ผู้ไม่มีบุคคลเปรียบเสมอ มีพระนามว่าสิขี ทรงยํ่ายีมารและ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 353 

เสนามารแล้ว ทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม ทรงประกาศพระ 
ธรรมจักร เพื่ออนุเคราะห์แก , สัตว์ทั้งหลาย เมื่อพระสิขีชินเจ้าผู้ 
ประเสริฐ ทรงประกาศพระธรรมจักร ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๑ ได้มีแก , 

สัตว์แสนโกฏิ เมื่อพระองค์ผู้ประเสริฐกว่าหมู , คณะ สูงสุดกว่า 
นรชน ทรงแสดงธรรมอีก ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๒ ได้มีแก , สัตว์เก้าหมื่น 
โกฏิ เมื่อพระองศ์ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ในโลกพร้อมด้วยเทวโลก 
ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๓ ได้มีแก่สัตว์แปดหมื่นโกฏิ แม้พระสิขี 
บรมศาสดา ก็ทรงมีการประชุมพระภิกษุขีณาสพผู้ปราศจากมลทิน 
มีจิตสงบระงับผู้คงที่ ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ พระภิกษุขีณาสพมาประชุม 
กันหนึ่งแสน ครั้งที่ ๒ แปดหมื่น ครั้งที่ ๓ เจ็ดหมื่น เปรียบ 
เหมือนดอกปทุมอันเจริญในนํ้า นาเลี้ยงไว้ ฉะนั้น สมัยนั้นเราเป็น 
กษัตริย์พระนามว่าอรินทมะ ได้ถวายข้าวและนั้าให้พระสงฆ์ มีพระ 
พุทธเจ้าเป็นประธานฉันจนเพียงพอ ได้ถวายผ้าอย่างดีมากมายหลาย 
โกฏิผืน ได้ถวายยานช้างอันประดับแล้ว แก่พระสัมพุทธเจ้า เรา 
ได้สร้างยานช้างให้เป็นของควรแก่สมณะแล้วนำเข้าไปถวาย เรายัง 
ฉันทะของเราซึ่งตั้งไว้มั่นเป็นนิตย์ให้เต็ม แม้พระพุทธสิขีผู้เป็น 
นายกชั้นเลิศของโลก พระองค์นั้นก็ทรงพยากรณ์เราว่า ในกัปที่ ๓๑ 

แต่กัปนี้ ผู้นี้จักได้เป็นพระพุทธเจ้าในโลก.ข้ามแม่นั้าใหญ่ 

ฉะนั้นเราได้ฟ้งพระพุทธพยากรณ์แม้นั้นแล้ว ยังจิตให้เลื่อมใส 
อย่างยิ่ง ได้อธิษฐานวัตรในการบำเพ็ญบารมี ๑๐ ประการให้ยิ่งขึ้น 
ไป พระนครชื่อว่าอรุณวดี พระบรมกษัตริย์พระนามว่าอรุณ เป็น 
พระชนกของพระสีขีบรมศาสดา พระนางประภาวดีเป็นพระชนนี 
พระองค์ทรงครอบครองอาคารสถานอยู่เจ็ดพันปี ทรงมีปราสาทอัน 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 354 

ประเสริฐ ๓ ปราสาท ชื่อสุวัฑฒกะ คิริ และนารีวาหนะ ทรงมี 
พระสนมนารีกำนัลในสองหมื่นสี่พันนาง ล้วนประดับประดาสวย 
งาม พระมเหสีพระนามว่าสรรพกามา พระราชโอรสพระนามว่า 
อตุละ พระองค์ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชด้วย 
คชสารยานพระที่นั่งต้น ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ ๘ เดือนเต็ม พระสิขี 
มหาวีรเจ้าผู้เป็นนายกชั้นเลิศของโลกอุดมกว่านรชน อันพรหมทูล 
อาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักร ณ มฤคทายวัน ทรงมีพระ 
อภิภูเถระ และพระสัมภวเถระเป็นพระอัครสาวก พระเถระชื่อว่า 
เขมังกรเป็นพระพุทธอุปัฏฐาก พระมขีลาเถรีและพระปทุมาเถรีเป็น 
พระอัครสาวิกา ไม้โพธิพฤกษ์ของพระองค์ เรียกกันว่า บุณฑริก 
[ไม้คุ่มบก] สิริวัฑฒอุบาสกและนันทอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก 
จิตราอุบาสิกาและสูจิตราอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา พระพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น มีพระองค์สูง ๗๐ ศอก มีพระรัศมีเปล่งปลั่งดังทองกำ 
ลำค่า มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ พระรัศมี ของพระองค์ 
ซ่านออกไปจากพระวรกายด้านละวาเนืองนิตย์ พระรัศมีนั้นเปล่ง 
ออกไปยังทิศน้อยทิศใหญ่ ๓ โยชน์ พระองค์มีชนมายุเจ็ดหมื่นปี 
ทรงดำรงอยู่เท่านั้น ทรงช่วยให้ประชุมชนข้ามพ้นวัฏสงสารได้มาก 
มาย พระองค์ทรงยังฝนคือธรรมให้ตก ยังมนุษย์พร้อมทั้งเทวดาให้ 
ชุ่มชื่น ให้บรรลุความเกษมแล้ว เสร็จนิพพานพร้อมด้วยพระสาวก 
พระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ อันสมบูรณ์ด้วยอนุพยัญชนะ 
หายไปหมดสิ้นแล้ว สังขารทั้งปวงว่างเปล่าหนอ พระพุทธสิขีมุนี 
ผู้ประเสริฐ เสด็จนิพพาน ณ อัสสาราม พระสถูปอันประเสริฐ 
ของพระองค์สูง ๓ โยชน์ ประดิษฐานอยู่ ณ อัสสารามนั้น ฉะนี้แล. 

จบสิขีพุทธวงศ์ที่ ๒๐ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 355 

เวสสภูพุทธวงศ์ที่ ๒๑ 

ว่าด้วยพระประวัติพระเวสสภูพุทธเจ้า 

[๒๒] ในมัณฑกัปนั้นแล พระพิชิตมารผู้ไม่มีบุคคลเปรียบเสมอ มีพระนาม 
ชื่อว่าเวสสภู เสร็จอุบัติขึ้นในโลก พระเวสสภูผู้เป็นนายก'ของโลก 
ทรงทราบว่าไฟคือราคะนี้เป็นของร้อนเป็นแว่นแคว้นของตัณหา ทรง 
ตัดกิเลสดังช้างตัดเชือกแล้ว ทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม แล้ว 
ทรงประกาศพระธรรมจักร ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๑ ได้มีแก่สัตว์ 
แปดหมื่นโกฏิ เมื่อพระนราสภเชษฐบุรุษของโลก เสด็จจาริกไป 
ในแว่นแคว้น ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๒ ได้มีแก , สัตว์เจ็ดหมื่นโกฏิ เมื่อ 
พระองศ์ทรงกระทำปาฏิหาริย์บรรเทาทิฏฐิใหญ่ มนุษย์และเทวดาใน 
หมื่นโลกธาตุมาประชุมกัน เทวดาและมนุษย์ได้เห็นความมหัศจรรย์ 
อันไม่เคยมี เป็นเหตุให้ขนพองสยองเกล้าแล้วได้ตรัสรู้ ๖๐ โกฏิ 
พระเวสสภูบรมศาสดา ทรงมีการประชุมพระภิกษุขีณาสพผู้ 
ปราศจากมลทิน มีจิตสงบระงับคงที่ ผู้กลัวภัยมีชราเป็นต้น เป็น 
โอรสของพระศาสดาผู้ได้ฟิงพระธรรมจักรอันประณีตอุดม ที่พระ 
พุทธเจ้าซึ่งไม่มีใครเสมอพระองค์นั้นทรงประกาศแล้วออกบวช ๓ 
ครั้ง ครั้งที่ ๑ พระภิกษุขีณาสพมาประชุมกันแปดหมื่นโกฏิ ครั้งที่ ๒ 
เจ็ดหมื่นโกฏิ ครั้งที่ ๓ หกหมื่นโกฏิ สมัยนั้น เราเป็นกษัตริย์ 
พระนามว่า สุทัสนะ ได้บูชาพระพิชิตมารพร้อมด้วยพระสงฆ์ ด้วย 
ข้าว นั้นเละผ้า เรายังมหาทานให้เป็นไปไม่เกียจคร้านทั้งกลางคืน 
กลางวัน ออกบวชอันถึงพร้อมด้วยคุณ ในสำนักของพระชินเจ้า 
เราเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอาจารคุณ ตั้งมั่นอยู่ในวัตรและศีล แสวงหา 
พระสัพพ้ฌูฌุตญาณ ยินดีในศาสนาของพระชินเจ้า เรายังศรัทธา 
และปีติให้เกิด ถวายบังคมพระพุทธบรมศาสดา ปีติเกิดขึ้นแก่เรา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 356 

เพราะเหตุแห่งโพธิญาณนั่นเอง พระสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่า เรามี 
ฉันทะอันไม , กลับกลอกจึงทรงพยากรณ์ว่า ในกัปที่ ๓๑ แต่กัปนี้ผู้นี้ 

จักได้เป็นพระพุทธเจ้าในโลก.ข้ามแม่นาใหญ่ ฉะนั้น 

เราได้ฟ้งพระพุทธพยากรณ์แม้นั้นแล้ว ยังจิตให้เลื่อมใสอย่างยิ่ง 
ได้อธิษฐานวัตรในการบำเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ ให้ยิ่งขึ้นไป 
พระนครชื่อว่าอโนมะ พระบรมกษัตริย์ พระนามว่าสุปติตะ เป็น 
พระชนกของพระเวสสฎบรมศาสดา พระนางยสวดีเป็นพระชนนี 
พระองศ์ทรงครอบครองอาคารสถานอยู่หกพันปี ทรงมีปราสาทอัน 
ประเสริฐ ๓ ปราสาท ชื่อว , ารุชิ สุรติ และวัฑฒกะทรงมีพระสนม 
นารีกำนัลในสามหมื่นนาง ล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสี 
นามว่าสุจิตรา พระราชโอรสพระนามว่าสุปปพุทธะ พระองค์ทรง 
เห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชด้วยวอทอง ทรงบำเพ็ญ 
เพียรอยู่ ๖ เดือนเต็ม พระเวสสคูมหาวีรเจ้า ผู้เป็นนายกของโลก 
อุดมกว่านรชน อันพรหมทูลอาราธนาแล้ว ทรงประกาศพระธรรม 
จักร ณ อรุณาราม ทรงมีพระโสณเถระและพระอุตรเถระเป็นพระ 
อัครสาวก พระเถระชื่อว่าอุปสันตะเป็นพระพุทธอุปัฏฐาก พระรามา 
เถรีและพระสุมาลาเถรีเป็นพระอัครสาวิกา ไม้'โพชิพฤกษ์'ของ 
พระองค์เรียกกันว่าไม้อ้อยช้างใหญ่ โสตถิอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก 
โคตมีอุบาสิกาและสิริมาอุบาสิกา เป็นอุปัฏฐายิกา พระองค์สูง ๖๐ 
ศอก เปรียบเสมอด้วยเสาทอง พระรัศมีเปล่งออกจากพระวรกาย 
ดังไฟบนภูเขาในเวลากลางคืน พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น มีพระชน 
มายุหกหมื่นปี พระองค์ทรงดำรงอยู่เพียงนั้น ทรงช่วยให้ประชุมชน 
ข้ามพ้นวัฏสงสารได้มากมาย ทรงจำแนกธรรมไว้อย่างพิสดาร ทรงตั้ง 
มหาชนให้อยู่บนธรรมนาวาแล้ว พระองค์ก็เสด็จนิพพานพร้อมด้วย 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 357 

พระสาวกพระวิหารอันมีชนทุกหมู , เหล่า น่าดูน่าชม พระอิริยาบถ 
หายไปหมดสิ้นแล้ว สังขารทั้งปวงว่างเปล่าหนอ พระเวสสภู 
ศาสดาชินเจ้าผู้ประเสริฐ เสด็จนิพพานที่เขมาราม พระธาตุของ 
พระองศ์แผ่ไปกว้างขวางในประเทศนั้นๆ ฉะนี้แล. 

จบเวสสภูพุทธวงศ์ที่ ๒๑ 
กุกกุสันธพุทธวงศ์ที่ ๒๒ 
ว่าด้วยพระประวัติพระกกุสันธพุทธเจ้า 

[๒๓] สมัยต่อมาจากพระเวสสภูพุทธเจ้า มีพระสัมพุทธเจ้าผู้อุดมกว่าสัตว์ 
พระนามว่า กุกกุสันธะ มีพระคุณประมาณมิได้ยากที่จะเทียมถึง 
ทรงเพิกภพทั้งปวง ถึงที่สุดแห่งจริยา ทรงทำลายกิเลสดังราชสีห์ทำ 
ลายกรงแล้ว ทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม เมื่อพระกุกกุสันธะ 
พุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลก ทรงประกาศพระธรรมจักร ธรรมาภิสมัย 
ครั้งที่ ๑ ได้มีแก , สัตว์สี่หมื่นโกฏิ ในคราวเมื่อพระองค์ทรงแผลงฤทธ 
กระทำยมกปาฏิหาริย์ในอากาศ พระองค์ทรงยังเทวดาและมนุษย์ให้ 
ตรัสรู้สามหมื่นโกฏิ ในคราวเมื่อทรงประกาศจตุราริยสัจ แก่มนุษย์ 
เทวดาและยักษ์ ธรรมาภิสมัยครั้งนั้น จะคำนวณนับมิได้ พระผู้มี 
พระภาคกุกกุสันธะ ทรงมีการประชุมพระภิกษุขีณาสพผู้ปราศจาก 
มนทิน ผู้มี'จิตสงบระงับ ผู้คงที่ ครั้งเดียวในกาลนั้น พระภิกษุขีณาสพ 
ผู้บรรลุถึงภูมิที่ฟิกแล้ว เพราะสิ้นกิเลสเหตุให้เป็นหมู , คณะมีอาสวะ 
เป็นต้น มาประชุมกันสี่หมื่น สมัยนั้น เราเป็นกษัตริย์ มีพระนามว่า 
เขมะ เราได้ถวายทานมิใช่น้อยแด่พระตถาคตและพระสาวก เรา 
ถวายบาตร จีวร ยาหยอดตา ชะเอมเครือ เราถวายของดีๆ ทุกอย่าง 
ตามที่ภิกษุสงฆ์ปรารถนา แม้'พระมุนีกุกกุสันธะผู้เป็นนายกชั้นพิเศษ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 358 

พระองค์นั้น ก็ทรงพยากรณ์เราว่าในภัทรกัปนี้ผู้นี้จักได้เป็นพระ 

พุทธเจ้าในโลก.ข้ามแม่นั้าใหญ่ ฉะนั้น เราได้ฟิงพระพุทธ 

พยากรณ์แม้นั้นแล้ว ก็ยังจิตให้เลื่อมใสอย่างยิ่ง เราอธิษฐานวัตร 
ในการบำเพ็ญบารมี ๑๐ ประการยิ่งขึ้น นครชื่อว่าเขมวดี ในกาลนั้น 
เรามีชื่อว่าเขมะ เมื่อแสวงหาพระสัพพัญฌุตญาณจึงออกบวชใน 
สำนักของพระองค์ พราหมณ์นามว่าอัคคิภัตตะเป็นพุทธบิดา 
นางพราหมณีชื่อว่าวิสาขา เป็นพุทธมารดา ตระกูลใหญ่ของพระ 
สัมพุทธเจ้าเป็นตระกูลที่ประเสริฐสุดกว่าตระกูลอื่นๆ มีชาติสูง 
มียศมาก อยู่ในเขมนครนั้น พระองค์ครอบครองอาคารสถานอยู่ 
สี่พันปี มีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท ชื่อกามวัฑฒะ กามสุทธิ 
และรติวัฑฒนะ มีนางสาวนารีสามหมื่นนาง บุตรชายนามว่าอุตระ 
พระพิชิตมารทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงออกผนวชด้วยรถอันเป็น 
ยานพาหนะ บำเพ็ญเพียรอยู่ ๘ เดือนเต็ม พระกุกกุสันธมหาวีรเจ้า 
ผู้อุดมกว่านรชน ทรงประกาศพระธรรมจักรที่มฤคทายวัน ทรงมี 
พระวิธุรเถระและพระสัญชีวนามเถระเป็นพระอัครสาวก พระเถระ 
ชื่อว่าพุทธิชะเป็นพระพุทธอุปัฏฐาก พระสามาเถรีและพระจัมปนามา 
เถรีเป็นพระอัครสาวิกา ไม้โพธิพฤกษ์ของพระองค์เรียกชื่อว่าไม้ซีก 
อัจจุคตอุบาสก และสุมนอุบาสกเป็นอัครอุปัฏฐาก นันทาอุบาสิกา 
และสุนันทาอุบาสิกา เป็นอัครอุปัฏฐายิกา พระมหามุนีมีพระองค์ 
สูง ๔๐ ศอก พระรัศมีสีเปล่งปลั่งดังทองคำ เปล่งออกไป ๑๐ โยชน์ 
โดยรอบ พระองค์มีพระชนมายุสี่หมื่นปี เมื่อทรงดำรงอยู่เท่านั้น 
ทรงช่วยให้ประชุมชนข้ามพ้นวัฏสงสารได้มากมาย ทรงแจกจ่าย 
ตลาดธรรมให้แก่บุรุษและสตรี ทรงบันลือสีหนาทในโลกพร้อมทั้ง 
เทวโลกแล้ว เสด็จนิพพานพร้อมด้วยพระสาวก พระองค์ ทรงถึง 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 359 

พร้อมด้วยพระดำรัสมีองศ์ ๘ ไม่มีช่องเนืองนิตย์ ทุกอย่างหายไป 
หมดแล้ว สังขารทั้งปวงว่างเปล่าหนอ พระกุกกุสันธชินเจ้าผู้ 
ประเสริฐเสด็จนิพพานที่เขมาราม พระสถูปอันประเสริฐของ 
พระองค์สูงคาวุตหนึ่ง ประดิษฐานอยู่ ณ เขมารามนั้น ฉะนี้แล. 

จบกุกกุสันธพุทธวงศ์ที่ ๒๒ 

โกนาคมนพุทธวงศ์ที่ ๒๓ 

ว่าด้วยพระประวัติพระโกนาคมนพุทธเจ้า 

[๒๔] สมัยต่อมาจากพระกุกกุสันธพุทธเจ้า พระสัมพุทธนราสภชินเจ้าผู้ 
อุดมกว่าสัตว์เชษฐบุรุษของโลก พระนามว่าโกนาคมนะ ทรง 
บำเพ็ญธรรม ๑๐ ประการบริบูรณ์ ข้ามทางกันดารได้แล้ว ทรงลอย 
มลทินทั้งปวงแล้ว ทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม เมื่อพระองค์ผู้ 
เป็นนายกชั้นพิเศษของโลก ทรงประกาศพระธรรมจักร ธรรมาภิสมัย 
ครั้งที่ ๑ ได้มีแก , สัตว์สามหมื่นโกฏิ และในคราวเมื่อพระองค์ 
ทรงทำปฏิหาริย์ยํ่ายีวาทะของผู้อื่น ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๒ ได้มีแก่ 
สัตว์สองหมื่นโกฏิ ต่อแต่นั้น พระมุนีส้มพุทธชินเจ้าทรงแผลงฤทธ 
ต่างๆ เสด็จไปยังดาวดึงส์เทวโลก ประทับเหนือบัณฑุกัมพลศิลา 
อาสน์ ทรงจำพรรษาอยู่ ณ ดาวดึงส์นั้น ทรงแสดงพระอภิธรรม ๗ 
คัมภีร์ ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๓ ได้มีแก่ทวยเทพหมื่นโกฏิ แม้ 
พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ก็ทรงมีการประชุมพระภิกษุขีณาสพผู้ 
ปราศจากมลทิน ผู้มี'จิตสงบระงับ คงที่ ครั้งเดียว ในกาลนั้น 
พระภิกษุขีณาสพผู้ล่วงโอฆะทั้งหลายและทำลายมัจจุราชแล้ว มา 
ประชุมกันสามหมื่น สมัยนั้น เราเป็นกษัตริย์พระนามว่าบรรพต 
ถึงพร้อมด้วยมิตรและอำมาตย์ มีพลนิกายและพาหนะมากมาย เรา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 360 

ไปเฟิาพระส้มพุทธเจ้าได้ฟ้งธรรมอันยอดเยี่ยมแล้ว นิมนต์พระสงฆ์ 
พร้อมด้วยพระชินเจ้า ได้ถวายทานตามปรารถนา เราได้ถวายผ้า 
ปัตตุณณะ ผ้าเมืองจีน ผ้าไหม ผ้ากัมพล และรองเท้าทอง แก , 

พระศาสดาและพระสาวก แม้พระมุนีพระองค์นั้น ก็ประทับนั่ง 
ท่ามกลางสงฆ์ตรัสพยากรณ์เราว่า ในภัทรกัปนี้ผู้นี้จักได้เป็นพระพุทธ 
เจ้าในโลก .... ข้ามแม่นาใหญ' ฉะนั้น เราได้พีงพระพุทธพยากรณ์ 
แม้นั้นแล้ว ก็ยังจิตให้เลื่อมใสอย่างยิ่ง เราได้อธิษฐานวัตรในการ 
บำเพ็ญบารมี ๑๐ ประการให้ยิ่งขึ้นไป เราผู้อุดมกว่านรชน เมื่อ 
แสวงหาพระสัพพัญญตญาณ จึงให้ทาน ละราชสมบัติอันใหญ่หลวง 
บวชในพระสำนักพระชินเจ้า พระนครชื่อว่าโสภวดี พระบรมกษัตริย์ 
พระนามว่าโสภะ ตระกูลใหญ่ของพระสัมพุทธเจ้าอยู่ในพระนครนั้น 
ยัญทัตตพราหมณ์เป็นพุทธบิดา นางอุตราพราหมณีเป็นพุทธมารดา 
พระองค์ครอบครองอาคารสถานอยู่สามหมื่นปี มีปราสาทอันประเสริฐ 
๓ ปราสาท ชื่อดุสิต สันดุสิต และสันตุฏฐะ มีนางสาวนารี หมื่น 
หกพันนาง ล้วนประดับประดาสวยงาม นางรุชิคุตตาพราหมณีเป็น 
ภรรยา บุตรชายนามว่าสัตถวาหะ พระองค์ผู้เป็นอุดมบุรุษได้เห็น 
นิมิต ๔ ประการ จึงออกบวชด้วยยานช้างยานพาหนะ บำเพ็ญเพียร 
อยู่ ๖ เดือน พระโกนาคมนมหาวีรเจ้า นายกของโลก ผู้อุดมกว่า 
นรชน อันพรหมทูลอาราธนาแล้ว ทรงประกาศพระธรรมจักรที่ 
มฤคทายวัน ทรงมีพระภิยโยสเถระ และพระอุตรเถระเป็นพระอัคร 
สาวก พระเถระชื่อว่าโสตถิชะเป็นพระพุทธอุปัฏฐาก พระสมุททา 
เถรีและพระอุตราเถรีเป็นพระอัครสาวิกา ไม้โพธิพฤกษ์ของพระองค์ 
เรียกชื่อว่า ไม้มะเดื่อ อุคคอุบาสกและโสมเทวอุบาสกเป็นอัคร- 
อุปัฏฐาก สีวลาอุบาสิกาและสามาอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 361 

พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น มีพระองศ์สูง ๓๐ ศอก ประดับด้วย 
พระรัศมีเปล่งปลั่ง ดังทองที่ปากเบ้า พระองศ์มีพระชนมายุในขณะ 
นั้นสามหมื่นปี ทรงดำรงอยู่เท่านั้น ทรงช่วยให้ประชุมชนข้ามพ้น 
วัฏสงสารได้มากมาย ทรงยกธรรมเจดีย์อันประดับด้วยผ้าคือธรรม 
ขึ้นแล้ว ทรงร้อยพวงดอกไม้คือธรรมเสร็จแล้ว เสด็จนิพพานพร้อม 
ด้วยพระสาวก พระองศ์มีพระลีลาอันใหญ่มีธรรมอันเป็นสิริเป็นเครื่อง 
ปรากฏ สิ่งทั้งปวงหายไปหมดแล้ว สังขารทั้งปวงว่างเปล่าหนอ พระ 
โคนาคมนสัมพุทธเจ้า เสด็จนิพพาน ณ ป้พพตาราม พระธาตุของ 
พระองค์แผ่กว้างไปในประเทศนั้นๆ ฉะนี้แล. 

จบโกนาคมนพุทธวงศ์ที่ ๒๓ 

กัสสปพุทธวงศ์ที่ ๒๔ 

ว่าด้วยพระประวัติพระกัสสปพุทธเจ้า 

[๒๕] สมัยต่อมาพระโกนาคมนพุทธเจ้า มีพระสัมพุทธเจ้าผู้อุดมกว่าสัตว์ 
เป็นพระธรรมราชา มีพระรัสมีสว่างไสวทรงพระนามว่า กัสสปะ 
ทรัพย์อันเป็นต้นทุนของตระกูล ที่สัตว์เป็นอันมากบูชา พระองค์ 
ทรงละทิ้งเสียแล้วทรงเป็นทายกผู้องอาจให้ทาน ยังฉันทะให้เต็ม ทรง 
ท่าลายกิเลสดังสัตว์ร้ายแล้ว ทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม เมื่อ 
พระกัสสปะผู้เป็นนายกของโลก ทรงประกาศพระธรรมจักร ธรรมา 
ภิสมัยครั้งที่ ๑ ได้มีแก่สัตว์สองหมื่นโกฏิ ในคราวเมื่อพระพุทธเจ้า 
เสด็จจาริกไปในโลกตลอด ๔ เดือน ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๒ ได้มี 
แก , สัตว์หมื่นโกฏิ ในคราวเมื่อพระองค์ทรงท่ายมกปาฏิหาริย์แสดง 
ฤทธิตางๆ ทรงประกาศพระญาณธาตุ ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๓ ได้มี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 362 

แก , สัตว์ห้าพันโกฏิ ในคราวที่พระองศ์ทรงแสดงธรรม ณ สุธรรมเทพ 
นครอันรื่นรมย์ พระชินเจ้าทรงทำให้เทวดาสามพันโกฏิได้ตรัสรู้ 
และในคราวทรงแสดงธรรมแก่มนุษย์ เทวดา และยักษ์อีกครั้งหนึ่ง 
มนุษย์เป็นต้นผู้ได้ตรัสรู้ธรรมนั้นจะคณนานับมิได้ แม้พระพุทธเจ้า 
พระองค์นั้นก็ทรงมีการประชุมพระภิกษุขีณาสพ ผู้ปราศจากมลทิน 
มีจิตสงบระงับ ผู้คงที่ ครั้งเดียว ครั้งนั้นพระภิกษุขีณาสพผู้ล่วง 
สุดภพแล้ว ผู้คงที่ด้วยหิริและศีลมาประชุมกันสองหมื่น ในกาลนั้น 
เราเป็นมาณพ มีชื่อปรากฏ ว่าโชติปาละ เป็นผู้เล่าเรียน ทรงมนต์ 
รู้จบไตรเพทถึงที่สุดในคำภีร์ทำนายลักษณะและคัมภีร์อิติหาสะ เป็น 
ผู้ฉลาดในวิชาดูพื้นที่และอากาศ เป็นผู้ใช้วิชา ไม่มีทุกข์ ฆฏิการ 
อุบาสกผู้อุปัฏฐากแห่งพระผู้มีพระภาคกัสสปะ เป็นผู้มีความเคารพ 
ยำเกรง เป็นพระอนาคามี ฆฏิการอุบาสกได้พาเราเช้าไปเฝ็าพระ 
กัสสปชินเจ้า เราได้ปังธรรมของพระองศ์แล้วบวชในสำนักของ 
พระองค์ เราเป็นผู้ปรารภความเพียร ฉลาดในวัตรและมิใช่วัตร 
ไม่เสื่อมในที่ไหนๆ ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระชินเจ้าบริบูรณ์ 
เล่าเรียนนวังคสัตถุศาสน์เท่าที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วทุกอย่าง ยัง 
พระศาสนาของพระพิชิตมารให้งดงาม แม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
ทรงเห็นความอัศจรรย์ของเราแล้ว จึงทรงพยากรณ์ว่า ในภัทรกัปนี้ 

ผู้นี้จักได้เป็นพระพุทธเจ้าในโลก ข้ามแม่นาใหญ่ ฉะนั้น 

เราได้ปังพระพุทธพยากรณ์แม้นั้นแล้วยังจิตให้เลื่อมใสอย่างยิ่ง เรา 
อธิษฐานวัตรในการบำเพ็ญเพียรบารมี ๑๐ ประการ การให้ยิ่งขึ้นไป 
เรานึกถึงพระพุทธพยากรณ์อย่างนี้แล้ว งดเว้นอนาจาร กระทำกรรม 
ที่ทำได้ยาก เพราะเหตุแห่งพระโพธิญาณเท่านั้น พระนครชื่อว่า 
พาราณสี พระบรมกษัตริย์ พระนามว , ากิกี ตระกูลใหญ่ของพระ- 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 363 

ส้มพุทธเจ้าอยู่ในพระนครนั้น พรหมทัตตพราหมณ์เป็นพุทธบิดา 
นางธนวดีพราหมณีเป็นพุทธมารดา พระองศ์ทรงครอบครองอาคาร 
สถานอยู่สองพันปี ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท ชื่อหังษะ 
ยสะ และสิริจันทะ มีนางสาวนารีสี่หมื่นแปดพันนางล้วนประดับ 
ประดาสวยงาม นางสุนันทาพราหมณีเป็นภรรยา บุตรชายนามว่า 
วิชิตเสน พระองค์ผู้เป็นบุรุษอุดม ได้เห็นนิมิต ๔ ประการ จึงออก 
บวชพร้อมด้วยปราสาท ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ ๗ วัน พระกัสสปมหา 
วีรเจ้าผู้เป็นนายกของโลกผู้อุดมกว่านรชน อันพรหมทูลอาราธนาแล้ว 
ทรงประกาศพระธรรมจักรที่มฤคทายวัน ทรงมีพระติสสเถระและ 
พระภารทวาชเถระ เป็นพระอัครสาวก พระเถระชื่อว่าสรรพมิตตะ 
เป็นพระพุทธอุปัฏฐาก พระอนุลาเถรีและพระอุรุเวลาเถรีเป็นพระ 
อัครสาวิกา ไม้โพธิพฤกษ์ของพระองค์เรียกชื่อว่านิโครธ สุมังคล 
อุบาสกและฆฏิการอุบาสก เป็นอัครอุปัฏฐาก วิชิตเสนาอุบาสก และ 
ภัททาอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐายิกา พระพุทธเจ้าพระองศ์นัน มี 
พระองค์สูง ๒๐ ศอก มีพระรัศมีเปล่งปลั่งดังสายฟ้าในอากาศ 
ดุจพระจันทร์เต็มดวง พระองศ์มีพระชนมายุสองหมื่นปี เมื่อทรง 
ดำรงอยู่เพียงนั้น ทรงช่วยให้ประชุมชนข้ามพ้นวัฏสงสารได้มากมาย 
ทรงสร้างสระนั้าคือธรรมไว้ ทรงประทานเครื่องลูบไล้ คือ ศีล 
ทรงจัดผ้าคือธรรมไว้นุ่งห่ม ทรงแจกพวงมาลัยคือธรรม ทรงตั้ง 
กระจกเงาอันไร้มลทินคือธรรมไว้ให้มหาชน ด้วยทรงหวังว่า ชน 
บางพวกปรารถนานิพพาน จงเห็นเครื่องประดับของเรา ทรงชัดเสื้อ 
คือศีล เกราะหนังคือญาณ ทรงจัดหนังคือธรรมไว้ให้คลุม และ 
เครื่องรบอย่างดีเลิศให้ ทรงจัดโล่ห์ศึอสติ หอกคือญาณอันคมกล้า 
ดาบอย่างดีศึอธรรม และศาตราวุธเครื่องยํ่ายีศัตรูคือศีลไว้ให้ ทรงชัด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 364 

ภูษา คือไตรวิชา พวงมาลัยสวมศีรษะคือผล ๔ เครื่องอาภรณ์ คือ 
อภิญญา ๖ และดอกไม้เครื่องประดับคือธรรม ร่มขาวคือพระสัทธรรม 
อันเป็นเครื่องป้องกันบาป ทรงนิรมิตดอกไม้ คือ ความไม่มีเวรภัย 
ไว้ให้เสร็จแล้ว พระองค์ก็เสด็จนิพพานพร้อมด้วยพระสาวก แท้ 
จริง พระสัมมาส้มพุทธเจ้ามีพระคุณหาประมาณมิได้ ยากที่จะรู้ได้ 
พระธรรมรัตนะที่ตรัสไว้ดีแล้วควรเรียกให้มาดู พระสังฆรัตนะผู้ 
ปฏิบัติดี ไม่มีผู้อื่นยิ่งไปกว่า ทั้ง ๓ รัตนะนี้หายไปหมดทุกอย่างแล้ว 
สังขารทั้งปวงว่างเปล่าหนอ พระมหากัสสปชินศาสดา เสด็จนิพพาน 
ที่เสตัพยาราม ทระสถูปของพระองศ์ สูงหนึ่งโยชน์ ประดิษฐานอยู่ 
ณ เสตัพยารามนั้น ฉะนี้แล. 

จบกัสสปพุทธวงศ์ที่ ๒๔ 

โคตมพุทธวงศ์ที่ ๒๕ 

ว่าด้วยพระประวัติพระโคตมพุทธเจ้า 

[๒๖] บัดนี้เราเป็นพระสัมพุทธเจ้านามว่า โคดม เจริญในศากยสกุล 
เราบำเพ็ญเพียรแล้ว ได้บรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม พรหมอาราธนา 
แล้ว ประกาศพระธรรมจักร ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๑ ได้มีแก , สัตว์ 
๑๘ โกฏิ ต่อแต่นั้น เมื่อเราแสดงธรรมในสมาคมมนุษย์และเทวดา 
ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๒ จะพึงกล่าวโดยคำนวณนับมิได้ ในคราวที่เรา 
กล่าวสอนราหุลบุตรของเราบัดนี้ณ ที่นี้แล ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๓ 
จะพึงกล่าวโดยคำนวณนับมิได้ เรามีการประชุมพระสาวกผู้แสวงหา 
คุณใหญ่ครั้งเดียว ภิกษุที่ประชุมกันมี ๑๒๕๐ รูป เราผู้ปราศจาก 
มลทินรุ่งเรือนอยู่ในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ เราให้สิ่งที่ปรารถนาทุกอย่าง 
เหมือนแล้วมณีให้สิ่งที่ต้องการทั้งปวง ฉะนั้น เราประกาศจตุราริยสัจ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 365 

เพื่ออนุเคราะห์แก , สัตว์ทั้งหลาย ผู้หวังผล ผู้แสวงหาธรรมเครื่องละ 
ความพอใจในภพ ธรรมาภิสมัยได้มีแก่สัตว์สองแสน ธรรมาภิสมัย 
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ได้มีแก่สัตว์โดยจะคณนานับมิได้ คำสั่งสอน 
ของเราผู้เป็นศากยมุนี กว้างขวางเจริญแพร่หลายงอกงามดี บริสุทธี้ 
ผ่องแผ้ว เป็นประโยชน์แก , ชนเป็นอันมาก ภิกษุหลายร้อยล้วนเป็น 
ผู้ไม่มีอาสวะ ปราศจากราคะมีจิตสงบระงับมั่นคงแวดล้อมเราอยู่ทุก 
เมื่อในกาลบัดนี้ ภิกษุเหล่าใด เป็นพระเสขะยังมิได้บรรลุอรหัต 
ละภพมนุษย์ไป ภิกษุเหล่านั้น วิญญชนตำหนิ ชนทั้งหลายผู้ชอบใจ 
ทางพระอริยเจ้า ยินดีในธรรมทุกเมื่อ มีปัญญารุ่งเรือง ถึงจะยัง 
ท่องเที่ยวอยู่ในสงสาร ก็จักตรัสรู้ได้ นครของเราชื่อกบิลพัสดุ 
พระเจ้าสุทโธทนะเป็นโยมบิดาของเรา โยมมารดาบังเกิดเกล้าของเรา 
เรียกพระนามว่ามายาเทวีเราครอบครองอาคารสถานอยู่๒๙ปี 
มีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท ชื่อสุจันทะ โกกนุทะ และ 
โกญจะ มีสนมนารีกำนัลในแปดหมื่นสี่พันนาง ล้วนประดับประดา 
สวยงาม มเหสีของเรานามว่า ยโสธรา บุตรชายของเราชื่อว่าราหุล 
เราเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงออกผนวชด้วยอัสวราชยาน ได้บำเพ็ญ 
เพียรประพฤติทุกกรกิริยาอยู่ ๖ ปี เราประกาศธรรมจักที่ป่าอิสิปตน 
มฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสึ เราเป็นพระสัมพุทธเจ้าชื่อว่าโคดม 
เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งปวง ภิกษุ ๒ รูป ชื่ออุปดึสสะและโกลิตะ 
เป็นอัครสาวกของเรา ภิกษุชื่ออานนทะ เป็นอุปัฏฐาก อยู่ในสำนัก 
ของเรา ภิกษุณีชื่อเขมาและอุบลวรรณาเป็นอัครสาวิกา ชิตต 
คฤหบดีและหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี เป็นอัครอุปัฏฐาก นันท 
มาดาและอุตราอุบาสิกาเป็นอัครอุปัฏฐาขิกา เราบรรลุสัมโพธิญาณ- 
อันอุดม ที่ควงไม้อัสสัตถพฤกษ์ เรามีรัศมีซ่านออกด้านละวาทุกเมื่อ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 366 

สูงขึ้นไป ๑๖ ศอก บัดนี้อายุของเราห้อย มี ๑๐๐ ปี ถึงเราจะดำรง 
อยู่เพียงนั้น ก็ช่วยให้หมู , ชนข้ามพ้นวัฏสงสารได้มากมาย เราตั้งคบ 
เพลิงคือธรรมไว้สำหรับให้คนภายหลังได้ตรัสรู้อีกไม่นานเลย แม้ 
เรากับสงฆ์สาวกก็จักนิพพาน ณ ที่นี้แลเพราะสิ้นอาหาร เหมือน 
ไฟสิ้นเชื้อ ฉะนั้น เรามีร่างกายเป็นเครื่องทรงคณ คือ เดชอันไม่มี 

1 .1 1 71111 1 1 

เทียบเคียง ยศ กำลังและฤทธิเหล่านี วิจิตดวยลักษณะอันประเสริฐ 
๓๒ ประการ มีรัศมี ๖ ประการ สว่างไสวไปทั่วทิศน้อยใหญ่ ดุจ 
พระอาทิตย์ทุกอย่างชักหายไปหมดสิ้น สังขารทั้งปวงว่างเปล่าหนอ 
ฉะนีแล. 

จบโคตมพุทธวงศ์ที่ ๒๕ 
พุทธปกิรณกกัณฑ์ 

ว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า 

[๒๗] ในกัปอันประมาณมิได้แก่ภัทรกัปนี้มีพระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกชั้น 
พิเศษ ๔ พระองค์ คือ พระตัณหังกรสัมพุทธเจ้า ๑ 
พระเมธังกรสัมพุทธเจ้า ๑ พระสรณังกรสัมพุทธเจ้า ๑ และพระ 
ทีปงกรสัมพุทธเจ้า ๑ ท่านเหล่านั้นเสด็จอุบัติในกัปเดียวกัน ต่อจาก 
ที่พระทีปงกรสัมพุทธเจ้า พระสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกณฑัญญะ 
พระองค์เดียวเสด็จอุบัติกัปหนึ่ง ทรงช่วยให้หมู , ชนข้ามพ้นวัฏสงสาร 
ได้มากมาย ระหว่างพระผู้มีพระภาคทีปังกร และพระโกณฑัญญะ 
บรมศาสดา เป็นอันตรกัป โดยจะคำนวณนับมิได้ ต่อจากพระโกณ 
ฑัญญะบรมศาสดา มีพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละ แม้ระหว่าง 
พระโกณฑัญญะและพระมังคละพุทธเจ้านั้น ก็เป็นอันตรกัป โดยจะ 
คำนวณนับมิได้พระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละ สุมนะ เรวตะ และ 
โสภิตะ ผู้เป็นมุนี มีจักษุ มีพระรัศมีสว่างไสว แม้พระพุทธเจ้า ๔ 
พระองค์นั้นก็เสด็จอบัดึขึ้นในกัปเดียว กันต่อจากพระโสภิตพทธเจ้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 367 

มีพระมหามุนีพระนามว , าอโนมทัสสี แม้ระหว่างพระพุทธเจ้าพระนาม 
ว่าโสภิตะ และอโนมทัสสีนั้นก็เป็นอันตรกัป โดยจะคำนวณนับมิ 
ได้ พระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมนัสสี ปทุมะ และนารทะ ผู้เป็น 
มุนีกระทำที่สุดความมืด ก็เสด็จอุบัติขึ้นในกัปเดียว ต่อจากพระ 
นารทส้มพุทธเจ้า มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ เสด็จอุบัติใน 
กัปหนึ่ง ทรงช่วยให้หมู่ชนข้ามพ้นวัฏสงสารได้มากมาย แม้ระหว่าง 
พระผู้มีพระภาคนารทะและพระปทุมุตรศาสดานั้น ก็เป็นอันตรกัป 
โดยจะคำนวณนับมิได้ในแสนกัป มีพระมหามุนีพระองค์เดียว คือ 
พระปทุมุตระผู้รู้แจ้งโลก ผู้สมควรรับเครื่องบูชา ในสามหมื่นกัป 
ต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ มีพระพุทธเจ้า ๒ พระองศ์ 
คือ พระสุเมธะและพระสุชาตะ ในพันแปดร้อยกัป (แต่กัปนี้) มี 
พระพุทธเจ้า ๓ พระองศ์ คือ พระปิยทัสสึ พระอัตถทัสสี และ 
พระธรรมทัสสึ ต่อจากพระสุชาตพุทธเจ้า พระส้มพุทธเจ้าผู้อุดม 
กว่าสัตว์ ผู้ไม่มีบุคคลเปรียบในโลก ๓ พระองค์นั้น เสด็จอุบัติใน 
กัปเดียวกัน ในกัปที่ ๙๔ แต่ภัทรกัปนี้มีพระมหามุนีพระองค์เดียว 
คือ พระสิทธัตถะ ผู้ทรงรู้แจ้งโลก ยอดเยี่ยมโดยมีบุญสิริ ในกัป 
ที่ ๙๒ แต่ภัทรกัปนี้ มีพระส้มพุทธเจ้า ๒ พระองค์ คือพระดึสสะ 
และพระปุสสะ ผู้ไม่มีบุคคลเปรียบเสมอ ในกัปที่ ๙๑ แต่ภัทรกัปนี้ 
มีพระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลก ผู้มีพระกรุณาพระนามว่าวิปัสสี 
ทรงเปลื้องสัตว์ทั้งหลายจากเครื่องผูก ในกัปที่ ๓๑ แต่ภัทรกัปนี้มี 
พระพุทธเจ้า ๒ พระองค์ คือพระสิขีและพระเวสสภู ผู้ไม , มีบุคคล 
เปรียบเสมอ ในภัทรกัปนี้มีพระพุทธเจ้า ๓ พระองค์ คือ พระ 
กุกกุสันธะ พระโกนาคมนะ และพระกัสสปะ บัดนี้เราเป็นพระ 
ส้มพทธเจ้าและจักมีพระเมตไตรย์สัมพทธเจ้า แม้พระพทธเจ้า ๕ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 368 

พระองศ์นี้ก็เป็นนักปราชญ์อนุเคราะห์โลก บรรดาพระพุทธเจ้า 
ผู้เป็นธรรมราชาเหล่านี้พระเมตไตรย์สัมพุทธเจ้าชักตรัสบอกมรรคา 
นั้นแก่ผู้อื่นหลายโกฏิ แล้วชักเสด็จนิพพานพร้อมด้วยพระสาวก 
ฉะนีแล. 

จบพุทธปกิรณกกัณฑ์. 

ธาตุภาชนึยกถา 

ว่าด้วยการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ 

[๒๘] พระมหาโคดมชินเจ้าผู้ประเสริฐ เสด็จนิพพานที่นครกุสินารา 
พระธาตุของพระองค์ เรี่ยรายแผ่ไปในประเทศนั้นๆ พระธาตุ 
ทะนานหนึ่ง พระเจ้าอชาตศัตรูทรงนำไปไว้ในพระนครราชคฤห์ 
ทะนานหนึ่งอยู่ในเมืองเวสาสี ทะนานหนึ่งอยู่ในนครกบิลพัสดุ 
ทะนานหนึ่งอยู่ในอัลลากัปปนคร ทะนานหนึ่งอยู่ในรามคาบ 
ทะนานหนึ่งอยู่ในเวฏฐาทีปกนคร ทะนานหนึ่งอยู่ในเมืองปาวาของ 
มัลลกษัตริย์ ทะนานหนึ่งอยู่ในเมืองกุสินารา โทณพราหมณ์ให้ช่าง 
สร้างสถูป บรรลุทะนานทอง กษัตริย์โมริยะผู้มีหทัยยินดี รับสั่งให้ 
สร้างสถูปบรรจุพระอังคาร พระสถูปบรรจุพระสารีริกธาตุ ๘ แห่ง 
เป็น ๙ แห่ง ทั้งตุมพเจดีย์ รวมพระอังคารสถูปด้วยเป็น ๑๐ แห่ง 
ประดิษฐานอยู่แล้วในกาลนั้น พระทาฐธาตุข้างหนึ่งอยู่ในดาวดึงส 
พิภพ ข้างหนึ่งอยู่ในนาคบุรี ข้างหนึ่งอยู่ในเมืองกันธารวิสัย ข้าง 
หนึ่งอยู่ในเมืองกาลิงคราช พระทันตธาตุ ๔๐ พระเกศธาตุและพระ 
โลมาทั้งหมด เทวดานำไปไว้ในชักรวาลหนึ่งๆ ชักรวาลละอย่าง 
บาตรไม้เท้าและจีวรของพระผู้มีพระภาค อยู่ในวชิรานครสงบอยู่ใน 
กุลฆรนคร ผ้าปัจชัตถรณะอยู่ในสึหฬธมกรกและประคตเอวอยู่ 
ในนครปาฏลิบุตร ผ้าอาบนั้าอยู่ในจำปานคร อุณณาโลมอยู่ใน 
แคว้นโกศล ผ้ากาสาวพัสตร์อยู่ในพรหมโลก ผ้าโพกอยู่ในดาวดึงส์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 369 

(รอยพระบาทอันประเสริฐที่หิน เหมือนมีอยู่ที่ก็'จฉตบุ'รี) ผ้านิสีทนะ 
อยู่ในอวันดีชนบท ผ้าลาดอยู่ในดาวดึงส์ไม้สึไฟอยู่ในมิถิลานคร 
ผ้ากรองนาอยู่'ในวิเทหรัฐ มีดและกล่องเข็มอยู่ในอินทปัตถนคร ใน 
กาลนั้น บริขารที่เหลือ อยู่ในชนบท ๓ แห่งในกาลนั้น หมู , 

มนุษย์ในกาลนั้นจักบูชาบริขารที่พระมุนีทรงบริโภค พระธาตุของ 
พระโคดมผู้แสวงหาคุณอันใหญ่หลวง กระจายแผ่กว้างไป เพื่อ 
อนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งหลายเป็นของเก่าในกาลนั้น ฉะนี้แล. 

จบธาตุภาชนียกถา. 

จบพุทธวงศ์ 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 370 
จริยาปิฎก 

๑. การบำเพ็ญทานบารมี 
อกิตติจริยาที่ ๑ 

ว่าด้วยจริยาวัตรของอกิตติดาบส 

[๑] ในสี่อสงไขยแสนกัป ความประพฤติอันใดในระหว่างนี้ความ 
ประพฤติทั้งหมดนั้น เป็นเครื่องบ่มพระโพธิญาณ เราชักเว้นความ 
ประพฤติในภพน้อยใหญ่ในกัปเสีย ชักบอกความประพฤติในกัปนี้ 
จงฟิงเรา ในกาลใด เราเป็นดาบสชื่ออกิตติ เข้าไปอาศัยอยู่ในป่า 
ใหญ่อันว่างเปล่า สงัดเงียบปราศจากเสียงอื้ออึง ในกาลนั้น ด้วย 
เดชแห่งการประพฤติตบะของเรา สมเด็จอัมรินทร์ผู้ครองไตรทิพย์ 
ทรงร้อนพระทัย ทรงแปลงเพศเป็นพราหมณ์เข้ามาหาเราเพื่อภิกษา 
เราได้เห็นอินทพราหมณ์มายืนอยู่ใกล้ประตูบรรณศาลาของเรา จึง 
เอาใบหมากเม่าที่เรานำมาแต่ป่า อันไม , มีนั้ามัน ทั้งไม่เค็ม ให้หมด 
พร้อมกับภาชนะ ครั้นได้ให้หมากเม่าแก่อินทพราหมณ์นั้นแล้ว 
เราจึงควํ่าภาชนะ ละการแสวงหาใบหมากเม่าใหม่ เข้าไปยังบรรณ 
ศาลา แม้ในวันที่ ๒ แม้ในวันที่ ๓ อินทพราหมณ์ก็เข้ามายังสำนัก 
ของเรา เราไม , หวั่นไหว ไม , อาลัยในชีวิต ได้ให้หมดสิ้นเช่น 
วันก่อนเหมือนกัน ในสรีระของเราไม่มีความหมองศรีเพราะการอด 
อาหารนั้นเป็นปัจจัย เรายับยั้งอยู่ตลอดวันนั้นๆ ด้วยปีติ สุข และ 
ความยินดี (อันเกิดแต่ความยินดี) ล้าเราพึงได้ทักขิเณยยบุคคลผู้ 
ประเสริฐ แม้เดือนหนึ่งสองเดือนเราก็ไม , หวั่นไหว ไม่ท้อแท้ใจ 
พึงให้ทานอันอุดม เมื่อให้ทานแก่อินทพราหมณ์นั้น เราจะได้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 371 

ปรารถนายศและลาภก็หามิได้ เราปรารถนาพระสัพพัญฌุตญาณ 
(เท่านั้น) จึงได้ประพฤติกรรมเหล่านั้น ฉะนี้. 

จบอกิตติจริยาที่ ๑ 

สังขพราหมณจริยาที่ ๒ 

ว่าด้วยจริยาวัตรของสังขพราหมณ์ 

[๒] อีกเรื่องหนึ่ง เมื่อเราเป็นพราหมณ์มีนามว่าสังขะ ต้องการจะข้าม 
มหาสมุทรไปอาศัยปัฏฏนคามอยู่ ในกาลนั้น เราได้เห็นพระปัจเจก 
พุทธเจ้าผู้รู้เอง ใครๆ ชนะไม , ได้ ซึ่งเดินสวนทางมาตามทางกันดาร 
บนภาคพื้นอันแข็ง ร้อนจัด ครั้นเราเห็นท่านเดินสวนทางมา จึงคิด 
เนื้อความนี้ว่า บุญเขตนี้มาถึงแก่เราผู้เป็นสัตว์ที่ต้องการบุญเปรียบ 
เหมือนบุรุษชาวนาเห็นนาอันเป็นลู่ 1 ข้าวอู , นั้า (เป็นที่น่ายินดีมาก) ไม่ 
ปลูกพืชลงในนานั้น เขาชื่อว่าเป็นผู้ไม่ต้องการด้วยข้าวเปลือกฉันใด 
เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นผู้ต้องการบุญ เห็นเขตบุญอันประเสริฐ 
สุดแล้ว ล้าไม่ทำบุญ (สักการะ) เราก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ต้องการบุญ 
เปรียบเหมือนอำมาตย์ต้องการจะให้ชนชาวเมืองของพระราชายินดี 
แต่ไม่ให้ทรัพย์และข้าวเปลือกแก่เขา ก็ย่อมเสื่อมจากความยินดี 
ฉันใด เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นผู้ต้องการบุญ เห็นทักขิเณยย 
บุคคลอันไพบูลย์แล้ว ล้าไม , ให้ทานในทักขิเณยยบุคคลนั้นก็ชัก 
เสื่อมจากบุญ ครั้นเราคิดอย่างนี้แล้วจึงถอดรองเท้า ไหว้เท้าของ 
ท่านแล้ว ได้ถวายร่มและรองเท้า เพราะฉะนั้น เราจึงเป็นผู้ละเอียด 
อ่อนเจริญสุขได้ร้อยเท่าพันทวี อนึ่ง เมื่อเราบำเพ็ญทานให้บริบูรณ์ 
ได้ถวายแก่ท่านนั้น อย่างนี้แล. 

จบสังขพราหมฌจริยาที่ ๒ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 372 
คุรุธรรมจริยาที่ ๓ 

ว่าด้วยพระจริยาวัตรของพระเจ้าธนญชัย 
[๓] อีกเรื่องหนึ่ง เมื่อเราเป็นพระราชามีนามว่าธนญชัย อยู่ใน 
อินทปัตถบุรีอันอุดม ประกอบด้วยกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ 
ในกาลนั้น พวกพราหมณ์ชาวกาลิงครัฐ ได้มาหาเรา ขอพระยาคช 
สารทรง อันประกอบด้วยมงคลหัตถี กะเราว่าชนบทฝนไม่ตกเลย 
เกิดทุพภิกขภัย อดอยากอาหารมาก ขอพระองค์จงทรงพระราชทาน 
พระยาคชสารตัวประเสริฐมีสีกายเขียวชื่ออัญชนะเถิด เราคิดว่า 
การห้ามยาจกทั้งหลายที่มาถึงแล้ว ไม่สมควรแก่เราเลย กุศล 
สมาทานของเราอย่าทำลายเสียเลย เราจักให้คชสารตัวประเสริฐ 
เราได้รับงวงพระยาคชสาร วางลงบนมือพราหมณ์ แล้วจึงหลั่งนั้าใน 
เต้าทองลงบนมือได้ให้พระยาคชสารแก่พราหมณ์ เมื่อเราได้ให้ 
พระยาคชสารแล้ว พวกอำมาตย์ได้กล่าวดังนี้ว่า เหตุไรหนอพระองศ์ 
จึงพระราชทานพระยาคชสารตัวประเสริฐ อันประกอบด้วยธัญญ 
ลักษณ์ สมบูรณ์ด้วยมงคล ชนะในสงครามอันสูงสุด แก , ยาจก 
เมื่อพระองค์ทรงพระราชทานคชสารแล้ว พระองศ์ชักเสวยราชสมบัติ 
ได้อย่างไร [เราได้ตอบว่า] แม้ราชสมบัติทั้งหมดเราก็พึงให้ ถึง 
สรีระของตน เราก็พึงให้ เพราะสัพพัญฌุตญาณเป็นที่รักของเรา 
ฉะนั้น เราจึงได้ให้พระยาคชสาร ดังนี้แล. 

จบคุรุธรรมจริยาที่ ๓ 
มหาสุทัสนจริยาที่ ๔ 

ว่าด้วยพระจริยาวัตรของพระมหาสุทัสนจักรพรรดิ 

[๔] ในเมื่อเราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ทรงพระนามว่ามหาสุทัสนะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 373 

มีพลานุภาพมาก ได้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน เสวยราชสมบัติในพระนคร 
กุสาวดี ในกาลนั้น เราได้สั่งให้ประกาศทุกๆ วัน วันละ ๓ ครั้งว่า 
ใครอยากปรารถนาอะไร เราจะให้ทรัพย์อะไรแก่ใคร ใครหิว ใคร 
กระหาย ใครต้องการดอกไม้ ใครต้องการเครื่องลูบไล้ ใครขาด 
แคลนผ้าสีต่างๆ ก็จงมาถือเอาไปนุ่งห่ม ใครต้องการร่มไปในหนทาง 
ก็จงมารับเอาไป ใครต้องการรองเท้าอันอ่อนงาม ก็จงมารับเอาไป 
เราให้ประกาศดังนี้ทั้งเวลาเย็น ทั้งเวลาเช้า ทุกวัน ทานนั้นมิใช่เรา 
ตกแต่งไว้ในที่ ๑๐ แห่ง หรือมิใช่ ๑๐๐ แห่งเราตกแต่งทรัพย์ไว้ 
สำหรับยาจกในที่หลายร้อยแห่ง วณิพกจะมาในเวลากลางวันก็ตาม 
หรือในเวลากลางคืนก็ตามก็ได้โภคะตามความปรารถนา พอเต็มมือ 
กลับไป เราได้ให้มหาทานเห็นปานนี้จนตราบเท่าสิ้นชีวิต เราได้ให้ 
ทรัพย์ที่น่าเกลียดก็หามิได้ และเราไม่มีการสั่งสมก็หามิได้ เปรียบ 
เหมือนคนไข้กระสับกระส่าย เพื่อจะพ้นจากโรค ต้องการให้หมอ 
พอใจด้วยทรัพย์จึงหายจากโรคได้ ฉันใด เราก็ฉันนั้น รู้อยู่ (ว่า ทาน 
บริจาคเป็นอุบายเครื่องเปลื้องตนและสัตว์โลกทั้งสิ้น ให้พ้นจากโลก 
คือสังขารทุกข์ทั้งสิ้นได้) จึงบำเพ็ญทานให้บริบูรณ์โดยไม่มีเศษเหลือ 
เพื่อยังใจที่บกพร่องให้เต็มเราจึงให้ทานแก , วณิพกเรามิได้อาลัย มิได้ 
หวังอะไร ได้ให้ทานเพื่อบรรลุสัมโพธิญาณ ฉะนี้แล. 

จบมหาสุทัเสนจริยาที่ ๔ 

มหาโครินทจริยาที่ ๕ 

ว่าด้วยจริยาวัตรของโครินทพราหมณ์ 

[๕] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเป็นพราหมณ์นามว่ามหาโครินท์เป็น 
ปุโรหิตของพระราชา ๗ พระองค์ อันนรชนและเทวดาบูชา ใน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 374 

กาลนั้น เครื่องบรรณาการอันใดในราชอาณาจักรทั้ง ๗ ได้มีแล้วแก , 

เรา เราได้ให้มหาทานร้อยล้านแสนโกฏิเปรียบด้วยสาครด้วย 
บรรณาการนั้น เราจะเกลียดทรัพย์และข้าวเปลือกก็หามิได้ และ 
เราจะไม่มีการสั่งสมก็หามิได้ แต่พระสัพพัญฌุตญาณเป็นที่รักของ 
เรา ฉะนั้น เราจึงให้ทานอย่างประเสริฐ ฉะนี้แล. 

จบมหาโควินทจริยาที่ ๕ 
เนมิราชจริยา ที่ ๖ 

ว่าด้วยพระจริยาวัตรของพระเจ้าเนมิราช 

[๖] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเป็นมหาราชาพระนามว่าเนมิเป็นบัณฑิต 
ต้องการกุศลอยู่ในพระนครมิถิลาอันอุดมในกาลนั้น เราได้สร้าง 
ศาลา ๔ แห่ง อันมีหน้ามุขหลังละสี่ๆ เรายังทานให้เป็นไปในศาลา 
นั้นแก , เนื้อ นก และนรชนเป็นต้น ยังมหาทาน คือ เครื่อง 
นุ่งห่ม ที่นอน และโภชนะ คือ ข้าว และนั้า ให้เป็นไปแล้วไม , 

ขาดสาย เปรียบเหมือนเสวก เข้าไปหานายเพราะเหตุแห่งทรัพย์ 
ย่อมแสวงหานายที่พึงให้ยินดีได้ ด้วยกายกรรม วจีกรรม และ 
มโนกรรมฉันใด เราก็ฉันนั้น จักแสวงหาพระสัพพัญฌุตญาณใน 
ภพทั้งปวง จึงยังสัตว์ทั้งหลายให้อิ่มหนำด้วยทาน แล้วปรารถนา 
โพธิญาณอันอุดม ฉะนี้แล. 

จบเนมิราชจริยาที่ ๖ 
จันทกุมารจริยาที่ ๗ 

ว่าด้วยพระจริยาวัตรของพระจันทกุมาร 

[๗] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเป็นโอรสของพระเจ้าเอกราชมีนามว่า 
จันทกุมาร อยู่ในพระนครปุบผวดี ในกาลนั้นเราพ้นจากการบูชายัญ 
แล้ว ออกไปจากที่บวงสรวงนั้นยังความสังเวชให้เกิดขึ้น แล้วยัง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 375 

มหาทานให้เป็นไป เราไม , ให้ทานแก่ทักขิเณยยบุคคลแล้วย่อมไม่ 
ดื่มนา ไม่เคี้ยวของเคี้ยว และไม่บริโภคโภชนะ ๕-๖ ราตรีบ้าง 
เปรียบเหมือนพ่อค้า รวบรวมสินค้าไว้แล้ว ในที่ใดจะมีลาภมาก 
(ได้กำไรมาก) ก็นำสินค้าไปในที่นั้น ฉันใดแม้อาหารของตนที่เรา 
ให้แล้วแก่คนอื่น มีกำลังมาก (มากมาย) ฉันนั้น (สิ่งของที่เราให้ผู้ 
อื่น มีกำลังมากกว่าสิ่งของที่ตนใช้เอง ฉันนั้น) เพราะฉะนั้น พาน 
ที่เราให้ผู้อื่นจักเป็นส่วนร้อย เรารู้อำนาจประโยชน์นี้จึงให้ทาน 
ในภพน้อยภพใหญ่ เราไม , ถอยกลับ (ไม่ท้อถอย) จากการให้ทาน 
เพื่อบรรลุสัมโพธิญาณ ฉะนี้แล. 

จบจันทกุมารจริยาที่ ๗ 
สีวีราชจริยาที่ ๘ 

ว่าด้วยพระจริยาวัตรของพระเจ้าสีวีราช 

[๘] ในกาลเมื่อเราเป็นกษัตริย์พระนามว่าสีวี อยู่ในพระนครอันมีนามว่า 
อริฏฐะ เรานั่งอยู่ในปราสาทอันประเสริฐ ได้ดำริอย่างนี้ว่า ทานที่ 
มนุษย์พึงให้อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เราไม , ได้ให้แล้วไม , มี แม้ผู้ใดพึงขอ 
จักษุกะเรา เราก็พึงให้ไม , หวั่นใจเลย ท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่กว่า 
ทวยเทพทรงทราบความดำริของเราแล้ว ประทับนั่งในเทพบริษัท 
ได้ตรัสพระดำรัสนี้ว่าพระเจ้าสีวีผู้มีฤทธมาก ประทับนั่งในปราสาท 
อันประเสริฐ พระองค์ทรงดำริถึงทานต่างๆ ไม่ทรงเห็นสิ่งที่ยังมิได้ 
ให้ข้อนั้นจะเป็นจริงหรือไม , หนอ ผิฉะนั้น เราชักทดลองพระองศ์ดู 
ท่านทั้งหลายพึงคอยอยู่สักครู่หนึ่ง เพียงเรารู้นั้าใจของพระเจ้าสีรี 
เท่านั้น ท้าวสักกะจึงทรงแปลงเพศเป็นคนตาบอด มีกายสั่น ศีรษะ 
หงอก หนังหย่อน กระสับกระส่าย เพราะชรา เข้าไปเฝ็าพระราชา 
ในกาลนั้น อินทพราหมณ์นั้น ประคองพระพาหาเบื้องซ้ายขวา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 376 

ประนมกรอัญชลีเหนือเศียรได้กล่าวคำนี้ว่า ข้าแต่พระมหาราชาผู้ 
ทรงธรรม ทรงปกครองรัฐให้เจริญ ข้าพระองค์จะขอกะพระองค์ 
เกียรติคุณคือความยินดีในทานของพระองค์ ขจรไปในเทวดาและ 
มนุษย์หน่วยตาแม้ทั้งสองของข้าพระองค์บอดเสียแล้ว ขอจงพระ 
ราชทานพระเนตรข้างหนึ่งแก , ข้าพระองค์เถิด แม้พระองค์จักทรงยัง 
อัตภาพให้เป็นไปด้วยพระเนตรข้างหนึ่ง เราได้ฟ้งคำของพราหมณ์ 
นั้นแล้ว ทั้งดีใจและสลดใจประคองอัญชลี มีปีติและปราโมทย์ ได้ 
กล่าวคำนี้ว่า เราคิดแล้วลงจากปราสาทมาถึงที่นี้บั'ดนี้เอง ท่านรู้จิต 
ของเราแล้ว มาขอนัยน์ตา โอ ความปรารถนาของเราสำเร็จแล้ว 
ความดำริของเราบริบูรณ์แล้ว วันนี้เราชักให้ทานอันประเสริฐ ซึ่ง 
เราไม่เคยให้ แก , ยาจก มานี่แน่ะหมอสิวิกะ จงขมีขมันอย่าชักช้า 
อย่าครั่นคร้าม จงควักนัยน์ตาแม้ทั้งสองข้างออกให้แก , วณิพกนี้ 
เดี๋ยวนี้หมอสิวิกะนั้นเราเตือนแล้ว เชื่อฟ้งคำ 1 ของเรา ได้ควัก 
นัยน์ตาทังสองออกให้แก , ยาจกทันที เมื่อเราจะให้ก็ดี กำลังให้ก็ดี 
ให้แล้วก็ดี จิตของเราไม่เป็นอย่างอื่น เพราะเหตุแห่งพระโพธิญาณ 
นั้นเอง จักษุทั้งสองเราจะเกลียดชังก็หามิได้ แม้ตนเราก็มิได้ 
เกลียดชัง แต่พระสัพพัญฌุตญาณเป็นที่รักของเรา ฉะนั้น เราจึง 
ได้ให้จักษุ ฉะนี้แล. 

จบสึวีราชจริยาที่ ๘ 
เวสสันตรจริยาที่ ๙ 

ว่าด้วยพระจริยาวัตรของพระเวสสันดร 

[๙] นางกษัตริย์พระนามว่าผุสสดีพระชนนีของเรา พระนางเป็นมเหสี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 377 

ของท้าวสักกะ ในชาติที่ล่วงมาแล้ว ท้าวสักกะจอมเทพทรงเห็นว่า 
พระนางจะสิ้นอายุ จึงตรัสดังนี้ว่า เราจะให้พร ๑๐ ประการแก่เธอ 
นางผู้เจริญ จะปรารถนาพรอันใด พอท้าวสักกะตรัสอย่างนี้เท่านั้น 
พระเทวีนั้นได้ทูลท้าวสักกะ ดังนี้ว่า หม่อมฉันมีความผิดอะไรหรือ 
หรือพระองค์เกลียดหม่อมฉันเพราะเหตุใด จึงจะให้หม่อมฉัน 
เคลื่อนจากสถานอันรื่นรมย์เหมือนลมพัดให้ต้นไม้หวั่นไหว ฉะนั้น 
เมื่อพระนางผุสสดีตรัสอย่างนี้ท้าวสักกะนั้นได้ตรัสกะพระนางดังนี้ 
อีกว่า เธอไม , ได้ท่าความชั่วเลย และจะไม่เป็นที่รักของเราก็หามิได้ 
แต่อายุของเธอมีประมาณเท่านี้เอง เวลานี้เป็นเวลาที่เธอจักต้องจุติ 
เธอจงรับเอาพร ๑๐ ประการอันประเสริฐสุด ที่ฉันให้เถิด พระนาง 
ผุสสดีนั้น มีพระทัยยินดี ร่าเริงเบิกบานพระทัย ทรงรับเอาพร ๑๐ 
ประการซึ่งเป็นพรอันท้าวสักกะพระราชทานทรงท่าเราไว้ในภายใน 
พระนางผุสสดีนั้น จุติจากดาวดึงส์นั้นแล้ว มาบังเกิดในตระกูล 
กษัตริย์ได้สมาคมกับพระเจ้ากรุงสญชัย (เป็นมเหสีของพระเจ้า 
กรุงสญชัย) ในพระนครเชตุดร ในกาลเมื่อเราลงสู่พระครรภ์ของ 
พระนางผุสสดี พระมารดาที่รัก ด้วยเดชของเรา พระมารดาของเรา 
เป็นผู้ยินดีในทานทุกเมื่อ ทรงให้ทานแก่คนยากจน คนป่วยไข้ 
(กระสับกระส่าย) คนแก่ ยาจก คนเดินทาง สมฌพราหมณ์คนสิ้น 
เนื้อประดาตัว คนไม่มีอะไรเลย พระนางผุสสดีทรงพระครรภ์ครบ 
๑๐ เดือน เมื่อพระเจ้าสญชัยทรงท่าประทักษิณพระนคร พระนางก็ 
ประสูติเรา ณ ท่ามกลางถนนของพวกคนค้าขาย นามของเราจึงไม่ 
เนื่องข้างฝ่ายพระมารดา และไม่เกิดเนื่องข้างฝ่ายพระบิดา เพราะเรา 
เกิดที่ถนนของคนล้าขายนี้ฉะนั้น เราจึงมีชื่อว่าเวสสันดร ในกาล 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 378 

เมื่อเราเป็นทารกอายุ ๘ ปีแต่กำเนิด ในกาลนั้น เรานั่งอยู่ในปราสาท 
คิดเพื่อจะให้ทานว่า เราพึงให้หทัย จักษุ แม้เนื้อและเลือด เราพึง 
ให้ทานทั้งกาย ถ้าใครได้ยินแล้ว พึงขอกะเรา เมื่อเราคิดถึงความ 
เป็นจริง จิตของเราไม , หวั่นไหว ไม , หดหู่ ในขณะนั้น แผ่นดิน 
เขาสิเนรุราชและป่าหิมพานต์ได้หวั่นไหว ในเดือนเต็มวันอุโบสถที่ 
๑๕ ทุกกึ่งเดือน เราขึ้นคอมงคลหัตถีปัจจัยนาค เข้าไปยังศาลาเพื่อ 
จะให้ทานพราหมณ์ทั้งหลายชาวกาลิงครัฐ ได้มาหาเราได้ขอพระ 
ยาคชสารทรง อันประกอบด้วยมงคลหัตถีกะเราว่า ชนบทฝนไม่ตก 
เกิดทุพภิกขภัย อดอยากมากมาย ขอพระองค์ทรงโปรดพระราชทาน 
พระยาคชสารตัวประเสริฐ เผือกผ่อง อันเป็นช้างมงคลอุดม 
พราหมณ์ทั้งหลายขอสิ่งใดกะเรา เราย่อมให้สิ่งนั้นไม , หวั่นไหวเลย 
เราไม่ซ่อนเร้นของที่มีอยู่ ใจของเรายินดีในทาน เมื่อยาจกมาถึงแล้ว 
การห้าม (การไม , ให้) ไม่สมควรแก่เรา กุศลสมาทานของเราอย่า 
ทำลายเสีย เราชักให้คชสารตัวประเสริฐ เราได้จับงวงพระยาคชสาร 
วางลงบนมือพราหมณ์แล้วจึงหลั่งนั้าเต้าทองลงบนมือ ได้ให้พระ 
ยาคชสารแก่พราหมณ์ เมื่อเราให้พระยามงคลคชสารอันอุดม เผือก 
ผ่อง อีก แม้ในกาลนั้น แผ่นดินเขาสิเนรุราช และป่าหิมพานต์ 
ก็ได้หวั่นไหว เพราะเราให้พระยาคชสารนั้น ชาวพระนครสึพีพากัน 
โกรธเคือง มาประชุมกันแล้ว ขับไล่เราจากแว่นแคว้นของตนว่า 
จงไปยังภูเขาวงกต เมื่อชาวพระนครเหล่านั้นขับไล่ จิตของเราไม่ 
หวั่นไหว ไม , หดหู่ เราได้ขอพรอย่างหนึ่ง เพื่อจะยังมหาทานให้เป็น 
ไป เมื่อเราขอแล้ว ชาวพระนครสีพีทั้งหมด ได้ให้พรอย่างหนึ่ง 
แก่เรา เราจึงให้เอากลองคู , หนึ่งไปดีประกาศว่าเราจะให้มหาทาน 
ครั้นเมื่อเราให้ทานอยู่ในโรงทานนั้น เสียงดังกึกก้องอึงมี่ย่อมเป็นไป 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 379 

ว่า ชาวพระนครสีพีขับไล่พระเวสสันดรนี้เพราะให้ทาน พระองศ์ 
จะยังให้ทานอีกเล่า เราได้ให้ช้าง ม้า รถ ทาสี ทาส แม่โค ทรัพย์ 
ครั้นให้มหาทานแล้ว ก็ออกจากพระนครไปในกาลนั้น ครั้นเราออก 
จากพระนครแล้ว กลับผินหห้ามาเหลียวดู แม้ในกาลนั้น แผ่นดิน 
เขาสิเนรุราชและป่าหิมพานต์ ก็หวั่นไหว เราให้ม้าสินธพ ๔ ตัว 
และรถ แล้วยืนอยู่ที่ทางใหญ่ ๔ แยก ผู้เดียวไม่มีเพื่อนสอง ได้ 
กล่าวกะพระนางมัทรีเทวีดังนี้ว่า ดูกรแม่มัทรี เธอจงอุ้มกัณหากุมารี 
เถิด เพราะเธอเป็นน้องคงเบากว่า พี่จะอุ้มพ , อชาลี เพราะเขาเป็นพี่ 
คงจะหนักพระนางมัทรีทรงอุ้มแม่กัณหาผู้อ่อนนุ่ม ดังดอกปทุมและ 
บัวขาว เราได้อุ้มพ่อชาลีหน่อกษัตริย์ เปรียบดังแท่งทองคำชนทั้ง ๔ 
เป็นกษัตริย์สุขุมาลชาติเกิดในสกุลสูง ได้เสด็จดำเนินไปตามทางอัน 
ขรุขระและราบเรียบ ไปยังเขาวงกต มนุษย์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง เดิน 
ตามมาในหนทางก็ดี สวนทางมาก็ดี เราทั้งหลายได้ไต , ถามเขาถึง 
หนทางว่า เขาวงกตอยู่ที่ไหน เขาเห็นเราทั้งหลาย ณ ที่นั้นแล้ว ได้ 
เปล่งเสียงอันประกอบด้วยกรุณาว่า กษัตริย์เหล่านั้คงจะต้องได้เสวย 
ทุกข์อย่างยิ่ง เพราะเขาวงกตยังไกล ล้าพระกุมารทั้งหลายเห็นต้นไม้ 
อันมีผลในป่าใหญ่ พระกุมารกุมารีก็จะทรงกรรแสง เพราะเหตุแห่ง 
ผลไม้เหล่านั้น ต้นไม้ทั้งหลายอันสูงใหญ่ไพศาล เห็นพระกุมาร 
กุมารีทรงกรรแสงก็โน้มยอดลงมาหาพระกุมารและพระกุมารีเอง 
พระนางษัทรีผู้ทรงความงามทั่วสรรพางค์ ทรงเห็นความอัศจรรย์นี้ 
อันไม่เคยมีมา น่าขนลุกขนพอง จึงยังสาธุการให้เป็นไปว่า ความ 
อัศจรรย์อันไม , เคยมีในโลก บังเกิดขนชูชันหนอ หมู , ไม้น้อมยอดลง 
มาเอง ด้วยเดชแห่งพระเวสสันดร เทวดาทั้งหลายได้ย่นทางให้ ด้วย 
ความเอ็นดูพระกุมารกุมารี ในวันที่เราออกจากพระนครสึพีนั้นเอง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 380 

เราทั้ง ๔ ได้ไปถึงเจตรัฐ ในกาลนั้น พระราชา (เจ้า) หกหมื่นองศ์ 
อยู่ในพระนครมาตุละ ต่างก็ประนมกรอัญชลีพากันร้องไห้มาหา เรา 
เจรจาปราศรัยอับโอรสของพระเจ้าเจตราชเหล่านี้อยู่ ณ ที่นั้น ให้ 
โอรสของพระเจ้าเจตราชเหล่านั้นกลับที่ประตูนั้นแล้ว ได้ไปยังเขา 
วงกต ท้าวสักกะจอมเทวดา ตรัสเรียกวิสสุกรรมเทพบุตรผู้มีฤทขึ้ 
มาก แล้วรับสั่งให้ไปเนรมิตบรรณศาลาอย่างสวยงาม น่ารื่นรมย์ 
สำหรับเป็นอาศรม เราทั้ง ๔ คน มาถึงป่าใหญ่อันเงียบเสียงอื้ออึง 
ไม่เกลื่อนกล่นด้วยฝูงชนอยู่ในบรรณศาลานั้น ณ เชิงเขา ในกาลนั้น 
เขา พระนางมิ'ทรีเทวี พ , อชาลีและแม่อัณหาทั้งสอง บรรเทาความ 
เศร้าโศกของอันและอันอยู่ในอาศรม เรารักษาเด็กทั้งสองอยู่ใน 
อาศรม อันไม , ว่างเปล่า พระนางมัทรีนำผลไม้มาเลี้ยงคนทั้งสาม 
เมื่อเราอยู่ในป่าใหญ่ ชูชกพราหมณ์เดินเข้ามาหาเรา ได้ขอบุตร 
ทั้งสองของเรา คือ พ , อชาลีและแม่อัณหาชินา เพราะได้เห็นยาจก 
เข้ามาหา ความร่าเริงเกิดขึ้นแก่เรา ในกาลนั้น เราได้พาบุตรทั้งสอง 
มาให้แก่พราหมณ์ เมื่อเราสละบุตรทั้งสองของตนให้แก , ชูชก 
พราหมณ์ในกาลใด แม้ในกาลนั้น แผ่นดิน เขาสิเนรุราช และ 
ป่าหิมพานต์ ก็หวั่นไหว ท้าวสักกะทรงแปลงเพศเป็นพราหมณ์ 
เสด็จลงจากเทวโลก มาขอนางมัทรีผู้มีศีลมีจริยาวัตรอันงาม กะเรา 
อีก เรามีความดำริแห่งใจอันเลื่อมใส จับพระหัตถ์พระนางมัทรี ยัง 
ฝ่ามือให้เต็มด้วยนั้า ได้ให้พระนางมัทรีแก , พราหมณ์นั้น เมื่อเราให้ 
พระนางมิ'ทรี หมู่เทวดาในอากาศเบิกบาน (พลอยยินดี) แม้ใน 
กาลนั้น แผ่นสิน เขาสิเนรุราช และป่าห่มพานต์ ก็หวั่นไหว เรา 
สละพ่อชาลีแม่อัณหาชินาผู้ธิดา และพระนางมิ'ทรีเทวีผู้มีจริยาวัตร 
อันงาม ไม , คิดถึงเลย เพราะเหตุแห่งโพธิญาณนั่นเอง เราจะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 381 

เกลียดบุตรทั้งสองหามิได้ จะเกลียดพระนางมัทรีก็หามิได้ แต่ 
สัพพัญฌุตญาณเป็นที่รักของเรา ฉะนั้นเราให้บุตรและภรรยาผู้เป็นที่ 
รัก อีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมารดาและพระบิดาเสด็จมาพร้อมกัน ณ 
ป่าใหญ่ ทรงกรรแสงสะอึกสะอื้นน่าสงสาร ตรัสถามถึงสุขทุกข์กัน 
อยู่ เราได้เข้าเฝ็าพระมารดาและพระบิดาทั้งสองผู้เป็นที่เคารพด้วย 
หิริและโอตตัปปะ แม้ในกาลนั้น แผ่นดินเขาสิเนรุราช และป่า 
หิมพานต์ ก็หวั่นไหวอีกครั้งหนึ่งเรากับบรรดาพระญาติของเราออก 
จากป่าใหญ่ จักเข้าสู่พระนครเชตุดร อันเป็นนครน่ารื่นรมย์ แก้ว 
๗ ประการตกลงแล้ว มหาเมฆยังฝนให้ตก (มหาเมฆยังฝนแก้ว ๗ 
ประการให้ตกลง) แม้ในกาลนั้นแผ่นดิน เขาสิเนรุราชและป่า 
หิมพานต์ ก็หวั่นไหว แม้แผ่นดินนี้ไม่มีจิตใจไม , รู้สุขและทุกข์ 
ก็หวั่นไหวถึง ๗ ครั้ง เพราะกำลังแห่งทานของเรา ฉะนี้แล. 

จบเวสสันตรจริยาที่ ๙ 

สสปัณฑิตจริยาที่ ๑๐ 

ว่าด้วยจริยาวัตรของสสบัณฑิต 

[๑๐] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเป็นกระต่ายเที่ยวอยู่ในป่า มีหญ้า 
ใบไม้ ผักและผลไม้เป็นภักษา เว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่น ใน 
กาลนั้น ลิง สุนัขจิ้งจอก ลูกนาค และเราเป็นสหายอยู่ร่วมกัน 
มาพบกันทั้งเวลาเย็นเวลาเช้า เราสั่งสอนสหายเหล่านั้นในกุศล 
ธรรมและอกุศลธรรมว่าท่านทั้งหลาย จงเว้นบาปกรรมเสีย จงตั้งอยู่ 
ในกรรมอันงาม เราเห็นพระจันทร์เต็มดวงในวันอุโบสถ จึงบอก 
แก , สหายเหล่านั้นว่า วันนี้เป็นวันอุโบสถ ท่านทั้งหลายจงตระ 
เตรียมทานทั้งหลายเพื่อให้แก่ทักขิไณยยบุคคล ครั้นให้ทานแก , ทักขิ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 382 

ไฌยยบุคคลแล้ว จงรักษาอุโบสถ สหายเหล่านั้นรับคำของเราว่า 
สาธุ แล้วได้ตระเตรียมทานต่างๆ ตามสติคำลัง แล้วแสวงหา 
ทักขิไณยยบุคคล เรานอนคิดถึงทานอันสมควรแก่ทักขิไณยยบุคคล 
ว่า ล้าเราพึงได้ทักขิไณยยบุคคล เราจักให้อะไรเป็นทาน งา ถั่วเขียว 
ถั่วเหลือง ข้าวสาร และเปรียง ของเราไม , มี เราเลี้ยงชีวิตด้วยหญ้า 
ล้าทักขิไฌยยบุคคลมาสักท่านหนึ่ง เพื่อขอให้สำนักของเรา เราพึง 
ให้ตนของตน ทักขิไณยยบุคคลจักไม , ไปเปล่า ท้าวสักกะทรงทราบ 
ความดำริของเราแล้ว แปลงเพศเป็นพราหมณ์เสด็จเข้ามายังสำนัก 
ของเรา เพื่อทรงทดลองทานของเรา เราเห็นพราหมณ์นั้นแล้วก็ยิน 
ดี ได้กล่าวคำนี้ว่าท่านมาถึงในสำนักของเรา เพราะเหตุแห่งอาหาร 
เป็นการดีแล วันนี้เราจักให้ทานอันประเสริฐที่ใครๆ ไม่เคยให้ 
แก่ท่าน ท่านผู้ประกอบด้วยศีลคุณ การเบียดเบียนผู้อื่นไม่ควรแก่ 
ท่าน ท่านจงไปนำเอาไม้ต่างๆ มาก่อไฟขึ้น เราจักปงตัวของเรา 
ท่านชักได้กินเนื้อที่สุกพราหมณ์รับคำแล้ว มีใจร่าเริง นำเอาไม้ต่างๆ 
มาได้ทำเชิงตะกอนใหญ่ ทำเป็นห้องอันเต็มด้วยถ่านเพลิงก่อไฟ 
โพลงขึ้น ณ ที่นั้นทันทีเหมือนไฟนั้นเป็นกองใหญ่ฉะนั้น เราสลัด 
ตัวอันมีธุลีแล้ว เข้าไปนึ่งอยู่ข้างหนึ่งในเมื่อกองไม้อันไฟติดทั่ว 
แล้ว เป็นควันตระลบอยู่ ในกาลนั้น เราโดดลงในท่ามกลางระหว่าง 
เปลวไฟ นี้าเย็นอันผู้ใดผู้หนึ่งดำลงแล้ว ย่อมระงับความกระวน 
กระวายและความร้อน ย่อมให้ความยินดีและปีติ ฉันใดในกาลเมื่อ 
เราเข้าไปยังไฟที่ลุกโพลง ก็ฉันนั้นเหมือนกันความกระวนกระวายทั้งปวง 
ย่อมระงับ ดังดำลงในนั้าเย็นฉะนั้น เราได้ให้แล้วซึ่งกายทั้งสิ้น 
โดยไม , เหลือ คือ ขน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก และชิ้นเนื้อหทัย 
แก , พราหมณ์ ฉะนี้แล. 

จบสสปัฌฑิตจริยาที่ ๑๐ 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 383 
รวมจริยาที่มี!นวรรณนี้ คือ 

อกิตติดาบส สังขพราหมณ์ พระเจ้าธนญชัยคุรุราช พระเจ้ามหา 
สุทัสนจักรพรรดิราช มหาโควินทพราหมณ์ พระเจ้าเนมิราช จันท 
กุมารพระเจ้าสีวิราช เวสสันดร และสสบัณฑิตผู้ให้ทานอันประเสริฐ 
ในกาลนั้น เป็นเรานี้เอง ทานเหล่านี้เป็นบริวารแห่งทาน เป็นทาน 
บารมี เราได้ให้ชีวิตเป็นทานแก่ยาจกจึงยังบารมีนี้ให้เต็มได้ เราเห็น 
ยาจกเข้ามาเพื่อขอแล้ว ได้สละตนของตนให้ ความเสมอด้วยทาน 
ของเราไม่มี นี้เป็นทานบารมีของเรา ฉะนี้แล. 

จบการบำเพ็ญทานบารมีที่ ๑ 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 384 
สีลวนาคจริยาที่ ๑ 

ว่าด้วยจริยาวัตรของพระยาช้างสีลวนาค 

[๑๑] ในกาลเมื่อเราเป็นกุญชรเลี้ยงมารดาอยู่ในป่าหิมพานต์ ในกาลนั้น 
ในพื้นแผ่นดินนี้ไม่มีอะไรที่จะเสมอด้วยศีลคุณของเรา พรานป่า 
พบเราในป่าใหญ่แล้ว ได้กราบทูลแด่พระราชาว่า ช้าแต่พระราชา 
ผู้ใหญ่ ช้างมงคลอันสมควรเป็นพระที่นั่งทรง มีอยู่ในป่าใหญ่ อัน 
การจับช้างนั้นไม่ต้องขุดคู แม้การปักเสาตลุงและการขุดหลุมลวง ก็ 
ไม่ต้องในขณะที่จับเข้าที่งวงเท่านั้น ช้างนั้นก็จะมา ณ ที่นี้เอง 
พระเจ้าช้า ฝ่ายพระราชาได้ทรงปังคำของพรานป่านั้นแล้วทรงดี 
พระท'ย ทรงส่งไปซึ่งควาญช้างซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ฉลาดศึกษาดีแล้ว 
ควาญช้างนั้นไปแล้ว ได้พบช้างกำลังถอนเง่าบัวอยู่ในสระบัวหลวง 
เพื่อต้องการเลี้ยงมารดาควาญช้างรู้ศีลคุณของเรา พิจารณาดูลักษณะ 
แล้วกล่าวว่า มานี่แน่ะลูกแล้วได้จับเข้าที่งวงของเรา ในกาลนั้น 
กำลังของเราที่มีอยู่ในกายตามปรกติอันใด วันนี้กำลังของเรานั้น 
เสมอเหมือนกับกำลังของช้างหลายพัน ล้าเราโกรธแก่ควาญช้าง 
เหล่านั้นผู้เช้ามาใกล้เพื่อจับเราเราพึงสามารถจะเหยียบยํ่าเขาเหล่านั้น 
ได้แม้ตลอดราชสมบัติของมนุษย์แต่ถึงแม้เราจะถูกเขาใส่ไว้ในเสา 
ตลุงเราก็ไม่ท่าจิตโกรธเคือง เพื่อรักษาศีล เพื่อบำเพ็ญบารมีให้บริบูรณ์ 
ล้าเขาเหล่านั้นพึงท่าลายเราที่เสาตลุงนี้ด้วยขวานและหอกซัด เรา 
ก็จะไม , โกรธเขาเหล่านั้นเลยเพราะเรากลัวศีลของเราจะขาด ฉะนี้แล. 

จบสีลวนาคจริยาที่ ๑ 
ภูริทัตตจริยาที่ ๒ 

ว่าด้วยจริยาวัตรของภูริทัตตนาคราช 

[๑๒] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเป็นพระยานาคชื่อภูรทัต มีฤทธมาก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 385 

เราไปยังเทวโลกพร้อมกับท้าววิรูปักข์มหาราช ในเทวโลกนั้น เรา 
ได้เห็นทวยเทพผู้สมบูรณ์ด้วยความสุขโดยส่วนเดียว จึงสมาทาน 
ศีลวัตร เพื่อต้องการจะไปยังสวรรค์นั้น เราชำระร่างกาย บริโภค 
อาหารพอเป็นเครื่องเลี้ยงอาชีพแล้ว อธิษฐานอุโบสถมีองศ์ ๔ 
ประการว่าผู้ใดพึงทำกิจด้วยผิวหนังก็ดี ด้วยเนั้อก็ดี ด้วยเอ็นก็ดี 
ด้วยกระดูกก็ดี ขอผู้นั้นจงนำเอาอวัยวะที่เราให้นี้ไปเถิด แล้วนอน 
อยู่บนยอดจอมปลวก พราหมณ์อาลัมพาน อันบุคคลผู้ไม , รู้อุปการะที่ 
บุคคลอื่นทำแล้ว บอกแล้ว ได้จับเราใส่ไว้ในตะกร้า ให้เราเล่น 
ในที่นั้นๆ แม้เมื่อพราหมณ์อาล้มพานใส่เราไว้ในตะกร้า แม้เมื่อ 
บีบเราด้วยฝ่ามือ เราก็ไม , โกรธเพราะเรากลัวศีลของเราจะขาด การ 
ที่เราบริจาคชีวิตของตนเป็นของเบาแม้กว่าหญ้า การล่วงศีลของเรา 
เป็นเหมือนดังว่าแผ่นดิน เราพึงสละชีวิตของเราสิ้นร้อยชาติเนืองๆ 
เราไม่พึงทำลายศีลแม้เพราะเหตุแห่งทวีปทั้ง ๔ ถึงแม้เราจะถูก 
พราหมณ์อาล้มพานใส่ไว้ในตะกร้าเราก็มิได้ทำจิตให้โกรธเคือง เพื่อ 
รักษาศีลเพื่อบำเพ็ญศีลบารมีให้เต็ม ฉะนี้แล. 

จบภูริทัตตจริยาที่ ๒ 
ชัมเปยยกจริยาที่ ๓ 

ว่าด้วยจริยาวัตรของจัมเปยยกนาคราช 

[๑๓] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเป็นพระยานาคชื่อจัมเปยยกะมีฤทธมาก 
แม้ในกาลนั้น เราเป็นผู้ประพฤติธรรมเพียบพร้อมด้วยศีลวัตร หมอ 
งูได้จับเราผู้ประพฤติธรรม รักษาอุโบสถให้เล่นรำอยู่ที่ใกล้ประตู 
พระราชวัง หมองูนั้นคิดเอาสีเช่นใด คือ สีเขียว สีเหลือง หรือ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 386 

สีแดง เราย่อมเปลี่ยนไปตามจิตของเขา แปลงกายให้เหมือนที่เขา 
คิดเราได้'ทาน'าให้!เป็นบกน้าง ได้ทำบกให้เป็นนํ้า ถ้าแหละเรา 
โกรธเคืองต่อหมองูนั้น ก็พึงทำเขาให้เป็นเถ้าโดยฉับพลัน ถ้าเรา 
ชักเป็นไปตามอำนาจจิตเราก็จักเสื่อมจากศีล เมื่อเราเสื่อมจากศีล 
ประโยชน์อันสูงสุดจะไม , สำเร็จ กายของเรานี้จงแตกไป จงกระชัด 
กระจายอยู่ ณ ที่นี้เหมือนแกลบกระจัดกระจายอยู่ก็ตามเถิด เราจะ 
ไม่ทำลายศีล ฉะนี้แล. 

จบชัมเปยยกจริยาที่ ๓ 
จูฬโพธิจริยาที่ ๔ 

ว่าด้วยจริยาวัตรของจูฬโพธิปริพาชก 

[๑๔] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเป็นปริพาชกชื่อจูฬโพธิ มีศีลงามเรา 
เห็นภพโดยเป็นสิ่งน่ากลัว จึงออกบวชเป็นดาบส นางพราหมณีผู้มี 
ผิวพรรณดังทองคำ ซึ่งเป็นภรรยาของเราแม้นางก็มิได้อาลัยในวัฏฏะ 
ออกบวชเป็นตาปสินึ เราทั้งสองไม่มีความอาลัย ตัดพวกพ้องขาด 
ไม , ห่วงใยในตระกูลและหมู , ญาติเที่ยวไปยังม้านและนิคม มาถึงยัง 
พระนครพาราณสึ เราทั้งสองอยู่ ณ ที่นั้น มีปัญญาไม่เกี่ยวข้องใน 
ตระกูลและคณะ เราทั้งสองอยู่ในพระราชอุทยานอันไม , เกลื่อนกล่น 
สงัดเสียงพระราชาเสด็จทอดพระเนตรพระราชอุทยานได้ทอด 
พระเนตรเห็นนางพราหมณี จึงเสด็จเข้ามาหาเราแล้วตรัสถามว่า นาง 
พราหมณีคนนี้เป็นอะไรกับท่าน เป็นภริยาของใครเมื่อพระราชาตรัส 
ถามอย่างนี้เราได้ทูลแก , พระองค์ดังนี้ว่า นางพราหมณีนี้มิใช่ภริยาของ 
อาตภาพ เป็นผู้'ประพฤติธรรมร่วมกันเป็นผู้มีคำสอนร่วมกัน พระ- 
ราชาทรงกำหนัดหนักหน่วงในนางพราหมณีนั้นจึงรับสั่งให้พวกราช- 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 387 

บุรุษขับ ทรงบีบคั้นด้วยกำลังสั่งให้นำเข้าไปยังภายในพระนคร เมื่อ 
ภริยาเก่าของเราเกิดร่วมกันมีกำสอนร่วมกัน ถูกฉุดคร่าไปความ 
โกรธพึงเกิดแก่เรา เราระลึกถึงศีลวัตรได้พร้อมกับความโกรธที่เกิดขึ้น 
เราข่มความโกรธได้ ณ ที่นั้นเอง ไม่ให้มันเจริญขึ้นไปอีก ถ้าใครๆ 
พึงเอาหอกอันคมกริบแทงนางพราหมณีนั้น เราก็ไม่พึงทำลายศีล 
ของเราเลย เพราะเหตุแห่งโพธิญาณเท่านั้นเราชักเกลียดนางพราหมณี 
นั้นก็หามิได้ และเราจะไม่มีกำลังก็หามิได้ เพราะพระส์มัพัญญตญาณ 
เป็นที่รักของเรา ฉะนั้นเราจึงรักษาศีลไว้ ฉะนี้แล. 

จบจูฬโพธิจริยาที่ ๔ 
มหิสราชจริยาที่ ๕ 


ว่าด้วยจริยาวัตรของพระยากระบือ 

[๑๕] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเป็นกระบือ เที่ยวอยู่ในป่าใหญ่มีกาย 


อ้วนพี มีกำลังมากใหญ่โต ดูหน้ากลัวพิลึก ประเทศไรๆ ในป่า 
ใหญ่นี้อันเป็นที่อยู่ของฝูงกระบือ มีอยู่ที่เงื้อมเขาก็ดี ที่ซอกห้วยธาร 


เขาก็ดี ที่โคนไม้ก็ดีที่ใกล้บึงก็ดี เราเที่ยวไปในที่นั้นๆ เมื่อเราเที่ยว 
ไปในป่าใหญ่ ได้เห็นสถานที่อันเจริญเราจึงเข้าไปสู่ที่นั้น แล้วยืน 


พักอยู่และนอนอยู่ ครั้งนั้น ลิงป่าผู้ลามก หลุกหลิก ลอกแลกมา 
ณ ที่นั้นถ่ายอุจจาระปัสสาวะรดเราที่คอที่หน้าผาก ที่คิ้ว ย่อม 
เบียดเบียนเราวันหนึ่งครั้งหนึ่ง วันที่ ๒ วันที่ ๓ แม้วันที่ ๔ ก็วัน 
ละครั้ง เราจึงเป็นผู้อันลิงนั้นเบียดเบียนตลอดกาลทั้งปวง เทวดา 
เห็นเราถูกลิงเบียดเบียน ได้กล่าวกะเราดังนี้ว่า ท่านจงยังลิงลามก 
ตัวนี้ให้ฉิบหายตายโหงเสีย ด้วยเขาและกีบเถิด เมื่อเทวดากล่าว 
อย่างนี้ในครั้งนั้นแล้ว เราได้ตอบเทวดานั้นว่าเหตุไร ท่านจะให้เรา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 388 

เปือนซากศพอันลามกไม่เจริญเล่า ถ้าเราพึงโกรธต่อลิงนั้น เราก็พึง 
เป็นผู้เลวกว่ามัน ศีลของเราก็จะพึงแตก และวิญญชนทั้งหลายก็จะ 
พึงติเตียนเรา เราเป็นผู้บริสุทธ ตายเสียยังประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ 
ที่นำละอายอีกอย่างไรเราจักเบียดเบียนผู้อื่นแม้เพราะเหตุแห่งชีวิต 
บุคคลผู้มีปัญญา อดกลั้นคำดูหมิ่นในเพราะของคนเลวคนปานกลาง 
และคนชั้นสูง ย่อมได้อย่างนี้ตามใจปรารถนา ฉะนี้แล. 

จบมหิสราชจริยาที่ ๕ 
รุรุมิคจริยาที่ ๖ 

ว่าด้วยจริยาวัตรของพระยาเนื้อ 

[๑๖] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเป็นพระยาเนื้อชื่อรุรุ มีขนสึเหลืองคล้าย 
หลอมทองคำ ประกอบด้วยศีลอันบริสุทธิ”ยง เราเข้าไปอาศัยอยู่ ณ 
ประเทศน่ารื่นรมย์ เป็นร้มัณียสถาน สงัดเงียบปราศจากมนุษย์ เป็น 
ที่ยินดีแห่งใจ ใกล้ส่งคงคา ครั้งนั้น บุรุษลูกเจ้าหนี้ทวงถาม จึงโดด 
ลงในแม่นี้า ในกระแสนี้าข้างเหนือ ด้วยคิดว่า เราจะเป็นหรือตาย 
ก็ตามที เขาลูกกระแสนั้าพัดไปในแม่นั้าใหญ่ ตลอดคืนตลอดวัน 
ร้องไห้ครํ่าครวญควรจะสงสาร ลอยไปในท่ามกลางคงคา เราพึงเสียง 
ของเขาผู้ร้องไห้ครํ่าครวญควรจะสงสารแล้ว ไปยืนอยู่ที่ส่งคงคา 
ได้ถามว่า ท่านเป็นคนเช่นไร เขาอันเราถามแล้ว ได้แจ้งเหตุของตน 
ในกาลนั้นว่า เราเป็นผู้ลูกเจ้าหนี้ทำให้สะดุ้งกลัว จึงแล่นมายัง 
มหานท่นี้เราทำความกรุณาแก่เขา สละชีวิตของเราให้ว่ายนั้าไปนำเขา 
มาในเวลากลางคืน ข้างแรมเรารู้กาลว่า เขาหายเหน็ดเหนื่อยล้าแล้ว 
ได้กล่าวกะเขาดังนี้ว่า เราจะขอพรกะท่านสักข้อหนึ่ง คือ ท่านอย่า 
บอกเราแก , ใครๆ เขาไปยังพระนครแล้ว พระราชาตรัสถาม จึงกราบ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 389 

ทูลเพราะต้องการทรัพย์ เขาไต้พาพระราชาเข้ามายังที่อยู่ของเรา เรา 
กราบทูลเหตุการณ์ทุกอย่างแด่พระราชา พระราชาทรงสดับคำของเรา 
แล้วทรงสอดลูกศรจะยิงบุรุษนั้น ตรัสว่า เราจักฆ่าคนลามกผู้ประทูษ 
ร้ายมิตรเสียในที่นี้แหละ เราตามรักษาคนประทุษร้ายมิตรนั้น ได้ 
มอบตนของเราถวายว่า ข้าแต่มหาราชา ขอได้ทรงโปรดก่อนเถิด 
พระเจ้าข้า ข้าพระบาทจะกระทำตามพระราชประสงค์ของพระราชา 
เราตามรักษาศีลของเรา ไม่ใช่เราตามรักษาชีวิตของเราเพราะในกาล 
นั้น เราเป็นผู้มีศีลเพราะเหตุแห่งโพธิญาณนั่นเอง ฉะนี้แล. 

จบรุรุมิคจริยาที่ ๖ 

มาตังคจริยาที่ ๗ 

ว่าด้วยจริยาวัตรของมาตังคชฏิล 

[๑๗] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเป็นชฏิล มีความเพียรอันแรงกล้า มีนาม 
ชื่อว่ามาตังคะ เป็นผู้มีศีล มีจิตมั่นคงดี เราและพราหมณ์คนหนึ่ง 
อยู่ใกล้ส่งแม่นั้าคงคา เราอยู่ข้างเหนือ พราหมณ์อยู่ข้างใต้พราหมณ์ 
เที่ยวไปตามริมส่ง ได้เห็นอาศรมของเราข้างเหนือนั้าบริภาษเราใน 
ที่นั้น แล้วแช่งให้เราศีรษะแตกถ้าเราพึงโกรธต่อพราหมณ์นั้น ล้า 
เราไม , คุ้มครองศีล เราแลดูพราหมณ์นั้นแล้ว พึงทำให้เป็นดังเถ้าได้ 
ครั้งนั้นพราหมณ์นั้นโกรธเคืองมีใจประทุษร้าย แช่งเรามุ่งหมายจะให้ 
ศีรษะแตก คำแช่งนั้นจะตกลงบนศีรษะของเขาเอง เราช่วยเปลื้อง 
เขาให้พ้นโดยควร เราตามรักษาศีลของเรา มิใช่เรารักษาชีวิตของเรา 
เพราะในกาลนั้น เราเป็นผู้มีศีลเพราะเหตุแห่งโพธิญาณนั่นเอง 
ฉะนีแล. 


จบมาตังคจริยาที ๗ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 390 

ธรรมเทวปุตตจริยาที่ ๘ 

ว่าด้วยจริยาวัตรของธรรมเทพบุตร 

[๑๘] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเป็นเทพบุตรชื่อว่าธัมโม มีอานุภาพมาก 
มีฤทธิมาก บริวารมากเป็นผู้อนุเคราะห์แก , โลกทั้งปวง เราชักชวนให้ 
มหาชนสมาทานกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ เที่ยวไปยังบ้านและนิคม 
มีมิตรสหาย มีบริวารชน ในกาลนั้น เทพบุตรลามก เป็นผู้ตระหนี่ 
แสดงอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ แม้เทพบุตรนั้น ก็เที่ยวไปใน 
แผ่นดินนี้มีมิตรสหาย มีบริวารชน เราทั้งสอง คือ ธรรมวาที 
เทพบุตรและอธรรมวาทีเทพบุตร เป็นข้าศึกแก่กัน เราทั้งสองนึ่งรถ 
สวนทางกันมา ชนรถของกันและกันที่แอกรถ การทะเลาะวิวาทอัน 
พึงกลัวย่อมเป็นไปแก่เทพบุตรทั้งสองผู้ประกอบด้วยกัลยาณธรรม 
และบาปธรรม มหาสงครามปรากฏแล้ว เพื่อต้องการจะให้กันและ 
กันหลีกทาง ถ้าเราพึงโกรธเคืองอธรรมเทพบุตรนั้น ล้าเราพึงทำลาย 
ตบะคุณเราพึงทำอธรรมเทพบุตรนั้นพร้อมทั้งบริวารให้เป็นดุจธุลีได้ 
แต่เพื่อจะรักษาศีลไว้ เราจึงระงับความปรารถนาแห่งใจเสียพร้อมทั้ง 
บริษัท ได้หลีกทางให้แก , อธรรมวาทีเทพบุตร พร้อมกับเมื่อเราหลีก 
จากทาง ทำการระงับจิตได้ แผ่นดินได้ให้ช่องแก่อธรรมเทพบุตร 
ในขณะนั้น ฉะนี้แล. 

จบธรรมเทวปุตตจริยาที่ ๘ 
ชยทิสจริยาที่ ๙ 

ว่าด้วยพระจริยาวัตรของพระเจ้าชยทิส 

[๑๙] พระราชาทรงพระนามว่าชัยทิศ ทรงประกอบด้วยศีลคุณเสวยสมบัติ 
ในพระนครอันประเสริชชื่อกัปปลาเป็นนครอดมในปัฌจาลรัช เรา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 391 

เป็นโอรสของพระราชาพระองศ์นั้น มีธรรมอันสดับแล้ว มีศีลงาม 
มีพระนามว่าอลีนสัตตกุมารมีคุณสงเคราะห์บริวารชนทุกเมื่อ 
พระบิดาของเราเสด็จไปประพาศเนื้อ ได้ทรงพบพระยาโปริสาท 
พระยาโปริสาทนั้นได้จับพระบิดาของเราแล้วกล่าวว่า ท่านเป็นอาหาร 
ของเราอย่าดิ้นรน พระบิดาของเราทรงสดับคำของพระยาโปริสาทนั้น 
ทรงกลัวสะดุ้งหวาดหวั่น พระองศ์มีพระเพลาแข็งกระด้างเพราะทอด 
พระเนตรเห็นพระยาโปริสาท พระยาโปริสาทรับเอาเนื้อแล้วปล่อย 
ไปโดยบังคับให้กลับมาอีก พระราชบิดา พระราชทานทรัพย์แก่ 
พราหมณ์ แล้วตรัสเรียกเรามาว่าพ่อลูกชาย จงปกครองราชสมบัติ 
อย่าประมาทปกครองนครนี้พระยาโปริสาทบังคับเราให้เรากลับไป 
หาอีก เราถวายบังคมพระมารดาพระบิดาแล้ว ตกแต่งร่างกายสพาย 
ธนูเหน็บ พระแสงขรรค์ ออกไปหาพระยาโปริสาท (เราคิดว่า) 

พระยาโปริสาทเห็นมีมือถืออาวุธ บางทีชักสะดุ้งกลัว แต่เพราะ 
เมื่อเราท่าความสะดุ้งกลัวแก่พระยาโปริสาท ศีลของเราจะเศร้าหมอง 
เพราะเรากลัวศีลจะขาดจึงไม่นำสิ่งที่น่าเกลียด (อาวุธ) เข้าไปใกล้ 
พระยาโปริสาทนั้น เรามีเมตตาจิต กล่าวคำเป็นประโยชน์ได้กล่าว 
คำนี้ว่า ท่านจงเอาแก่นไม้มาก่อไพ่ให้เป็นกองใหญ่ เราจะโดดเข้า 
ไพ่ท่านผู้เป็นพระปิตุจฉาทราบเวลาว่าเราสุกดีแล้วจงกินเถิด เราไม่ 
ได้รักษาชีวิตของเราเพราะเหตุแห่งพระบิดาผู้ทรงศีล เราได้ให้ 
พระยาโป รส าทผู้ฆ่าสัตว์เป็นปรกติทุกเมื่อนั้นบวชแล้ว ฉะนี้แล. 

จบชยทิสจริยาที่ ๙ 

สังขปาลจริยาที่ ๑๐ 

ว่าด้วยจริยาวัตรของสังขปาลนาคราช 

[๒๐] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเป็นพระยานาคชื่อสังขปาละมีฤทธิมาก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 392 

มีเขี้ยวเป็นอาวุธ มีพิษแรงกล้า มีลิ้นสองแฉกเป็นใหญ่กว่านาคทั้ง 
หลาย เราอธิษฐานอุโบสถมีองศ์ ๔ ประการว่า ผู้ใดมีกิจด้วยผิวหนัง 
ก็ดี เนื้อก็ดี เอ็นก็ดี กระดูกก็ดี ของเราผู้นั้นจงนำเอาอวัยวะที่เราให้ 
แล้วนี้ไปเถิด แล้วสำเร็จการอยู่ ณ สถานที่ใกล้ทางใหญ่สี่แยก อัน 
เกลื่อนกล่นด้วยหมู , ชนต่างๆ พวกบุตรของนายพรานเป็นคนดุร้าย 
หยาบช้าไม่มีกรุณา ได้เห็นเราแล้วมีมือถือไม้พลองตะบองสั้นกรูกัน 
เข้ามาหาเรา ณ ที่นั้น พวกบุตรนายพรานเอาหอกแทงเราที่จมูก 
ที่หาง ที่กระลูกสันหลัง แล้วเอาหวายร้อยหามเราไป ถ้าเราปรารถนา 
ก็พึงยังมหาปฐพีอันมีสมุทรสาครเป็นที่สุด พร้อมทั้งป่าทั้งภูเขา 
ให้ไหม้ด้วยลมจมูกในที่นั้นๆ แต่เราไม , โกรธเคืองพวกนายพรานแม้ 
จะแทงด้วยหลาว แม้จะทุบตีด้วยหอก นี้เป็นศีลบารมีของเรา 
ฉะนีแล. 

จบสังขปาลจริยาที่ ๑๐ 

รวมจริยาที่มีในวรรคนี้ คือ 

๑. สีลวจริยา๒. ภูริทั ตตจริยา ๓. จัมเปยยกจริยา 

๔. จูฬโพธิจริยา๕. มหิสจริยา ๖. รุรุมิคจริยา 

๗. มาตังคจริยา๘. ธรรมเทวปุตตจริยา ๙. ชยทิสจริยา 

๑๐. สังขปาลจริยา จริยาทั้งหมดนี้เป็นกำลังของศีล เป็นบริขารของศีล เราได้สละชีวิต 
ตามรักษาศีล เราผู้เป็นสังขปาลนาคราช ได้มอบชีวิตให้แก , คนใดคนหนึ่ง แม้ตลอดกาลทุกเมื่อ 
เหตุนั้น จริยานั้นจึงเป็นศีลบารมี ฉะนี้แล. 

จบสีลบารมีนิทเทส 





พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 393 

การบำเพ็ญเนกขัมมบารมีเป็นต้น 
ยุธัญชยจริยาที่ ๑ 

ว่าด้วยพระจริยาวัตรของยุธัญชยกุมาร 

[๒๑] ในกาลเมื่อเราเป็นพระราชโอรส (ของพระเจ้าสัพพทัตตราช) นามว่า 
ยุธัญชัย มีบริวารยศหาประมาณมิได้ สลดใจเพราะได้เห็นหยาดนํ้า 
ค้างอันเหือดแห้งเพราะแสงพระอาทิตย์ เราทำความเป็นอนิจจังนั้น 
แลให้เป็นปุเรจาริก พอกพูนความสังเวช เราถวายบังคมพระมารดา 
และพระบิดาแล้ว ทูลขอบรรพชา มหาชนพร้อมทั้งชาวนิคมทั้งชาว 
จังหวัด ประนมอัญชลีค้อนวอนเรา พระบิดาตรัสว่า วันนี้เจ้าจง 
ปกครองแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลเถิด ลูก เมื่อมหาชนพร้อมทั้ง 
พระราชบิดา นางสนม ชาวนิคม และชาวแว่นแคว้น ร้องไห้รํ่าไร 
ควรสงสาร เราไม , ห่วงใยสละไปแล้วเราสละราชสมบัติในแผ่นดิน 
หมู , ญาติ บริวารชน และยศศักดิ 0 ทั้งสิ้นได้ไม่คิดถึงเลย เพราะเหตุ 
แห่งโพธิญาณ เราจะเกลียดพระมารดาพระบิดาก็หามิได้ เราจะ 
เกลียดยศศักดอันยิ่งใหญ่ก็หามิได้ แต่พระสัพพัญฌุตญาณเป็นที่รัก 
ของเรา ฉะนั้น เราจึงสละราชสมบัติ ฉะนี้แล. 

จบยุธัญชยจริยาที่ ๑ 
โสมนัสสจริยาที่ ๒ 

ว่าด้วยพระจริยาวัตรของโสมนัสสกุมาร 

[๒๒] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเป็นพระราชบุตรสุดที่รัก เป็นที่ปรารถนา 
ของพระมารดาพระบิดาปรากฏนามว่าโสมนัส อยู่ในอินทปัตถนคร 
อันอุดม เป็นผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยคุณธรรม มีปฏิภาณอันเฉียบ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 394 

แหลม เคารพนบนอบต่อบุคคลผู้เจริญมีหิริ และฉลาดในสังคหธรรม 
ครั้งนั้น มีดาบสโกงผู้หนึ่ง เป็นที่โปรดปราน ของพระราชาพระองค์ 
นั้น ดาบสนั้นปลูกต้นผลไม้ ดอกไม้และผัก เก็บขายเลี้ยงชีวิต 
เราได้เห็นดาบสโกงนั้น เหมือนกองแกลบอันไม่มีข้าวสาร เหมือน 
ไม้เป็นโพลงข้างใน เหมือนต้นกล้วยหาแก่นมิได้ ดาบสโกงผู้นั้ไม่ 
มีธรรมของสัตบุรุษ ปราศจากความเป็นสมณะ ละหิริและธรรมขาว 
เพราะเหตุแห่งการเลี้ยงชีวิตปัจจันตชนบทกำเริบขึ้น เพราะโจรอัน 
เที่ยวอยู่ในดง พระราชบิดาของเราเมื่อจะเสด็จไปปราบความกำเริบ 
นั้น ตรัสสั่งเราว่า พ่ออย่าประมาทในชฎิลผู้มีความเพียรอันแรงกล้า 
นะ ลูก พ่อจะอนุวัตรตามความปรารถนา ด้วยว่าชฎิลนั้น เป็นผู้ 
ให้ความสำเร็จความปรารถนาทั้งปวงเราไปสู่ที่บำรุงชฎิลนั้นแล้ว ได้ 
กล่าวดังนี้ว่า ดูกรคฤหบดี ท่านสบายดีดอกหรือ หรือว่าท่านจะ 
ให้นำเอาอะไรมา เหตุนั้น ดาบสโกงนั้นอาศัยมานะจึงโกรธเราว่า 
เราจะให้พระราชาฆ่าท่านเสียในวันนี้หรือจะให้ขับไล่เสียจากแว่น 
แคว้น พระราชาทรงปราบปัจชันตชนบทสงบแล้ว ได้ตรัสถามชฎิล 
โกงว่า พระผู้เป็นเจ้าสบายดีหรือสักการะสัมมานะยังเป็นไปแก , พระ 
ผู้เป็นเจ้าหรือชฏิลโกงนั้น กราบทูลแด่พระราชา เหมือนว่าพระราช 
กุมารให้ฉิบหายพระเจ้าแผ่นดินทรงสดับคำของชฎิลโกงนั้นทรงบังคับ 
ว่าจงตัดศีรษะเสียในที่นี้นั่นแหละ จงสับพีนนั่นออกเป็น ๔ ท่อน 
ทั้งไว้ในท่ามกลางถนนให้คนเห็นว่า นั่นเป็นผลของคนเบียดเบียน 
ชฎิล พวกโจรฆาตก็ใจดุร้ายไม่มีกรุณาเหล่านั้น เพราะรับสั่งบังคับ 
เมื่อรับนั่งอยู่บนตักของพระมารดา ก็ฉุดคร่านำเราไป เราได้กล่าว 
แก , เขาเหล่านั้น ซึ่งกำลังผูดมัดอย่างนั่นคงอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย 
จงพาเราไปเฝ็าพระราชาโดยเร็ว ราชกิจของเรามีอยู่ เขาเหล่านั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 395 

เป็นคนลามกและเสพคนลามก พาเราไปเฝ็าพระราชา เราไปเฝ็า 
พระราชาแล้วทูลให้ทรงเข้าพระทัย และนำมาสู่อำนาจของเราพระ 
บิดาขมาเรา ณ ที่นั้นแล้ว ได้พระราชทานราชสมบัติอันใหญ่หลวง 
แก่เรา เรานั้นทำลายความมืดมัวเมาแล้ว ออกบวชเป็นบรรพชิต 
เราจะเกลียดราชสมบัติ อันใหญ่หลวงก็หามิได้จะเกลียดกามโภค 
สมบัติก็หามิได้ แต่พระสัพพัญฌุตญาณเป็นที่รักของเรา ฉะนั้น 
เราจึง สละราชสมบัติเสีย ฉะนี้แล. 

จบโสมนัสสจริยาที่ ๒ 
อโยฆรจริยาที่ ๓ 

ว่าด้วยพระจริยาวัตรของอโยฆรกุมาร 

[๒๓] อีกเรื่องหนึ่งในกาลเมื่อเราเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากาสีเจริญวัย 
ในเรือนเหล็ก มีนามชื่อว่าอโยฆระ พระบิดาตรัสว่าเจ้าได้ความทุกข์ 
ตั้งแต่เกิดมา เขาเลี้ยงไว้ในที่แคบลูกเอ๋ย วันนี้จงปกครองแผ่นดิน 
ทั้งสิ้น พร้อมทั้งแว่นแคว้น พร้อมทั้งชาวนิคมและบริวารชนนี้เถิด 
เราถวายบังคมจอมกษัตริย์แล้วประคองอัญชลี ได้ทูลดังนี้ว่า บรรดา 
สัตว์ในแผ่นดินบางพวกตํ่าช้า บางพวกอุกฤษฏ์ บางพวกปานกลาง 
สัตว์ทั้งหมดนั้นไม่มีอารักขา เจริญอยู่ในเรือนของตนพร้อมด้วยหมู , 

ญาติ การเลี้ยงดูข้าพระบาทในที่อันคับแคบนี้ไม , มีใครเหมือนในโลก 
ข้าพระบาทเติบโตอยู่ในเรือนเหล็ก เหมือนพระจันทร์พระอาทิตย์ 
ไม่มีรัศมี ข้าพระบาทประสูติจากพระครรภ์พระมารดาอันเต็มไปด้วย 
ซากศพเน่าแล้ว ยังลูกใส่ (ขัง) ไว้ในเรือนเหล็ก ซึ่งมีทุกข์ร้าย 
กว่านั้นอีก ข้าพระบาทได้รับความทุกข์ร้ายอย่างยิ่งเช่นนี้แล้ว ล้ายัง 
ยินดีในราชสมบัติ ก็จะเป็นผู้เลวทราม กว่าคนเลวทรามไปข้าพระบาท 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 396 

เป็นผู้เหนื่อยหน่ายในกาย ไม่ต้องการด้วยราชสมบัติ ข้าพระบาท 
จะแสวงหาธรรมเครื่องดับ ซึ่งเป็นที่ที่มัจจุราชพึงยํ่ายี'ข้าพระบาท 
ไม , ได้ เราคิดอย่างนี้แล้ว เมื่อมหาชนร้องไห้ครํ่าครวญอยู่ ได้ตัด 
เครื่องผูกเสียแล้วเข้าไปยังป่าใหญ่ เหมือนช้าง ฉะนี้น เราจะเกลียด 
พระมารดาพระบิดาก็หาไม , จะเกลียดยศศักดอันใหญ่หลวงก็หามิ 
ได้ แต่พระสัพพัญฌุตญาณเป็นที่รักของเรา ฉะนั้น เราจึงสละ 
ราชสมบัติ ฉะนี้แล. 

จบอโยฆรจริยาที่ ๓ 
ภิงสจริยาที่ ๔ 

ว่าด้วยจริยาวัตรของภิงสพราหมณ์ 

[๒๔] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมื่อเราอยู่ในพระนครกาสึอันประเสริฐสุดน้อง 
หญิงชาย ๗ คน เกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลเราเป็นพี่ใหญ่ของ 
น้องหญิงชายเหล่านั้นประกอบด้วยหิริและธรรมขาว เราเห็นภพ 
โดยความเป็นภัย จึงยินดีอย่างยิ่งในเนกขัมมะ พวกสหายร่วมใจ 
ของเรา ที่มารดาและบิดาส่งมาแล้วเชื้อเชิญเราด้วยกามทั้งหลายว่า 
เชิญท่านดำรงศ์สกุลเถิด คำใดที่สหายเหล่านั้นกล่าวแล้วเป็นเครื่อง 
นำสุขมาให้ในธรรมของคฤหัสถ์ คำเหล่านั้นเป็นเหมือนคำหยาบ 
เสมอด้วยผาลอันร้อน ได้มีแก่เรา ในกาลนั้น สหายเหล่านั้นได้ 
ถามเราผู้ห้ามอยู่ถึงความปรารถนาของเราว่า ท่านปรารถนาอะไรเล่า 
เพื่อน ล้าท่านไม , บริโภคกาม เราผู้ใคร่ประโยชน์แก่ตนได้กล่าวแก่ 
สหายผู้แสวงหาประโยชน์เหล่านั้นว่า เราไม , ปรารถนาความเป็น 
คฤหัสถ์ เรายินดีอย่างยิ่งในเนกขัมมะสหายเหล่านั้นฟ้งคำเราแล้ว 
ได้บอกแก่มารดาและบิดา มารดาและบิดาได้กล่าวอย่างนั้ว่า แม้ว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 397 

เราทั้งสองจะบวช พ่อเรา มารดาบิดาทั้งสอง และน้องหญิงชาย 
ทั้ง ๗ ของเราสละทั้งทรัพย์นับไม , ถ้วน เข้าไปยังป่าใหญ่ ฉะนี้แล. 

จบภิงสจริยา ๔ 

โสณนันทป้ณฑิตจริยาที่ ๕ 

ว่าด้วยจริยาวัตรของโสณนันทบัณฑิต 

[๒๕] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเกิดในตระกูลมหาศาลอันประเสริฐสุด 
อยู่ในพระนครพรหมวัทธนะ ในกาลนั้น เราเห็นสัตว์โลกเป็นผู้ถูก 
ความมืดครอบงำ จิตของเราเบื่อหน่ายจากภพ เหมือนช้างถูกสับด้วย 
ขอสลดใจ ฉะนั้น เราเห็นความลามกต่างๆ อย่างนี้จึงคิดอย่างนี้ 
ในกาลนั้นว่าเมื่อไร เราจึงจะออกไปจากเรือนแล้วเข้าป่าได้ แม้ใน 
กาลนั้น พวกญาติก็เชื้อเชิญเราด้วยกามโภคะทั้งหลาย เราได้บอก 
ความพอใจแม้แก , เขาเหล่านั้นว่า อย่าเชื้อเชิญเราด้วยสิ่งเหล่านั้นเลย 
น้องชายของเราเป็นบัณฑิตชื่อว , านันทะ แม้เขาก็ศึกษาตามเราชอบใจ 
บรรพชา แม้ในกาลนั้น เราคือโสณบัณฑิต นันทบัณฑิต และมารดา 
บิดาทั้งสองของเราก็ละทิ้งโภคสมบัติทั้งหลายแล้วเข้าป่าใหญ่ ฉะนี้ 
แล. 

จบโสณนันทปัฌฑิตจริยาที่ ๕ 
มูคผักขจริยาที่ ๖ 

ว่าด้วยพระจริยาวัตรของมูคผักขกุมาร 

[๒๖] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากาสี 
ชนทั้งหลายเรียกเราโดยชื่อว , ามูคผักขกุมารม้าง เตมิยกุมารบ้าง 
ในกาลนั้น พระสนมนางในหมื่นหกพัน ไม่มีพระราชโอรส โดย 
วันคืนล่วงไปๆ เราบังเกิดผู้เดียว พระบิดารับสั่งให้ตั้งเศวตฉัตร 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 398 

ให้เลี้ยงดูเราผู้เป็นบุตรสุดที่รัก อันได้ด้วยยากเป็นอภิชาตบุตร ทรง 
ไว้ซึ่งความรุ่งเรือง บนที่นอน ในกาลนั้น เรานอนอยู่บนที่นอนอัน 
อ่อนนุ่ม ตื่นขึ้นแล้วได้เห็นเศวตฉัตรอันเป็นเหตุให้เราไปสู่นรก 
ความสะดุ้งหวาดกลัวเกิดขึ้นแล้วแก่เรา พร้อมกับได้เห็นฉัตร เรา 
ถึงความวินิจฉัยว่า เมื่อไรหนอ เราจึงจะเปลื้องธุลีนี้ได้ เทพธิดา 
ผู้เป็นสาโลหิตของเรามาก่อน ผู้ใคร่ประโยชน์ต่อเรา นางเห็นเราผู้ 
ประกอบไปด้วยทุกข์จึงแนะนำให้เราประกอบในเหตุ ๓ ประการ 
ว่าท่านจงอย่าแสดงความเป็นบัณฑิต จงแสดงความเป็นคนโง่แก่ชน 
ทั้งปวง ชนทั้งหมดนั้นก็จะดูหมิ่นท่าน ประโยชน์จักมีแก่ท่านด้วย 
อาการอย่างนี้เมื่อเทพธิดากล่าวอย่างนี้แล้ว เราได้กล่าวดังนี้ว่า 
ดูก่อนนางเทพธิดา ข้าพเจ้าจะทำตามคำที่ท่านกล่าวกะเราฉะนั้น ท่าน 
เป็นผู้ปรารถนาประโยชน์ เป็นผู้ใคร่ความเกื้อกูลแก , ข้าพเจ้า แม่ 
เทพธิดา ครั้นเราได้ฟ้งคำของเทพธิดานั้นแล้ว เหมือนดังได้พบส่ง 
ในสาคร ร่าเริงดีใจ ได้อธิษฐานองศ์ ๓ ประการ คือ เราเป็นคนใบ้ 
เป็นคนหูหนวก เป็นคนง่อยเปลี้ยเว้นจากคติ เราอธิฐานองค์ ๓ 
ประการนี้อยู่๑๖ปีครั้งนั้นเสนาบดีเป็นต้นตรวจลูมือเท้าลิ้น 
และช่องหูของเราแล้ว เห็นความไม่บกพร่องของเรา ติเตียนว่าเป็น 
คนกาฬกิณี ทีนั้นชาวชนบท เสนาบดี และปุโรหิตทั้งปวงร่วมใจกัน 
ทั้งหมด พลอยดีใจการที่รับสั่งให้นำไปทั้ง เรานั้นได้ฟ้งความประสงค์ 
ของเสนาบดีเป็นต้นนั้นแล้ว ร่าเริงดีใจว่า เราประพฤติตบะมาเพื่อ 
ประโยชน์ใด ประโยชน์นั้นจะสำเร็จแก่เรา ราชบุรุษทั้งหลายอาบนั้า 
ให้เรา ไล้ทาด้วยของหอม สวมราชมงกุฎราชาภิเษกแล้ว มีฉัตรที่ 
บุคคลถือไว้ให้ทำประทักษิณพระนครดำรงเศวตฉัตรอยู่ ๗ วัน พอ 
ดวงอาทิตย์ขึ้นนายสารถีอุ้มเราขึ้นรถ เข้าไปยังป่า นายสารถีหยุดรถ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 399 

ไว้ ณ โอกาสหนึ่งปล่อยรถเทียมม้าพอพ้นมือ ก็'ขุดหลุมเพื่อจะฟิง 
เราเสียในแผ่นดิน พระมหากษัตริย์ทรงคุกคามการอธิษฐาน ที่เรา 
อธิษฐานไว้ด้วยเหตุต่างๆ แต่เราก็ไม่ทำลายการอธิษฐานนั้น เพราะ 
เหตุแห่งโพธิญาณนั่นเอง เราจะเกลียดพระมารดาพระบิดาก็หามิได้ 
เราจะเกลียดตนเองก็หามิได้ แต่พระสัญพัญฌุตญาณ เป็นที่รักของ 
เรา เพราะฉะนั้นแหละ เราจึงอธิษฐานองศ์ ๓ ประการนี้เรา 
อธิษฐานองค์ ๓ ประการนี้อยู่ ๑๖ ปี ผู้เสมอด้วยอธิษฐานของเรา 
ไม่มี นี่เป็นอธิษฐานบารมีของเรา ฉะนี้แล. 

จบมูคผักขจริยาที่ ๖ 

กปิลราชจริยาที่ ๗ 

ว่าด้วยจริยาวัตรของพระยาวานร 

[๒๗] ในกาลเมื่อเราเป็นพระยาวานร อยู่ ณ ซอกเขาใกล้ส่งแม่นั้า ในกาล 
นั้น เราถูกจรเข้เบียดเบียนไปไม , ได้ เรายืนอยู่ ณ โอกาสใด โดด 
จากส่งนี้ไปยังส่งโน้น จรเข้มันเป็นสัตว์ลุร้าย แสดงความน่ากลัว 
อยู่ ณ โอกาสนั้น จรเข้นั้นกล่าวกะเราว่า มาเถิด แม้เรากล่าวกะจรเข้ 
นั้นว่า จะมาเราโดดลงเหยียบศีรษะจรเข้นั้นแล้ว โดดไปยืนอยู่ที่ส่ง 
โน้น เรามิได้ทำตามคำของจรเข้ที่กล่าวหลอกลวงนั้นหามิได้ผู้เสมอ 
ด้วยคำสัตย์ของเราไม่มี นี้เป็นสัจจบารมีของเรา ฉะนี้แล. 

จบกปิลราชจริยาที่ ๗ 

สัจจสวหยปัฌฑิตจริยาที่ ๘ 

ว่าด้วยจริยาวัตรของสัจจดาบส 

[๒๘] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเป็นดาบสปรากฏ นามว่าสัจจะ เรารักษา 
สัตว์โลกไว้ด้วยคำสัจ ได้ทำหมู , ชนให้สามัคคีกัน ฉะนี้แล. 

จบสัจจสวหยปัฌฑิตจริยาที่ ๘ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 400 
วัฏฏกโปตกจริยาที่ ๙ 
ว่าด้วยจริยาวัตรของลูกนกคุ้ม 

[๒๙] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเป็นลูกนกคุ้ม ขนยังไม่งอก ยังอ่อน 
เป็นดังชิ้นเนื้อ อยู่ในรัง ในมคธชนบท ในกาลนั้น มารดาเอาจะ 
งอยปากคาบเหยื่อมาเลี้ยงเรา เราเป็นอยู่ด้วยผัสสะของมารดา กำลัง 
กายของเรายังไม่มี ในฤดูร้อนทุกๆ ปี มีไฟป่าไหม้ลุกลามมา ไฟ 
ไหม้ป่าเป็นทางดำลุกลามมาใกล้เรา ไฟไหม้ป่าลุกลามใหญ่หลวง 
เสียงสนั่นอื้ออึง ไฟไหม้ลุกลามมาโดยลำดับ เข้ามาใกล้จวนจะถึง 
เรา มารดาบิดาของเราสะดุ้งใจหวาดหวั่น เพราะกลัวไฟที่ไหม้มา 
โดยเร็ว จึงทิ้งเราไว้ในรังหนีเอาตัวรอดไปได้ เราเหยียดเท้า กางปีก 
ออกรูว่า กำลังกายของเราไม่มี เรานั้นไปไม , ได้อยู่ในรังนั่นเอง จึง 
คิดอย่างนี้ในกาลนั้นว่า เมื่อก่อนเราสะดุ้งหวาดหวั่น พึงเข้าไปซ่อน 
ตัวอยู่ในระหว่างปีกของมารดาบิดา บัดนี้มารดาบิดาทิ้งเราหนีไปเสีย 
แล้ว วันนี้เราจะทำอย่างไรศีลคุณ ความสัตย์ พระสัพพัญญพุทธเจ้า 
ผู้ประกอบด้วยความสัตย์เอ็นดูกรุณามีอยู่ในโลก ด้วยความสัตย์นั้น 
เราจักกระทำ สัจจกิริยาอันสูงสุดเราคำนึงถึงกำลังพระธรรมระลึกถึง 
พระพุทธเจ้าผู้พิชิตมารอันมีในก่อน ได้กระทำสัจจกิริยา แสดงกำลัง 
ความสัตย์ว่า ปีกของเรามีอยู่แต่ไม , มีขนเท้าของเรามีอยู่แต่ยังเดิน 
ไม , ได้ มารดาบิดาก็พากันบินออกไปแล้วแน่ะไฟ จงกลับไป 
(จงดับเสีย) พร้อมกับเมื่อเรากระท้าสัจจกิริยา ไฟที่ลุกรุ่งโรจน์ 
ใหญ่หลวงเว้นไว้ ๑๖ กรีส ไฟดับ ณ ที่นั้นเหมือนจุ่มลงในนั้า 
ผู้เสมอด้วยความสัตย์ของเราไม่มี นี้เป็นสัจจบารมีของเรา ฉะนี้แล. 

จบวัฏฏกโปตกจริยาที่ ๙ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 401 

มัจฉราชจริยาที่ ๑๐ 

ว่าด้วยจริยาวัตรของพระยาปลา 

[๓๐] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเป็นพระยาปลาอยู่ในสระใหญ่นั้าในสระ 
แห้งขอด เพราะแสงพระอาทิตย์ในฤดูร้อน ที่นั้นกา แร้ง นกกระสา 
นกตะกรุมและเหยี่ยว มาคอยจับปลากินทั้งกลางวันกลางคืน ใน 
กาลนั้น เราคิดอย่างนี้ว่า เรากับหมู่ญาติถูกปีบคั้น จะพึงเปลื้องหมู่ 
ญาติให้พ้นจากทุกข์ได้ด้วยอุบายอะไรหนอ เราคิดแล้ว ได้เห็น 
ความสัตย์อันเป็นอรรถเป็นธรรมว่า เป็นที่พึ่งของหมู่ญาติได้ เราตั้ง 
อยู่ในความสัตย์แล้ว จะเปลื้องความพินาศใหญ่ของหมู่ญาตินั้นได้ 
เรานึกถึงธรรมของสัตบุรุษ คิดถึงการไม , เบียดเบียนสัตว์ อันยั่งยืน 
เที่ยงแท้ในโลก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งได้ แล้วได้กระทำสัจจ 
กิริยาว่า ตั้งแต่เราระลึกตนได้ ตั้งแต่เรารู้ความมาจนถึงบัดนี้เรา 
ไม , รู้สึกว่าแกล้งเบียดเบียนสัตว์แม้ตัวหนึ่งให้ได้รับความลำบากเลย 
ด้วยสัจจวาจานี้ขอเมฆจงยังฝนให้ตกหำใหญ่ แน่ะเมฆ ท่านจง 
เปล่งสายฟ้าคำรามให้ฝนตกจงทำขุมทรัพย์ของกาให้พินาศไป ท่านจง 
ยังกาให้เดือดร้อนด้วยความโศก จงปลดเปลื้องฝูงปลาจากความโศก 
พร้อมกับเมื่อเราทำสัจจกิริยา เมฆส่งเสียงสนั่นครั่นครื้น ยังฝนให้ 
ตกครู , เดียว ก็เต็มเปียมทั้งที่ดอนและที่ลุ่ม ครั้นเราทำความเพียร 
อย่างสูงสุด อันเป็นความสัตย์อย่างประเสริฐเห็นปานนี้แล้ว อาศัย 
กำลังอานุภาพความสัตย์จึงยังให้ฝนตกห่าใหญ่ผู้เสมอด้วยความ 
สัตย์ของเราไม่มี นี้เป็นสัจจบารมีของเราฉะนี้แล. 


จบมัจฉราชจริยาที ๑๐ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 402 

กัฌหทีปายนจริยาที่ ๑๑ 

ว่าด้วยจริยาวัตรของกัณหทีปายนะดาบส 

[๓๑] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเป็นฤาษีชื่อว่ากัณหทีปายนะ เราไม่ยินดี 
ประพฤติพรหมจรรย์ยิ่งกว่า ๕๐ปี ใครๆ จะรู้ใจที่ไม่ยินดีประพฤติ 
พรหมจรรย์ของเรานั้นหามิได้ แม้เราก็ไม่บอกแก่ใครๆ ว่า ความ 
ไม่ยินดีมีในใจของเรา สหายเพื่อนพรหมจรรย์ของเรา ชื่อมัณท้พยะ 
เป็นฤาษีมีอานุภาพมากประกอบด้วยบุรพกรรม (กรรมเก่าให้ผล) 

ถูกเสียบหลาวทั้งเป็น เราทำการพยาบาลมัณฑัพยะดาบสนั่นให้หาย 
โรคแล้วได้อำลามาสู่บรรณศาลาอันเป็นอาศรมของเราเอง พราหมณ์ 
ผู้เป็นสหายของเรา ได้พาภริยาและบุตร ต่างถือสักการะสำหรับ 
ต้อนรับแขก รวมสามคนมาหาเรา เรานั่งเจรจาปราศรัยกับสหาย 
และภรรยาของเขาอยู่ในอาศรมของตน เด็กโยนลูกข่างเล่นอยู่ ทำ 
งูเห่าให้โกรธแล้ว ทีนั้น เด็กนั้นเอามือควานหาลูกข่างไปตามปล่อง 
จอมปลวก ควานไปถูกเอาศีรษะงูเข้าพอมือไปถูกศีรษะของมัน งูก็ 
โกรธ อาศัยกำลังพิษ เคืองจนเหลือจะอดกลั้นได้กัดเด็กทันที 
พร้อมกับถูกงูกัด เด็กล้มลงที่พื้นดิน ด้วยกำลังพิษกล้า เหตุนั้น 
เราเป็นผู้ได้รับทุกข์หรือว่าเรามีความรักจึงเป็นทุกข์ เราได้ปลอบ 
มารดาบิดาของทารกนั้น ผู้มีทุกข์เศร้าโศก ให้สว่างแล้ว ได้ทำ 
สัจจกิริยาอันประเสริฐสุดก่อนว่า 
เราผู้ต้องการบุญ ได้ประพฤติพรหมจรรย์ มีจิตเลื่อมใส 
อยู่ ๗ วันเท่านั้น ต่อแต่นั้นมา การประพฤติของเรา 
ไม่เลื่อมใส ๕๐ ปีเศษ เราไม่ปรารถนาจะประพฤติ 
เสียเลย ด้วยความสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เด็ก 
นี้เถิด พิษจงระงับ ยัญญทัตตกุมารจงเป็นอยู่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 403 

พร้อมกับเมื่อเราทำสัจจกิริยา มาณพหวั่นไหวด้วยกำลังพิษได้พี้น 
กายหายโรค ลุกขึ้นได้ ผู้เสมอด้วยความสัตย์ของเราไม่มี นี้เป็น 
สัจจบารมีของเรา ฉะนี้แล. 

จบกัณหทีปายนจริยาที่ ๑๑ 
สุตโสมจริยาที่ ๑๒ 

ว่าด้วยพระจริยาวัตรของพระเจ้าสุตโสม 

[๓๒] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่าสุตโสม 
ถูกพระเจ้าโปริสาทจับไปได้ ระลึกถึงกำผัดเพี้ยนไว้กะพราหมณ์ 
พระยาโปริสาทเอาเชือกร้อยฝ่ามือกษัตริย์๑๐๑ ไว้แล้ว ทำกษัตริย์ 
เหล่านั้นให้ได้รับความลำบาก นำเราไปด้วยเพื่อต้องการทำพลีกรรม 
พระยาโปริสาทได้ถามเราว่าท่านปรารถนาจะให้ปล่อยหรือ เราจักทำ 
ตามชอบใจของท่าน ถ้าท่านจะกลับมาสู่สำนักเรา เรารับกำพระยา 
โปริสาทนั้นว่าจะกล่าวใย ถึงการมาของเรา แล้วเข้าไปยังพระนคร 
อันรื่นรมย์มอบราชสมบัติแล้วในกาลนั้น เพราะเราระลึกถึงธรรมของ 
สัตบุรุษ เป็นของเก่า อันพระพุทธเจ้า เป็นต้นเสพแล้วให้ทรัพย์ 
แก , พราหมณ์แล้ว จึงเข้าไปหาพระยาโปริสาท ในการมาในสำนัก 
พระยาโป รส าทนั้น เราไม่มีความสงสัยว่าจักฆ่าหรือไม่ เราตามรักษา 
สัจจวาจายอมสละชีวิตเข้าไปหาพระยาโปริสาท ผู้เสมอด้วยความ 

., ,11*1 I 1 นี้ 

สัตย์ของเราไม่มี นึเป็นสัจจบารมีของเรา ฉะนึแล. 

จบสุตโสมจริยาที่ ๑๒ 

สุวรรณสามจริยาที่ ๑๓ 

ว่าด้วยพระจริยาวัตรของสุวรรณสามดาบส 

[๓๓] ในกาลเมื่อเราเป็นดาบส อันท้าวสักกะเชื้อเชิญมาอยู่ในป่า เรากับ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 404 

ราชสีห์แลเสือโคร่งในป่าใหญ่ ต่างน้อมเมตตาเข้าหากัน (เราเข้า 
ใกล้ราชสีห์และเสือโคร่งในป่าใหญ่ได้ด้วยเมตตา) เราแวดล้อมด้วย 
ราชสีห์ เสือโคร่ง เสือเหลือง หมี กระบือ กวางดาวและหมู 
อยู่ในป่าใหญ่ สัตว์อะไรๆ มิได้สะดุ้งกลัวเรา แม้เรามิได้กลัวสัตว์ 
อะไรๆ เพราะเรากำลังเมตตาคํ้าจุน จึงยินดีอยู่ในป่าในกาลนั้น 
ฉะนีแล. 

จบสุวรรณสามจริยาที่ ๑๓ 
เอกราชจริยาที่ ๑๔ 

ว่าด้วยพระจริยาวัตรของพระเจ้าเอกราช 

[๓๔] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเป็นพระราชา ปรากฏพระนามว่าเอกราช 
ในกาลนั้น เราอธิษฐานศีลอันบริสุทธิยงปกครองแผ่นดินใหญ่ 
สมาทานกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการประพฤติโดยไม่มีเศษ สงเคราะห์ 
มหาชนด้วยสังคหวัตถุ ๔ ประการ เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทใน 
ประโยชน์โลกนี้และโลกหน้า ด้วยอาการอย่างนี้พระเจ้าโกศล 
พระนามว่าทัพพเสนะ ยกกองทัพมาชิงเอาพระนครเราได้ ทรงทำ 
ข้าราชการ ชาวนิคม พร้อมด้วยทหาร ชาวชนบทให้อยู่ในแอม 
พระหัตถ์ทั้งหมดแล้ว ตรัสสั่งให้ผ่งเราเสียในหลุม เราเห็นพระเจ้า 
ทัพพเสนะกับหมู , อำมาตย์ ชิงเอาราชสมบัติอันมั่งคั่งภายในพระนคร 
ของเรา เหมือนบุตรสุดที่รัก ฉะนั้น ผู้เสมอด้วยเมตตาของเราไม่มี 
นี้เป็นเมตตาบารมีของเรา ฉะนี้แล. 

จบเอกราชจริยาที่ ๑๕ 

มหาโลมหังสจริยาที่ ๑๕ 

ว่าด้วยจริยาวัตรของมหาโลมหังสบัณฑิต 

[๓๕] เรานอนอยู่ในป่าช้า เอาซากศพอันมีแต่กระดูกทำเป็นหมอนหนุน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 405 

เด็กชาวบ้านพวกหนึ่ง พากันเข้าไปทำความหยาบช้าร้ายกาจนานัปการ 
อีกพวกหนึ่งร่าเริงดีใจ พากันนำเอาของหอม ดอกไม้ อาหาร และ 
เครื่องบรรณาการต่างๆ เป็นอันมากมาให้เรา พวกใดนำทุกข์มาให้ 
เราและพวกใดให้สุขแก่เรา เราเป็นผู้มีจิตเสมอแก , เขาทั้งหมดไม่มี 
ความเอ็นดู ไม , มีความโกรธ เราเป็นผู้วางเฉยในสุขและทุกข์ ใน 
ยศและความเสื่อมยศ เป็นผู้มีใจเสมอในสิ่งทั้งปวง นี้เป็นอุเบกขา 
บารมีของเรา ฉะนี้แล. 

จบมหาโลมหังสจริยาที่ ๑๕ 

รวมจริยาที่มีในวรรคนี้คือ 

๑. ยุธัญชยจริยา ๒. โสมนัสสจริยา ๓. อโยฆรจริยา 

๔. ภิงสจริยา ๕. โสณนันทปัณฑิตจริยา ๖. มูคผักขจริยา 

๗. กปีลราชจริยา ๘. สัจจสวหยปัฌฑิตจริยา ๙. วัฏฏกโปตกจริยา 

๑๐. นัจฉราชจริยา ๑๑. กัณหทีปายนจริยา ๑๒. สุตโสมจริยา 

๑๓. สุวรรณสามจริยา ๑๔. เอกราชจริยา ๑๕. มหาโลมหังสจริยา 

เป็นอุเบกขาบารมีดังนี้ 

พระผู้มีพระภาคผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ตรัสแล้ว เราได้เสวยทุกข์ 
และสมบัติมากมายหลายอย่าง ในภพน้อยภพใหญ่ ตามนัยที่กล่าวแล้ว 
อย่างนี้แล้วจึงได้บรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุด เราได้ให้ทานอันควร 
ให้ บำเพ็ญศีลโดยหาเศษมิได้ถึงเนกขัมมบารมีแล้ว จึงบรรลุสัม 
โพธิญาณอันสูงสุดเราสอบถามบัณฑิตทั้งหลายทำความเพียรอย่าง 
อุกฤษฏ์อย่างถึงขันติบารมีแล้วจึงบรรลุโพธิญาณอันสูงสุด เรากระทำ 
อธิษฐานอย่างมั่น ตามรักษาสัจจวาจา ถึงเมตตาบารมีแล้ว จึงบรรลุ 
สัมโพธิญาณอันสูงสุด เราเป็นผู้มีจิตเสมอในลาภและความเสื่อม 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - V 

ลาภ ในยศและความเสื่อมยศ ในความนับถือและการดูหมิ่นทั้งปวง 
แล้ว จึงบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุด ท่านทั้งหลายจงเห็นความ 
เกียจคร้านโดยความเป็นภัย และเห็นการปรารภความเพียรโดยเป็น 
ทางเกษมแล้วจงปรารภความเพียรเถิด นี้เป็นคำสั่งสอนของ 
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงเห็นความวิวาทโดยความเป็น 
ภัย และเห็นความไม่วิวาทโดยเป็นทางเกษมแล้วจงกล่าววาจาอ่อน 
หวานอันสมัครสมานกันเถิด นี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 
ทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงเห็นความประมาทโดยความเป็นภัย และ 
เห็นความไม , ประมาทโดยเป็นทางเกษม แล้วจงเจริญมรรคอันประ 
กอบด้วยองศ์ ๘ ประการเถิด นี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 
ทั้งหลายฯ 

ทราบว่า พระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงยกย่องบุรพจรรยาของพระองศ์จึงได้ตรัสธรรมบรร 
ยายชื่อพุทธาปทานึย์ ด้วยประการฉะนี้แล. 

จบจริยาปิฎก 


สโมธานกถา 

สรุปการบำเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศ 

[๓๖] การบำเพ็ญบารมีอันเป็นเครื่องบ่มพระโพธิญาณเหล่านี้ จัดเป็นบารมี 
๑๐ อุปบารมี ๑๐ ปรมัตถบารมี ๑๐ คือการบำเพ็ญทานในภพที่ตถา 
คตเป็นพระเจ้าสิวิราชผู้'ประเสริฐเป็นทานบารมี ในภพที่เราเป็น 
เวสสันดรและเป็นเวลามพราหมณ์ เป็นทานอุปบารมี ในภพที่เรา 
เป็นอกิติดาบสอดอาหารนั้น เป็นทานอุปบารมี ในภพที่เราเป็น 
พระยาไก่ป่า สีลวนาคและพระยากระต่าย เป็นทานปรมัตถบารมี 
ในภพที่เราเป็นพระยาวานร ช้างฉัททันต์ และช้างเลี้ยงมารดา 




พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 407 

เป็นศีลบารมี พระผู้มีพระภาคผู้แสวงหาคุณยิ่งใหญ่ตรัสไว้ดังนี้การ 
รักษาศีลในภพที่เราเป็นจัมเปิยยกนาคราช และคูริท้ตตนาคราช เป็น 
ศีลอุปบารมี ในภพที่เราเป็นสังขปาลบัณฑิต เป็นศีลปรมัตถบารมี 
ในภพที่เราเป็นยุธัญชยคุมาร มหาโควินทพราหมณ์ คนเลี้ยงช้าง 
อโยฆรราชโอรส ภัลลาติ สุวรรณสาม มฆเทวะและเนมิราช บารมี 
เหล่านี้เป็นอุปบารมี ในภพที่เราเป็นมโหสถผู้เป็นทรัพย์ของรัฐ 
กุลฑลตัณฑิละและนกกระทาบารมีเหล่านี้เป็นปัญญาอุปบารมี ในภพ 
ที่เราเป็นวิธูรบัณฑิตและสุริยพราหมณ์มาตังคะ ผู้เป็นศิษย์เก่าของ 
อาจารย์บารมีทั้ง ๒ ครั้งนี้เป็นปัญญาบารมี ในภพที่เราเป็นพระราชา 
ผู้มีศีล มีความเพียร เป็นผู้ก่อให้เกิดสัตตุภัสตชาดก บารมีนี้แล 
เป็นปัญญาปรมัตถบารมี ในภพที่เราเป็นพระราชาผู้มีความเพียร 
บากบั่น เป็นวิริยปรมัตถบารมี ในภพที่เราเป็นพระยาวานรผู้มีครุธรรม 
๕ ประการ เป็นวิริยบารมี ในภพที่เราเป็นธรรมปาลกุมาร เป็น 
ขันติบารมี ในภพที่เราเป็นธรรมิกเทพบุตร ทำสงครามกับอธรรมิก 
เทพบุตร เรียกว่าขันติอุปบารมี ในภพที่เราเป็นขันติวาทีดาบส 
แสวงหาพุทธภูมิด้วยการบำเพ็ญขันติบารมี ได้ทำกรรมที่ทำได้ยาก 
เป็นอันมาก นี้เป็น , ขันดึปรมัตถบารมี ในภพที่เราเป็นสสบัณฑิต 
นกคุ่ม ซึ่งประกาศคุณสัจจะ ยังไฟให้ดับด้วยสัจจะ นี้เป็นสัจจบารมี 
ในภพที่เราเป็นปลาอยู่ในนี้า ได้ทำสัจจะอย่างสูงยังฝนให้ตกใหญ่ 
นี้เป็นสัจจบารมีของเรา ในภพที่เราเป็นสุปารบัณฑิตผู้เป็นนักปราชญ์ 
ยังเรือให้ข้ามสมุทรจนถึงฝ่ง เป็นกัณหทีปายนดาบส ระงับยาพิษ 
ได้ด้วยสัจจะ และเป็นวานรข้ามกระแสแม่นี้าคงคาได้ด้วยสัจจะ 
นี้เป็นสัจจอุปบารมีของเรา ในภพที่เราเป็นสุตโสมราชา รักษาสัจจะ 
อย่างสูง ช่วยปล่อยกษัตริย์ ๑๐๑ นี้เป็นสัจจปรมัตถบารมี อะไรที่จะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์-จริยาปิฎก - หน้าที่ 408 

เป็นความพอใจไปกว่าอธิษฐาน นี้เป็นอธิษฐานบารมี ในภพที่เรา 
เป็นมาตังฏิล และช้างมาตังคะ นี้เป็นอธิษฐานอุปบารมี ในภพ 
ที่เราเป็นมูคผักขกุมาร เป็นอธิษฐานปรมัตถบารมี ในภพที่เป็น 
มหากัณหฤาษี และพระเจ้าโสธนะ และบารมีสองอย่าง คือในภพ 
ที่เราเป็นพระเจ้าพรหมทัตต์ และคัณฑิติณฑกะ ที่กล่าวแล้วเป็น 
เมตตาบารมี ในภพที่เราเป็นโสณนันทบัณฑิตผู้ทำความรัก บารมี 
เหล่านั้นเป็นเมตตาอุปบารมี เมตตาบารมีในภพที่เราเป็นพระเจ้า 
เอกราช เป็นบารมีไม่มีของผู้อื่นเหมือน นี้เป็นเมตตาปรมัตถบารมี 
ในภพที่เราเป็นนกแขกเต้าสองครั้ง เป็นอุเบกขาบารมี ในภพที่เรา 
เป็นโลมหังสบัณฑิต เป็นอุเบกขาปรมัตถบารมี บารมีของเรา ๑๐ 
ประการนี้ เป็นส่วนแห่งโพธิญาณอันเลิศ บารมียิ่งกว่า ๑๐ ไม่มี 
หย่อนกว่า ๑๐ ก็ไม่มี เราบำเพ็ญบารมีทุกอย่างไม่ยิ่งไม , หย่อน เป็น 
บารมี ๑๐ ประการฉะนี้แล. 

จบสโมธานกถา 
จบจริยาปิฎก 




